iEFISAGA 




EPT1R 

sjAlfan hann 



SOGUFELAG GAF UT 



SOGURIT X 



REYKJAVIK 

PRENTSMIBJAN GUTENBERG 

1913—1916 






XESSA sefisogubok Jons proi'asts 
Steingrimssonar gefur S6gufelagi3 kirkj- 
unni a Bakka vi5 Geirlandsa a Si9u, 
og maelir svo urn, a5 bokin skuli jafn- 
an kirkjunni fylgja, meflan til endist, 
maim eptir mann. 

Stjorn Sogufelagsins, i Oktober 1916, 

Jon Porkelsson. Hannes Porsteinsson. 
Kl. Jonsson. Einar Arndrsson. 

Jon Jonsson. 



EFNISYFIRLIT. 



Formali bis. V— XI 

Forspjall sira J6ns til dsetra sinna . . — 1—3 

.Efisagan — 4—320 

l5r prestspj6nustub6k Kirkjubaejar- 

klausturs — 320 

Vidbaetir: 

I. jEflagrip sira J6ns eptir prests- 
pj6nustub6k Kirkjubaejar- 

klausturs — 321—322 

II. jEfiagrip eptir prestasogum 

Dada Nielssonar — 322-325 

III. tlr Ove Mailings Store og gode 
Handlinger, Kb. 1783 .... — 325—326 

IV. Grafskript yfir sira J6n . . . — 326—327 
V. ilr brudkaupsvisum til P6rflar 

pr6fasts Brynj61fssonar og 
Margretar Sigurdard6ttur 7. 

Mai 1794 — 328 

Vl-XIV. Vidaukar Steingrims biskups 

vid asflsoguna — 328—335 

XV. Bref J6ns prbfasts am Skaptar- 
eldinn til Finns biskups 12. 
Sept. 1783 — 335—340 



L 



IV 

XVI. Sk^rsla Jons pr6fasts (1783— 
1784) urn jaroir, sem af foru 

i Skaptareldl 1783 bis. 341—343 

XVII. Bref J6ns pr6fasts til Hannesar 

biskups 16. N6v. 1785 ... . — 343—345 
XVIII. Andvari, kvaedi sira J6ns 

Hjaltalins — 346—356 

XIX. Angurvaka, kvaedi Jons profasts — 357—366 
XX. F61kstal i Fljotshverfi, a Sidu 

og i Landbroti 1783-1785 . . — 366—384 
XXI. »Stutt sefintyrk Holastudenta 
1744—1753, eptir sira Benedikt 

Palsson — 384—403 

XXII. tJr prestastefnub6k Skalholts- 

biskups 10. Juli 1786 .... — 404 

XXIII. Kvittun Jons prdfasts fyrir 
peningaboggli (eldpeninga) fra 
stiptamtmanni 22. Mai 1784 . . 

XXIV. Sk^rsla J6ns profasts 15. Jiini 
1784 um eldpeningana .... 

XXV. Kvittanir um eldpeningana 1784 
XXVI. Skra L^os s^'slumanns um eld- 
peningana 29. Juli 1784 . . . 
Nafnaregistur, eptir Johann Kristjans- 

son 

Leidrettingar 



405- 


-406 


406- 


-409 


410- 


-414 


414- 


-416 


417- 


-468 




468 



formAli, 



iEflsaga J6ns pr6fasts Steingrimssonar a Prests- 
bakka a Sidu er eitthvert gagnmerkilegasta rit i sinni 
grein a vora tungu, og er langt sidan menu t6ku ad 
gefa pvi gaum. Arid 1862 birtust i XIV. ari Pjdd- 
61fs*) »prjdr islenzkar dcemisogur frd midri 18. 6ld«., 
teknar ur pessari b6k, samt an pess, ad pess vaeri 
getid. 6vist er, fra hverjum Pjddolfur hafl feingid 
pessa kafla, en liklega heflr pad annadhvort verid fra 
Pali student Palssyni eda Joni bdkaverdi Arnasyni. 

Sidan lidu fram langar stundir, ad eingir skiptu 
ser af riti pessu, par til Valdimar ritstjdri Asmunds- 
son, sem var frddleiksmadur og frddleiksvinur, redst 
i pad 1898, ad gefa aefisogu pessa ut i heild sinni 
smatt og smatt i bladi sinu Fjallkonunni, og byrjadi 
sagan ad koma lit i bladinu 28. Janiiar 1898. Hdfst 
utgafan a sogunni sjalfri (bis. 4 her i bdkinni), en 
forspjalli hofundarins var slept. Helt Valdimar sidan 
utgafuuni a pann hatt afram i bladinu, par til hann 
lezt 1902, og par sem hann praut, tok eptirmadur 



1) Nr. 7-8 (bis. 27—28); Nr. 9—10 (bis. 34-35); Nr. 12-13 
(bis. 47— 4'J). Petta svarar 111 bis. 68, tiU"-74% 312.-317" her I 
"Igafimiii. 



VI 

hans vid bladid, sira 6lafur 6lafsson, vid og helt 
utgafunni afram i bladinu Irani til 12. Mai 1903. Var 
pa komid aptur i 50. kapitula sogunnar (bis. 238' her 
i b6kinni), og hafdi pa pad, sem lit var komid af 
henni, verid prentad i 82 portum, eda i 82 tolu- 
blddum, og par med var pessari utg&fu lokid i 
halfu kafi.i) 

Tveim arum seinna, 1905, birti Bjorn pr6fessor 
6lsen i I. ari Odins (Nr. 3, bis. 19) soguna af kerl- 
ingunum a Alpingi (her i utgafunni bis. 292 — 295'). 

P6 ad utgafa aefisogu pessarar i Fjallkonunni 
haetti svo sem i midju kali og hlypi vida yfir og 
vseri i morgu 6fatt, var hiin po med pvi odru, sem 
ur sogunni hafdi verid prentad, asrin til pess ad 
kenna dllum pad, ad aefisaga pessi var baedi skemti- 
leg, frddleg og afarmerkileg, svo ad flestir voru 
sdlgnir i ad fa lit sem mest af henni. Enn po ad 
litgafan i Fjallkonunni vaeri einhlit til pessa, var sefi- 



1) Afl 60ru lcyti kom seiisagan svona lit i Fjallkonunni : 

1898, XV, bis. 14—15, 22—23, 26—27. 30-31, 34—35, 38, 42—43, 50 

—51, 54 (rilt 58)— 59 (Nr. 15), 00—67, 78, 82, 95, 107— 
108, 114—115, 119, 131—132, 140, 143—144, 158—159, 102 
—163, 183, 191, 195, 203-204. 

1899, XVI, bis. 10—11, 18—19, 27, 46, 58—59, 170—171, 183, 195— 

196, 118—199, 211—212. 

1900, XVII, Nr. 3 (bis. 2), Nr. 9 (bis. 2—3), Nr. 11 (bis. 2—3), Nr. 

14 (bis. 2), Nr. 20 (bis. 3—4), Nr. 25 (bis. 3), Nr. 27 
(bis. 3), Nr. 28 (bis. 2—3), Nr. 33 (bis. 2—3), Nr. 34 
(bis. 3), Nr. 37 (bis. 2), Nr. 43 (bis. 2), Nr. 45 (bis. 3 
—4). Nr. 40 (bis. 2). 

1901, XVIII, Nr. 3 (bis. 3), Nr. 17 (bis. 2), Nr. 21 (bis. 2—3), Nr. 41 

(bis. 3), Nr. 42 (bis. 2), Nr. 44 (bis. 2—3), Nr. 45 (bis. 
3), Nr. 40 (bis. 2—3), Nr. 47 (bis. 2—3), Nr. 51 (bis. 2). 

1902, XIX, Nr. 1 (bis. 3), Nr. 10 (bis. 3), Nr. 24 (bis. 2—3), Nr. 

25 (bis. 3—4), Nr. 27 (bis. 3), Nr. 28 (bis. 3), Nr. 42 
(bis. 3), Nr. 43 (bis. 3), Nr. 44 (bis. 3), Nr. 45 (bis. 3), 
Nr. 46 (bis. 3), Nr. 47 (bis. 3), Nr. 48 (bis. 3-4), Nr. 
49 (bis. 2), Nr. 52 (bis. 1—2). 

1903, XX, bis. 3, 19-20, 23, 35, 39, 43, 47, 75. 



VII 

sa gan samt eptir sem adur sama sem outgefm, pvi 
ao blodum halda, ad visu nu, faestir saman, og ser- 
Prentan var eingin tekin, svo ad mcun gsetu feingid 
bok ur, og svo vantadi allan sidasta hluta sogunnar. 
Pessi afsleppa litgafa hlaut pvi ad vera i ad eins 6r- 
farra manna hondum i landinu, og ny litgafa jafn- 
naudsynleg sem ekkert hefdi verid prentad. Sogu- 
felagid hafdi pvi i hyggju ad gefa sefisoguna At vid 
hentugleika. En pegar fyrir nokkrum arum var farid 
ad smida upp ur henni skaldsogu, ad sumu leyti a 
nogu djarfan halt, var undinn bradur bugur ad ut- 
gafunni, svo ad nu kemur him he> fullbiiin. 1 ) Var 
pad virt svo sem flestum mundi pykja full svo merk 
ord hofundarins sjalfs sem hvers pess annars, er 
gerdi upp ur henni samsetning eptir eigin hofdi. 

^Eflsaga pessi er her gefin ut ordrett eptir eigin- 
handarriti J6ns pr6fasts, sem mi er geymt i Lands- 
bdkasafninu i Reykjavik, 182 4t». Hafdi Steingrimur 
biskup, systursonur J6ns prdfasts, feingid pad fra 
sira Joni koggli Jdnssyni a Kalfafelli i Fljdtshverfi 
(d. 1839) og Gudnyju konu hans, d6ttur sira J6ns 
Steingrimssonar. Er sagt, ad pau hafi maelt svo 
fyrir, ad biskup skyldi brenna b6kina, pegar hann 
vseri biiinn ad lesa hana. Biskupi kom vitanlega 
ekki til hugar ad gegna pvi, og pvi er b6kin til 
enn. Hefir Steingrimur biskup aukid hana ad fylgi- 
skjolum, og med peim hefir Pall Palsson bundid 
hana inn.') 

1) Pess er getandi, ad adur en Sdgufelagid hoist lunula um 
utgafu pessa hafdi Lunge malari, sem cr vel lieima i islcnzkum 
i'ricdum, gert afskript of lefisogu pessari, ekki i pvi skyni ad geia 
hana ut, heldur sit til eignar. Var afskript hans gcrd stafrett, 
og pvi ekki hentug til utgiiiu fyrir alinenning, enda ritlintlur- 
inn cinskis virdi. 

2) Valgerdur Jdnsdottir, ekkja Steingrims hiskups, hafdi 



VIII 

^Efisoguna s^nist sira Jon ekki hafa byrjad ad 
semja fyrri en eptir lat konu sinnar, en nun andad- 
ist 4. Oktober 1784.') Sidan hefir hann haldid henni 
fram eptirfarandi ar alt til dauda sins. Hid sidasta, 
sem hann getur um med dagsetningu, er pegar hann 
messadi i seinasta sinni a Kirkjubaejarklaustri 19. 
Jiini 1791"). En eptir pad skrifar hann alt nidurlag 
sogunnar fra bis. 309—320, og par a medal sumt 
gamansamt, svo sem soguna lir H61ask61a. En 11. 
Agust lezt Jon profaslur petta ar. 

Af aefisogunni sjalfri er eingum ofaetlun ad geta 
sed, hvad pad einkum er, sem hefir knud sira Jon 
til ad rita sefisogu sina. 

Sjalfsagt p6tti ad lata sefisogunni fylgja pau fylgi- 
skjol, sem Steingrimur biskup hafdi dregid ad. Fylgi- 
ritum peim og skjolum, sem fram yfir pad er aukid, 
hefi eg vidad ad. 

Ut af Hvols- eda Steinunnar-malinu (Presta- 
Steinku), sem getid er um a bis. Ill — 114, spunn- 
ust miklir kvedlingar, sem nu eru sjaldsddir; eru i 
peirri kvaedadeilu hvad kunnugust kvsedin r>Hellra- 
spegilh og y>Studentaspegilh, en flest er pad fremur 



bcdid Jon Sigurdsson ad semja sefisogu linns. Um pad efni fdru 
morg liref milli Arna biskups i Gordum og .Jons, en af ajfisog- 
unni var alrirci prentao nema 1. drkin. f einu af pessum brefum 
(17. Juni 1850) minnist Ami biskup svo a sira Jon Steingrimsson: 
»Eg pckki einn mann i pessari a:tt: profast Jon Stelngrimsson; 
fyrir honum ber eg einhugustu virdingu. Eg hefi lesid nokkrar 
rilgerdir bans, sem bera vitni um tapmanu, gudlcgan og dug- 
legan i niiklinn lil'sins krdggum; bann var, ad eg sella, modur- 
brodir biskupsins«. 

f ooru brefi (30. Mai 1859) getur bann Steingrims biskups og 
Valgeroar svo: »Valgerour var ineiri niadur en Steingrimur, og 
vid buOiro. 

1) iftlisaga Ills. 181. 

2) bis. 309. 



IX 

lelega kvedid, og potti oparfi ad prenta neitt af peira 
kvedskap her. 

»Hellraspegilh er, afskaplega ilia ort, nidkvaedi 
Um sira Jon Gudmundsson a Felli, sem i kvaedi pvi 
e r nefndur »Skroggur gamli Rodgvendsson«. Hdf- 
undurinn er ekki nafngreindur. llann kann hvorki 
studla ne hofudstafasetning, og er kvaedid ad ollu 
leyti hinn omerkilegasti pvaettingur, upp a 75 erindi. 
Sira J6n Gudmundsson kvedur lika svo 6pvegid um 
hofundinn: 

Aldrei Kvasis aedalaug 
i honum rann ad fullu, 
ollu fyrri hann i sig saug 
arnargarna drullu. 

Miklu skar kvedinn er y>SludentaspegUln sira J6ns 
Hergssonar, po ad hann se halfgerdur pvaettingur. 
Er pad nidkvaedi um Porstein student J6nsson, sidar 
prest k Dvergasteini (d. 1800), son sira J6ns Gud- 
niundssonar, og fleiri eru visur um Porstein ut af 
Hvolsmalinu, svo sem: 

Steini stiidenti 

steingeit hann glenti o. s. frv. 

Um Steinunni a Hvoli hefir »studiosus Porstcinn 
J6nsson« ort og kvaedi pad, er hann nefnir: »Hin 
Ijtigandi lausakona«, lidlega ort nid. Pa cru og 
v>Rebbaljod«. eptir sira Jon Gudmundsson, einnig lit 
af pessum malum, og er pad nidkvaedi um sira J6n 
prdfast Bergsson. En til Jons profasts Bergssonar 
hefir Porsteinn student ort kvaedi mdti Sli'identa- 
spegli, er svo byrjar: 

Um hvad eg kvedid hefi nii 
hygg eg manninn gruna, 



pvi baedi bun heilla pin og |>u 
pekkja meininguna. 

Og ennfremur visu: 

Spegil studenta 
med spotti bragventa 
spann beigulbassi o. s. frv. 

Moti Hellraspegli s^nist Porsteinn hafa ort Baulu- 
kvcedi (Heyrdu Baulu-Bensi minn). M6li »pvi hat- 
ursfulla lygabulli«, Hellraspegli, heflr sira J6n Gud- 
mundsson einnig ort langt kvaedi. A moti pvi eru 
einnig nokkrar visur, sem margar hafa ad vidlagi: 
»Homerus a Klumbu«, og enn fieiri visur. 

A m6ti Baulukuwdi hafa verid ort »Sn6kaIj6d«. 
(nafnlaus), og enn a moti nSnokaljoduma nafnlaust 
kvaedi, sem p6 mun vera eptir Porstein Jdnsson. 1 ) 

Allmikid er til af Ijodmselum andlegs efnis eptir 
sira J6n Steingrimsson a vid og dreif i handritum, 5 ) 
en ekki heflr pott pdrf a ad prenta fleira af peim 
til s^nis her en vAngurvokim (bis. 357 — 366). Af 
kvedskap hans mun ad odru leyti ekkert hafa verid 
prentad, nema Jolavers eitt, eignad honum, i Vidbaeti 
Salmabdkarinnar 1863 (Nr. 38, bis. 61) og i Salma- 
b6kinni fra 1871 (Nr. 71, bis. 55).«) 

Eldrit sira J6ns heflr dr. Porvaldur Thoroddsen 
latid prenta i fullri utgafu i Safni til sogu Islands, 
bsedi Um Skapldreldmn 1783 (IV, 1—71) og Um Kotla- 
hlaup (IV, 190—199, 219—222). Adur voru pau prent- 



1) Kvseondeilu pessa er ao Anna i handritasafni J. Sig. 
479. 8vo. (J. Am.) og i Ny kgl. Saml. 1890, 4to. i KonungsbokhloO- 
unni i Kaupmannahofn. 

2) Svo sem i .1. Sig. 10, 8vo. og 330, 8vo. og vioar. 

3) Grunur cr mer a, ao pelta vers se par ekki oruskafl, 
licldur umkvcflio og beyglafl eillhvao, pvi eg man ekki bctur en 






XI 

ud i agripi i Ritum um jardelda, sem Markus Lopts- 
son i HJorleifshofda gaf ut 1880.') 

Ad utgafu pessari hefir verid unnid a pann halt, 
ad handritid ad sefisogunni hafa peir ritad upp Gad- 
brandur Jonsson og dlafur Ldrusson settur professor, 
og registrid hefir samid Johann cettfrcedingur Krisl- 
jdnsson, en ad odru leyti hefi eg sed um utgafuna. 

Ekki pori eg ad abyrgjast, ad rithattur se her 
fullkomlega sjalfum sdr samkvaemur i allri b6kinni. 
En meiri brogd aetla eg s6 ekki ad 6samkvsemninni 
en svo, ad hun se bagalitil. 

Reykjavik 7. Jiili 191G. 

Jon Porkelsson. 



ad eg l-.rvrti jKirt ungur at gomlu folki eystra nokkufl a annan 
veg, eg held svona: 

Hcilog jol 

holdum i nafni Krists, 
blessud snl 
birtist oss rotllicliss, 
l^sir, helgar, Ilfgar mcnn 
ljomandi stjarna, 
fajrir okkur frclsarcnn 
i flokkinn gufls barna o. s. IV v. 
Stendur a Htlu. 

1) sirn Jon for mjog meO lsekningar og santdi laekningab6k. 
Hun er can til nicO eiginhendi hans : J. Sig. G47, 4to. 






Hjartans elskulegu daetur miliar, Sigriflur, Jorunn, 

Guflny, Katrin og Helga, ykkur, ykkar elskentl- 

um og afkomendum, som mi eru eflur 

verfla kunna, asamt ollum gofifusum 

lesendum eptirskrifaflra orfla og 

frasagna, oska eg gufls nad- 

ar fyrir Jesum Christum. 

Pad er haldin stor vanvirda, eins og pad i sann- 
leika er, hja ollum skynsomum monnum, serdeilis 
peim, sem ad po teljast kunna i betri og meiri manna 
rod, ad vita litid cdnr ckkcrt til foreldra sinna, afa, 
ommu edur annara forfedra, svo par ma hver einn 
tala sem hann er lyndur til, maske stundum osalt, 
en afkomandinn verdur naudugur viljugur ad pegja, 
sem ci vissi ncitt, hverninn pvi kunni liattad vera, 
edur hvort par var nokkur llugufotur undir. Hvar 
til foreldrarnir, ei sidur en bornin, kunna ad vera 
omotmaelanleg orscik, sem ei sagdi afkvaemi sinu 
neitt um sina hagi edur sinna, edur ad bornin voru 
hirdulaus ad grenslast par eptir, edur taka eptir pvi, 
sem peirra foreldrar edur adrir um kunnugir par um 
scigdu i uppvaxtartima peirra. Min astkaeru born, 
ber parf po ei til pess ad koma; oplsinnis bafid pid 
viljad heyra, pa eg hefi sagt ykkur af forfedrum min- 
uni og ymsu, sem komid hefir a.veg fyrir mig um 
allidna tefi mina, og oskad eg vildi kasta pvi upp 
ykkur til leyfilcgs gamans eptir mina burtkallan, sem 

Ji/istiga Jons Stcingrimssonar. 1 



eg hvorki vildi ne malti neita ykkur, baedi pess vegna, 
ad gud hafdi gsett ykkur med skarpleik ad nema og 
ssekja eptir ollu pvi, er skemtan og gddur frddleikur 
er i, sem aetid, hvar gudfraedin heflr fyrirriim, leidir 
gott eptir sig ad vidhalda dygdum og mannkostum, 
og var pad pa ei vel gert fyrir mig ad lata ykkur 
fara a mis vid pad, sem par til pjcna kunni, sem og 
hins vegna, ad svo sem pid hafid, fra pvi fyrsta pid 
drdgust a legg, med gudraekni og lastvarri framgeingni 
.-mdsynt mer elsku, hlydni, audsvcipni og alia mogu- 
lega pjdnkan og adhjukrad, eptir pvi sem eg hefi 
tekid ad eldast, pa matti pad heita mitt eptirlaeti, ad 
gera ykkur petta til vilja, er mer svo audvelt var, og 
pvi framar, sem eg fyrst og fremst sikta her upp a 
guds dyrd, aeru og vegsemd fyrir alt blitt og stritt, 
sem hann hefir latid vid mig framkoma, ad dscmi 
margra gudsmanna a hinum fyrri oldum, sem ad 
hafa og par til samanlekid sinar sefisogur. Par til 
hefir og gud mer sem ddrum minnid gefid, ad fram 
skuli teljast hans dasemdarverk fyrir bornum og 
barnabornum, og rita hans lof upp a eptirkomend- 
urna og pad fdlk, sem skapad skal verda; Ps. 102. 

Pegar pid, kaeru born min, lesid pessi blod, mun- 
ud pidfinna af pvi, sem eg hefi sumum af ykkur 
adur sagt, ad eg hefi yfir margt hlaupid, sem satt er, 
pvi eg hefi pad einasta tiltekid, sem syndi serlegustu 
guds nad og varatekt yfir mer fra fyrsta til sidasta. t 

Par naest sonn daemi synt dygda og odygda i heim- 
inum og hversu gud er alleinasta trur. Eg hefi optar 
litid en ofmikid um eitt og annuo skrifad, en svo 
frdmlega og einfaldlega, an nokkurrar styiunar-vid- 
hafnar, ad ef servitrir og hdtfyndnir laslarar, ofundar- 
og hatursmenn minir, sem pid na;rri gelid, hverir eru, 
sja petta edur heyra, munu peir utausa yfir mig latinn, > 

ei sidur en i lifinu, asamt ykkur, sinni mannhaturs- 
olyfjan og lastyrdum, og pvi eru pessi blod ei latandi 
i peirra hendur. Eg tileinka her ei einni ykkar, held- 
ur ollum ykkur, pessa mina sefisogu, pvi eg pekki 
ykkar astiidlegt samlyndi, er eg oska sefinlega vid- 
haldist, og ad ykkar afkomendur verdi eins sinnadir, 



L 



og pa kunna peir og svo ad eiga ser hana til fr6d- 
leiks og skemtunar, meoan ei sundur rotnar. 

Nii, sa gud, sem mig heflr forsorgad alia mina 
lifstio til pessa dags, og sa eingill, sem mig heflr vard- 
veitt, blessi ykkur! Hann telur af med minum dog- 
um allar miliar syndir, svo peirra straiF komi aldrei 
nidur a ykkur ne ykkar. En allar minar fyrirbsenir, 
andvarpanir, tar og maeduspor yfirdreiffl med Jesii 
pislarblddi veri i minningu hja gudi til beztu nota i 
brad og leingd yfir ykkur, minum natttirlegum og 
andlegum bornum. Pess 6skar af heitu hjarta 
Prestbakka. ykkar fadir 

Jon Siting ■rimsson. 



I 



I. N. J.i) 

JEf isagan 



KAP. I. 

Eg Jon Stcingrimsson, fyrir guds serlega gae/.ku 
og miskunnsemi profastur yfir Skaptafellssyslu og 
prestur til KirkjubEejarklausturs safnada, er borinn 
og barnfaeddur i pennan heim a Pvera i Blonduhlid 
i Hegranessyslu eptir vors frelsara hingadburd 
MDCCXXVIII, af gudhraeddum og fromum foreldrum. 
Minn fsedingardagur var lOdi Seplembris, er pa bar 
upp a fostudag C vikum fyrir velur. Minn godi fadir 
bar strax umsorgun fyrir pvi, ad eg skyldi odlast 
heilaga skim, hverja mer veitli sa seruvcrdugi og 
mikid vel gafadi kennimadur sira Bjorn Skulason, er 
pa var prestur i Flugumyrarpinguni. Min gudfedgin 
hetu Pall Skulason og Gudny Stefansdottir; hann 
var pa ordinn umferdarkarl; ei hafdi hann mikill 
busaeldarmadur verid nc gcfinn fyrir stundlegu, en 
yfrid margfrddur og gudhraeddur; tidum hafdi hann 
geingid berhofdadur milli baejanna, og po garungar, 
sem peirra venja er, gerdu skimpi ad honum, var 
hann pokkasaell hja dllum gudelskandi monnum; 
heyrdi eg opt urn pad getid, hvad karl pessi hefdi 
heitt bedid fyrir mer, bsedi pa er eg skirdur var og 
sidar. Fddurbrddir minn, sira Sigurdur, let heita 
eptir honum, svo sira Pall a Molli, profastur i Hang- 



1) P. c. In Nomine Jesn (= i Jesii nafui). 



5 

iirvallasyslu, ber hans nafn. En um hitt gudfedgini 
mitt skal sidar talad verda. Ad van(a)legum mod nefndi 
eg ei i ondverdu a nafn fedra nofn og foreldra minna, 
af pvi eg vildi ser i lagi nokkud par um nisela. Minn 
fadir hct Steingrinnir Jonsson, min modir Sigridur 
Hjalmsdottir; minn fodurfadir var Jon Steingrimsson 
logreUumadur i Skagafirdi. Sa Steingrimur var Gud- 
mundsson, af sett Finnboga logmanns. Min fddur- 
modir var Ingiridur Araddttir profasts i Hegraness- 
edur Skagafjardarsyslu og prests ad Maelifelli. Sa 
sira Ari var Gudmundsson, hvers ektakvinna, Gudrun, 
var af sett Jons Arasonar biskups. Minn modurfadir 
Hjalmur var sonur pess mikla bonda a sinni tid 
Stefans Rafnssonar a Silfrastddum, hver i sina 
moduraett var kominn af Joni Arasyni biskupi. Min 
modurmddir var Helga Gudmundsdottir; hann var 
snikkari, brsedrungur 1 ) sira J6ns Gudmundssonar, 
fddur Valgerdar hustrur Mag. Steins biskups a H61- 
um. Tel eg her ci fleiri i aettlinum pessum, hvorki 
upp eptir edur til sidulinanna, pvi pad vildi verda 
alt of langsamt; par ad auki hefi eg samantekid eina 
settartolubok, hvar alt slikt er ad Anna 2 ). Einasta til 
gamans og frodleiks vil eg syna peim, er lesa edur 
heyra (og) hirda blod pessi, hversu hattad var pess- 
um minum forfedrum, pa var fddurfadir minn og afi 
Jon Steingrimsson, hvers nafn vida kemur fyrir i 
pingbokum, og kona hans Ingiridur ei stdrrik afver- 
aldaraudlegd, en par hj& mikid gott gerandi naudlid- 
andi; til daemis er eitt: Er pau bjuggu a Yztamoa i 
Eljotum, gaf hann pau einu skaedin, er til voru i 
heimilinu, purfandi manni, er bar ad husum hans; 
en nser hann par eptir samdaegurs gekk a fjoru, var 
par rekinn stor selur. Svo launar sa alvitri gud misk- 
unnarverkin, sem i hjartans einfeldni eru gerd og i 
hans nafni. Padan flutti hann sig ad Bjarnastodum 
i Elugumyrarsdkn, keypti pa, og gaf kirkjunni par 

1) Pannig leiorett mefl hcndi Kteingrims biskups; »br6oir« lull-. 

2) .Ktturtala sira .16ns Steingrimssonar eptir hann sjiilfan er 
1,1 > tvennu lagi meO hans eigin hcndi i I.nndsbokiisnfni 483. lt<> 
«g DM. 4 to, og er bun gerO 1790. 






altarisklsedi at' raudu skarlati med kdgur af silki uni 
kring, sem par er enn. — 13 born, er pau attu sam- 
an, komust 611 a legg og til godrar mcnningar. Hann 
f6r ei svo af nimi slnu, ad ei adur med sinni morg- 
unbsen og signingu niacin Irani pennan salm: Paim 
signada dag ver sjaum nu enn etc. Hun i sama mata 
var bsenraekinn madur, svo aldrei vid sig skildi laeri- 
b6k herra Guobrands. Seinast gaf hun moflur minni 
pad kver, er vakti yfir henni, pa hun hedan burt- 
kalladist a Hjaltastddum i Flugum^rars6kn hja par 
paverandi syni sinum sira Sigurdi. Svo var hun gudi 
handgeingin, ad hann let liana vita af sinni andlats- 
stundu, cr hun la banaleguna; hun bad smasaman 
adgaettist nseturfarid, og er henni var sagt pad vaeri 
ad vissu marki komid, sagdi hun: »Nu er stundin 
komin«, og bad svo pa, er nalaegir voru, ad bidja fyrir 
ser og med ser, og odladist hun svo saluhjalplegt 
andlat. Sjaid pid nu, born min, hversu gudhrsedslan 
er til allra hluta nytsamleg. Sira Ari fadir hennar 
var mikid vel laerdur madur a sinni tid. Hann stytti 
Backium i matulegar prddikanir, en p6 i sama mali, 
hverja bok eg a eptir hann, og njoti sa eptir mig, 
sem gud vill. Hann var svo vel ad ser i grisku, ad 
hann var i adstod med fraenda sinum Joni Einars- 
syni, sem orkt hefir Krosssk61asalma, ad leggja lit 
Argenidem, sem peirra brdf syna, sem undir hendi 
hefi. Hann var gott skald. Hann orkti salm eptir 
herra Porlak Skiilason og enn fleiri salma. Sira 
Magnus son hans og 5mmubr6dur minn sa eg; var 
liann mikid karlmannlegur madur, med kolsvart har 
hrokkid a hofdi, en hvitt skegg breitt, pykt og a 
bringu nidur. Um m6durafa og ommur minar kann 
eg minna ad segja, — pvi pad var fjarlsegra, — nema 
pad var gott b6ndaf61k, sem d6 i heidarlcgri elli. 
Eitt dasmi upp a pa gomlu trygd og dygd vil eg segja. 
Stefan langafi minn bjo a Silfra- (r6ttara Silfrunar-) 
stodum, er pa atti Teitur Arason a Bae a Raudasandi. 
l-or hann til pessa sins husbdnda med gjold sin og 
til fiskikaupa; let hann ei maela ne vega vorur pasr, 
er hann kom med, heldur sagdi pasr skyldu inn ber- 



ast, en ut aptur viktarlaust fiskur og steinbitur svo 
mikid, sem tilaetladir hestar hans gasti borid. Hvar 
er nu slikt ad Anna a pessari old? Hjalmur sonur 
hans, afi minn, var smamenni, en p6 snar og hardur 
i viomotj. Hann sa eg. Hann hafdi beztu list ad rida 
hesta til gangs. Margir feingu hann sem meistara til 
pess. En svo (var hann) gamansamur og smaskrit- 
inn, ad a samfundum potti par lystugast vera, er 
hann var medal manna; gat p6 einginn fatad upp a 
ord hans. Alt f6r petta svo af eins og annad stund- 
legt, pvi hann lasnadist med aldrinum og lagdist l 
kor; helt po vid biiskap til daudadags. Helga fyrri 
kona hans, m6duramma min, var mikid g6d kona, 
og kunni kvenna bezt handyrdir. Fadir hennar, Gud- 
mundur snikkari, hefir uthoggvid nokkra liksteina a 
Holum nordur og her i Odda, item skirnarfontinn a 
Holum, er synast ma mikid meistaraverk. Hann er 
ur hordum steini, vel svo i mitt laer a medalmanni, 
i kaleiksmynd; fonturinn ad ofan er r6tt gerdur eptir 
koparhafinu, par pad sest malad med pessum skript- 
uid og stofum lopthoggnum edur peludum: Labium 
ceneum typus baplismi, Exod. XXX. Pad pydir: Kop- 
arhafid er fyrirmynd skirnarinnar. Par eptir: Ley fid 
bdrnunum lil min ad koma, og bannid pei'/n pad ckki, 
pvi pvilikra er guds riki, Matth. 19. Svo petta: Penn- 
an skirnarsd hefir uthoggvid Gudmundur Gudmunds- 
sbn eptir forlagi og fyrirsogn virdulegs herra Gisla I'or- 
lukssonar biskups a Holum 167b. Herafma sja og rada, 
hvilikt verk petta er. Og er svo fatt eitt talad af 
forfedrum minum. 



KAP. II. 

Nu skal fyrst syna, hversu gud med undarlegum, 
en p6 dasamlegum, hsetti stjornar hlutum natturunn- 
ar, og synir opt fyrirfram pad, er hann vill lata sidan 
sjast og frarakoma manneskjunni til varudar og ^mis- 
legs gdds, en s6r til dyrdar, — her pvert a mdti vill 
sa vondi andi fordjarfa slikt a allan veg, manninum 
til drvinglunar og alls ills, — hvar upp a er eptir- 



8 

fylgjandi daemi. Pegar min goda modir var olelt ad 
mer, dreynidi hana, ad henni vacri sagt, ad hun geingi 
raefl hvithyrndan hrut, hvern hun mundi vist af ser 
faeda; hann yrdi ei drepinn, pvi hann setti ad eydi- 
leggja heilar sveitir i landinu. Her vid vard hun 
skelfd meir en fra megi segja, og vogadi aungvum 
ad fortelja drauminn, sem po vard as pyngra, pvi nil 
sat sa vondi andi sig ei ur faeri ad smeygja ser pvi 
framar inn i pankana, selti henni alt iit fyrir sjonir 
og utlagdi petta fyrir henni a versta veg. Og naer 
sem svo haettast stod, kom til hennar af hendingu, 
— eg held framar af guds asettu radi, — nefndur, 
karlskepna, Pall Skulason. En svo sem hun pekti 
hann fromlyndan og famalugan, pa sagdi hun honum 
u pp alia pessa tilburdi. Karlinn hughreysti hana 
strax og sagdi petta guds hendingu, er hefdi pad ad 
pyda, ad pad, hun geingi med, vaeri piltbarn. Hann 
mundi eyda einhverju vondu skikki, verda einn yfir- 
madur, svo sem hruturinn vosri sem hofud og herra 
hjardarinnar. Hann faerdi henni daemi, ad hiin heiir 
sagt mer, af annari konu, sem dreymt hefdi, hun 
geingi med geltandi hund blddugan asyndum, og 
hefdi sa ordid mikilmenni etc. Veit eg nu vel, hvad- 
an hann heflr haft pa frasogu 1 )- Vid pessar utp^'d- 
ingar, frasdgur og hughreystingar styrktist hun apt- 
ur; let hann svo vera hja ser, par til gud leysti hana 
fra sinum burdi, og eg faeddist i heiminn, hvar pa 
karlinn var vid. Gud fer ei i mannvirdingar, heldur 
litur a pad laga, og pad, sem foraktanlegt er fyrir 
heiminum, pad heflr hann ser tidum utvalid. Svo 
litid sem mer fanst til pessarar frasogu a milium 
gjalifisaldri, svo heflr hun sidan allopt sart stungid 
mig, sidan gud gerdi mig ad yfirmanni, ad eg skyldi 
gaeta ad minni skyldu og sja.hversugud i'yrirhugadi mig 
til pess, pa eg var enn i m6durlifl. Helga Eiriksdottir het 
su, sem nokkra stund la undir mer. Hiin giptist Simoni 
Pdrdarsyni. Eilt peirra barn het J6n. Baedi af fraend- 



1) Hit lit iiiidun stentlur a spsissiu med hcndi liuf.: Dnnin- 
scenus de vila martyrum hie erat Ignatius. 



9 

semi og i pakklaetisminningu vid modur hans, kendi 
eg honum sidar til skola. Hann vard utlterdur og 
sidan djakni; misti geistlegheitin og byr biii sinu 
fyrir nordan. Tveir dreingir voru par jafnaldrar minir. 
Hut annar Bjarni Eiriksson, annar Erlendur Sigurds- 
son. Kemur sa fyrri ei her framar vid. Jafnoldru 
og skyldmenni atti eg par, og okkur var jafnad sam- 
an, sem margir gera, hvad po er ei svo gott setid, pvi 
mig ma lil minna, hvad ilt pad aetladi ad leida her 
eptir sig. Pa eg var 4ra vetra, man eg fyrst til min 
af formyrkvun, sem skedi um vorid, ad solin for- 
myrkvadist svo um nonbilid, ad leingi var dimt sem 
nott vajri komin. Um pessar mundir tdku foreldrar 
minir slulkubarn af afa minum, halfsystur m6dur 
minnar, sem heitir Gudfinna. Hun var mer yngri, 
en i miklu yfirskyrari. Hja foreldrum minum var og 
m6durafasystir min adurnefnd, Gudny Stefansdottir; 
la pessi sliilka a fdtum hcnnar. Pessi min afasystir 
hafdi fostrad modur mina upp, og svo sira J^n Eg- 
Usson i Laufasi, eptir pad pau hvort um sig mistu 
•oreldra edur rettara msedur sinar; pvi t6k modir 
■nin hana aptur. Var nun latin hafa svo mikid ur 
jordunni og m&lnytjupeningi, sem henni, asamtgrcindu 
stiilkubarni, nfegdi til godrar forsorgunar og klasdn- 
adar. Eptir frafall fodur mins var hun hja modur 
minni, alt til daudadags, med somu kjorum. Pa for 
og greind stulka til annara frsenda sinna; giptist sid- 
an, byr med manni sinum og a morg born. 



KAP. III. 

Her skal leida fyrir sj6nir, hversu f61ki var halt- 
ad a fyrri old, og taka mina her greinda afasystur 
l »l sj6narspegils par upp a. Hun var ha og gildvaxin, 
st6rskorin i andliti, sterk og stdrlynd, hreinlynd og 
,r Jals i tali, — aptur gaeflynd og medaumkvunarsom 
vid purfandi og fatsekar manneskjur. Hun var skrif- 
andi og lesandi, cr mikid p6tti a peim ddgum. Hun 
kunni slatt, og var agaetur ljaasmidur, og allur fjoldi 
s6tti sin ljasmidi lil hennar, er sldgu henni aptur, 



10 

ad ei purfti slikt lit ad kaupa. Hun var svo aettfr6d, 
ad nalega vissi hvers manns aett, svo sa rekstur gekk 
stundum langt a kvold, er hun fekk nokkurn, sem 
par i var ei framandi edur fraedast vildi af henni. 
Hun kunni fingrarim pad gamla og rimtal eptir peim 
forna mod, en af fornfraedum, kvedlingum, salmum 
svo mikid, ad otriilegt maetti synast; alt inntak lir 
Odds Gottskalkssonar Nyja Testamenli, er nun atti, 
vissi hun, — eg segi ei framar. Hvenaer sem hun 
fyrir settist og var vakandi, var hun ad fara med 
eitthvad af pessu. Eptir pvi sem eg vitkadist, var eg 
pvi fiisari ad spyrja hana ad ymsu, sem sumum ung- 
monnum er tamt, he3'ra og laera af henni, hvad me> 
sidar i Nyja Testamentinu ad miklu gagni kom. Hja 
henni var sem odrum mikill atriinadur um huldu- 
folkid, svo baedi bygdi hiin heima a nyjarsn6tt, gerdi 
smaelda i kringum oskustdna handa jolasveinum og 
markleysur fleiri, en par hja svo truarsterk, ad pa 
stdrvidri upp a kom, kvaedi hiin nokkrum sinnum 
KrosskvaRdi edur Jesiiminning edur pennan salm: 
Jcsii ste i pann lima, slotadi vedrinu ad oskum. 
Margar trolla-, drauga- og aplurgaungu-frasogur kunni 
hiin, og hverninn klukknahringingar vseru pjenanlegar 
ad faela slikan fans i burtu. Hiin hafdi og sed pa 
klukku, er fanst i jordu ad yfirhvolfdu kjaraldi i 
nokkru plassi fyrir framan Hof i Skagafjardardolum; 
skyldi par adur hafa verid eitt klaustur og eydilagzt 
i st6ru plagunni 1404 1 ). Veit mi einginn til pessa. A 
greindri klukku stodu pessi ord: 

Vox mea est bamba, possum depcllere Satan. 
Pad pydir: Mitt hlj6d er bamba, burt rek eg Satan. 
Var klukka sii flutt ad Goddolum, en nii sidar um- 
steypt. Hiin triidi sem adrir a peirri old, ad gud 
mundi lata klukkur vid klingja a sidasta degi, til ad 
kalla pa daudu saman og faela djoflana ofan i helviti 
etc. Pessa stoku man eg enn eptir henni: 



1) PaO er hiO svo nefnda Hraunpufuklaustur. Um l»ao [>ekkj- 
:ist mi cingin oroikari gogn en gomul munnmseli. 



Fagur er saungur i himnaholl, 
par heilagir einglar syngja, 
skjalfa mun pa veroldin 611, 
pa domklukkurnar hringja etc. 1 )- 

Pessar frasogur verkudu pad ilt hja mer, ad pa med 
mig var farid til kirkjunnar og klukkum var farid ad 
hringja, imyndadi eg m6r, allir vondir andar vaeru 
komnir og Eetludu ad gripa mig og folkid, og pvi 
vaeri hringt, ad fsela pa i burtu; aerdist eg pvi med 
miklum 6hljodura, og pott eg vaeri sleginn og laminn, 
gat eg ei hrundid pvi iir panka minum, — og pad 
svo mjog, riser eg kom naerri kirkjustadnum, tok mer 
ad heyrast klukknahljod, og f6r pvi ad grata og kvida 
fyrir, svo rett var komid i radaleysi med mig. Po 
eltist petta af mer eptir sem (eg) vitkadist; bjo po 
ottinn leingi i hjarta minu. Svo er Satan pusund vela 
smidur, svo tok hann snemma til ad radast a mig. — 
Enn ein litil, en po gamansoni, frasaga afhenni. Pa 
hiin var heimasajta hja fodur sinum, voru fjdrir 
drykkjurutarar i Skagaflrdi, sem samankolludu sigog 
r 'du nm sveit ad drekka og hraeddu par brennivinid 
ut » par pad til var, ef peir feingu pad ei odruvisi. 
Var einn af pessum logsagnarinn syshimaini.sins, er 
P^ var, en annar galdrakuklari, og var fdlk vida 
hraett vid pessa seggi. Peir komu um kvold ad Silfra- 
stodum til fodur hennar, sem pa var ekkjumadur 
ordinn og baaldradur. Peir brutu upp baeinn. Kukl- 
arinn geymdi hestanna og t6k hey handa peim. Hinir 
vdsudu inn. Ekki var fyrir, nema karlinn, er sat i 
saeti sinu, og kvenfolk, er par hja sat. Peir hcimtu 
brennivinid; en er pad vard ei svo flj6tt til, gripu 
P e ir i har og skegg karlinum og fleygdu honum 
nidur iir ssetinu. Hun og kvenfolkid toku til banda 
°g fdta, ad ei gatu meira mein gert; redist bun ad 
peim versta, og pa hiin var ad greida hendur hans 
ur hari fodur sins, snerist einn fingur hans ur lidi. 

1) Petta er iir Sancti .loliannes visum, og er fra katholskri 
tifl. Sbr. J6n Porkelsson : Om digtningen pan Island Kh. 1888 
bis. 39, 84-65. 



12 

Ei vard honum meira um en hann sagdi: »Slik atok 
hefi eg ei fyrr reynt; Finn eg nii, ad ei hefir fadir 
pinn sparad per feitina«. Parf pad ei ad ordleingja, 
bun rak pa lit ver en svo buna med kvenfolkinu, 
sigadi a hesta peirra, sem hlupu ut i myrkrid ovissa 
vega. Pa kuklarinn sa petta, hverjar dfarir peir 
hofdu ieingid, hleypur hann ut i kirkjugardinn og 
laezt setla ad vekja upp draug og hlcypa honum a 
hana og foour hennar, og legst nidur a eitt leidi. 
Hun prifur strax reinglu, sem vid hdndina var, og 
slaer henni a bakhluta hans, og maelir pessum ord- 
um: »Pann djoful, sem pu og pinir fylgjarar hugsa 
ad hleypa a mig edur mina, kyrset eg her med i 
ykkar hjortum«. Hann vildi ei fleiri hogga bida, og 
stokk pad snarasta a faetur af sinni vondu bsenagerd, 
og bad pa ad taka hana hondum og gera henni 
radning. En peir svorudu pa: »Sii skomm og af- 
spurn skal aldrei eptir oss liggja, ad vid gerum henni 
nokkurt mein, heldur skulum vid haf'a verdugan 
skada i heimgjald. Her er af oss fundinn sa stwrsti 
karlmannshugur i konubrjosti«. Gafu henni rixsdal, 
en nun solti peim brcnnivinskorn; skildu sidan ad, 
og komu peir ei pangad panninn optar. Her sjast 
pau i'ornu cerlegheit mitt i hrydjuverkunum, og hvi- 
likur kvenskorungur hiin var. Eitt barn atti hiin 
um pessar mundir, er saladist strax, og var sidan 
aldrei vid karlmann kend. Hiin var mer bezt af 
systkinum minum, af pvi eg atti bezt vid skap henn- 
ar ad nema og lsera af henni; ad eg ei tali (um), 
hvad vaent henni p6tfi um mig, pa eg var i sk61a 
kominn. Hun bad mig ad lata heita eptir ser, og 
ber Gudn^ dottir min nafn hennar. En alt svo leingi 
eg var ei buinn ad pvi og pa fyrir mer la ad reyna 
einhverja lukku til sj6s edur lands, dreymdi mig hana 
opt adur. Satna var fyrir sira Sigurdi fodurbrddur 
minum, medan hann let ei heita eftir Pali karli. 
Hverninn pessu er hattad i natturunni, veitgud einn. 






13 



KAP. IV. 



Fadir minn bjo a Pvera, sem fyrr cr tjad. Eing- 
'nn nefndarmadur var hann, heldur godur bondi, ad 
setid var heldur veitandi en purfandi. Og par hann 
var i gestgotu, komu margir meiri hattar og minni 
nienn til hans; var pvi setid til tilaetlud gestarum og 
aukahesthtis. Hann var madur ad medalhasd, prck- 
vaxinn, raudleitur og kringluleitur i andliti, med 
hrokkid liar jarpt, karlmenskumadur ad burdum, 
giedaslattumadur, fjarhirdir sa bezti einn, pvi hann 
hafdi vanizt par vid af barnaesku, lesandi og skrif- 
andi litid, en um fram alt gudhrseddur, sidferdisgod- 
ur » tr J'ggur og triifastur, svo margir godir menn baru 
virding fyrir honum i sinni rod og soknudu hans 
ur vegi, er hann var burtkalladur. Modir min var 
niedalmadur a hoed, nettvaxin, kringluleit og skarp- 
leg i andliti, med jarpt har, sem nadi i lokkum ad 
bcltisstad. Hun var hreinlat og busj' r slunars6m i 
sinni rod, gudhraedd og hreinlyndud. Him kunni 
allar handyrdir, sem bondafolki vel pjenar, pvi afa- 
systir min kom henni i kenslu ad la;ra a Mselifclli, 
svo baedi af pvil ileum kunnlcik og fraendsemi stiltu 
peir fedgar, sira Magnus og sira Jon, svo til ad gista 
bja foreldrum minum, pa leidir peirra lagu par um. 
Somuleidis Skiili Magnusson foveti med pjenurum 
sinum, pa hann var sj''slumadur i Skagaflrdi, medan 
liann var a Hofi. Her af kemur cin frasaga sidar af 
einum pjenara hans, er uier vard ad lidi i framandi 
plassi. Meistari Steinn biskup og hustrii hans Val- 
gerdur komu pangad aelid, noer synodus edur pad 
arlega preslamot var haldid 20. Septembris a Plugu- 
rnjri; for hiin pangad med sinum herra til inndaelis 
sdr og ad gera gott fatajkum; for pa margt kver og 
annad. Padu pau hja foreldrum minum mjolk ad 
drekka, ferskan silung og pess hattar. Sa godi herra 
drakk og brennivin. Honum na3gdi halfanker brenni- 
vins um arid til trakteringa, sem sira Sigurdur fodur- 
hrodir minn sagdi mer, sem nokkur ar var sma- 
sveinn hans. Man eg til pess, ad eg var latinn koma 



14 

fynr pau; gaf biskupinn mer pa rixdal. Pa svaradi 
hustruin: »Pu gefur petta fyrir fylgdina, en eg aetla 
ad gefa dreing possum sem settingja minum«, og gaf 
mer annan, og baetti pessu vid: »Ef vid herra Steinn 
minn lifum panndag, pii komist til aldurs, pa skal 
reyna ad gera pig ad manni«. En par tokst p6 ei 
til i vissan mata, par biskupinn saladist fyrr; en af 
pvi ma sja fromlyndid, litillaetid og hofdingsskapinn, 
er einn hofdingja prydir. Med pessum og enn fleiri 
dygdum voru pau miklu hofoingshjon begafud. JEtid 
si- blessud peirra minning! Gud forbetri pessa old, 
sem synilega vill snuast a annan veg! Pvi kvad 
Eggert 6(lafs)s(on): 

Hvar er holdings pbtti? 

Hvar er rausnin nu? 

Hvar er herrans 6tti? 

Hvar er dygd og tru? 

Pad er alt komid a ringulrcid. 

Agirnd vex, en omenskan 

aungvu kcmur a leid. 



KAP. V. 

Eg 61st upp hja foreldrum minum, par til gud 
kalladi burt fodur minn a minu 10. aldursari. Skal 
nu med litilli yfirferd greina, bvad um mig leid a 
pessum tima. Mer var kent ad stafa og lesa a b6k; 
en af pvi eg var latinn of flj6tt taka saman, og einn- 
inn malstirdur og vidtosandi, vard eg ei vel lesandi; 
kunni eg margt af pvi utan bbkar, er eg var latinn 
stafa og lesa, og prettadi petta hvorttveggja. Pa eg 
var ordinn 7 vetra og par yfir, vandi hann mig ad 
gefa ldmbum og brynna peim, og sidan ganga med 
ser til fjar, halda pvi til haga, brjota ofan af fyrir 
pvi og moka, hvar til hann smidadi mer litla gaungu- 
og var-reku; fckk eg strax til pess st6ra natturu og 
eptirlangan, — en vid fjdsverk var eg ei hafdur, — 
og pa eins^nt vedur var, var eg sendur ad hleypa 
fenu lit og reka pad a hagann. Pa albjart var, 



15 

atti fed ad vera pangad komid, en ei fyrri en um 
s61aruppkomu, ef hrimfrost var; skyldi eg tvistra pvi 
vel i sundur i beitarplassinu, ad ei legdist edur stsedi 
saman etc. Her yrdi of lang(t) ad segja fra fleiri 
reglum her ad liitandi. Fjarhus pad hafdi hann 
'bygt a pvi plassi, sem kallast Pverargerdi, langt fra 
bae og ofar til fjalls. Pa voradi, rak hann fed leingra 
' pad plass, er kallast Tungufjall og Pvera fylgdi. 
Pa eg var sendur um dsegram6tin ad hleypa lit, var 
mer fyrirlagt ad lesa berhofdadur Fadir vor, bless- 
unarordin og baenir svo margar sem naegdi, par til 
kominn vaeri yfir tungardinn; pa maetti eg uppsetja, 
en p6 fara med eitthvad gott, ad ekkert vont kaemi 
naerri mer og alt geingi vel. tit af pessu pordi eg ei 
ad breyta. Eg kunni pa medal annars pcnnan salm: 
Einn herra eg bczt(a) celti. i honum em 10 vers. 
Fadir minn mselti hann, ef ei daglega, pa optsinnis, 
fram. Pa eg m&elti hann seint fram edur rauladi og 
gekk lettan vid, naegdi hann 40 sinnum maeltur ad 
beiman og til hagahiissins, af hverju rada ma vega- 
lengdina, og sja hversu ollu fer hnignandi, pvi nu 
mundi slikt vera haldid ofaetlunarverk, jafnvel full- 
ordnum. Pvi fer sem fer og ordid er i landi voru. 
Svo vard eg fjar- og kiiasmala-madur. Um sumarid 
for adurgreind stiilka Gudflnna optsinnis med mer. 
1 nokkrum afkima af smalaumferdarveginum i ein- 
um jardbriia holpylta laek hofdum vid heyrt getid 
par um utburd; til ad skoda hann gerum vid okkur 
•erd einn morgun, pa saskja attum malnytuna, rak- 
»m hana fram a leid, en tvimentum raudum hesti, 
traustagrip, og forum af hestbaki ad gsegjast undir 
hverja jardbru. Svo kemur, ad vid pykjumst sja eitt- 
hvad svart rifrildi. Med pad sama kom svo skelfi- 
legt hljod og amatlegt, ad vid kippunstum vid, hest- 
urinn fselist og fleygir okkur af ser a einn melh6l. 
Par liggjum vid i roti svo langan tima, par til sent 
var ad leita eptir okkur og komid var fram ur ollum 
dagverdarmalum; fundust vid pa rafandi, p6 hvort 
Ira odru, storkin i blddi. Faa leldir gott af forvitn- 
inni, og sannadist pad her. Lof se gudi, sem nu 



16 

hlifdi, ad Satan fekk ei meira gcrt oss til skada. Po 
hofdum vid vit a pvi ad segja ei af forvitni okkar, 
ad ei fengjum fleinging par ofan a. Annad sinn var 
eg ad forvitnast um klett fyrir olan basin n vid ana, 
er par rennur. Attu okindur i honum ad biia, og 
var okkur bannad pangad ad fara. Datt eg pa ofan 
i ana og ftaut svo fram eptir. M6dir min var ad pvo 
ull nedar i henni. Hagadi guds forsjon pvi svo til, 
ad mig rak par art landi, cr hun var fyrir; annars 
liefdi eg lifi tapad. Hun gr(e)ip mig upp, hljop med 
mig hejm ad bae, svipti af mer vosbiidinni og strykti 
mig milli haels og hnakka. Matti pad vel svo vera, 
po' pa fyndist pungbsert. Fleira fer eg nu ei med. 
Snemma fekk eg lyst til ad tona og prcdika sem 
prestur, edur, rettara ad segja, eptir pvi, sem eg beyrdi 
prest minn fara ad pvi. P6tti mer pvi betur fara 
sem betur tok undir. Otvaldi pvi eitt stdrt ker i 
burinu til pess og passadi mig pangad, pa m6dir 
min for ad skamta folkinu. Potti mer pvi betur fara 
sem meira skamladisl lir pvi, ad glaumurinn yrdi 
meiri. Klifradist eg upp a gjardirnar, svo tonad gseti 
ofan i pad, en stiilkan klifradist hinumegin ad taka 
undir. Soddan embaattisgerdir leiddusl m6dur minni; 
var og hrcedd, vid mundum steypa okkur a hofudid 
ofan i kerid, og vorum pvi biedi slrykt vid pad. Par 
eptir gerdi eg mer kirkjur og kapellur vid vissar 
pufur lit um tun, og framflutti par ad oskum minar 
tidagcrdir med stajrri makindum. Pegar eg var sem 
barn, gerdi eg sem barn og taladi sem barn etc. 

Minn ungd6msbrest og afbrot leid 
alit ci, herra kferi. 

Arid 1737 var mikid vorgotl, svo fadir minn rak 
fe sitt, sem var her um halft annad hundrad, fra 
.hagahusinu i aminst Tungufjall. Pad gerdu og fleiri 
annarsstadar og topudu par vid, pvi eptir sumar- 
malin kom sterkasti fjiikbylur, sem drap og brakti 
til dauds i ana, cr par var nalaBgt, alt fed, fyrir utan 
40 kindur, cr tveir forustusaudir heldu med til haga- 
.hussins. . Eptir pennan felli tok fadir minn sott og 







. 



17 

andadist a sins 37da aldurs ari. Vorum vid nii born 
nans cptir 4 a lili, og citt i modurlifi. Eg elztur, 10 
vetra, Porsteinn 6 vetra, Palmi 3 vetra, Helga 2 vetra. 
Hans haegur og saluhjalplcgur vidskilnadur skedi a 
trinitatishatidar morgun 1 ). Er mer sa batidisdagur 
fetid padan i fra minnisstaedur. Hann var fram eptir 
nottinni ad maela fram morg vers ur Passiusalmum; 
vid pad sofnadi eg i rumi, sem var fyrir framan 
saengurhiisdyrnar. Par la fjosadreingur a m6ts vid 
mig, sem het Asmundur Einarsson. Hann vakti mig 
upp mcd pessum ordum: »Vaknadu, J6n; fadir pinn 
er daudur. Gudi se lof, nil ma eg lifa og lata sem 
eg vil«. Svo ilt var i dreing pessum. Eg vaknadi, sa 
og beyrdi modur mina gratandi sitja ylir likinu, og 
brajdur mina par a moti i riimi. Eg fdr a fajtur, 16t 
ei neitt a mer bera, en bafdi p6 nog, for ul og i al- 
vikid plass og gret mig par preyttan. En svo fekk 
e S n ^jan styrk, svo aumur sem eg var, ad padan i 
fra fanst mer sem petta ekkert vasri. Ma vera pad 
megi alitast fyrir bernsku og ungd6mssedi. Utfor 
iodur mins saela var gerd i heidarlegan mata. Sira 
Bjorn predikadi, sem von var, ylir bonum. Par var 
og vid pro fast nrinn sira Sasmundur Magnusson, sem 
alti fddurbr6durd6ttur hans, og fleiri naungar. Hann 
var jardlagdur sunnanmeginn vid kirkjudyr a Flugu- 
niyri hja moldum foreldra bans, fodurbrodur og 
sonar bans. Lof s6 gudi fyrir hans frelsi og allra 
sinna barna, sem yfirunnid hafa fyrir lambsins blod. 

KAP. V I. 

Her eptir var af syslumanninum slerbuid skrifad 
u l>l>, og nsestu naungar til kalladir; sast nii fyrir, ad 
vegna fellisins, sem a kom, ad vid bornin feingum 
ei full umbod hvert um sig. Vildu nii sumir af pcim 
'aka okkur med uppgangseyri. Radgjafar feingust 
nogir, en misjafnt heilradir, sem ekkjur mega tidum 
vid varar verda. Modir min hlyddi a allra pcirra 



1) P. c. 16. .Iiini (1737). 
■ l'/isaga Jons Steingrimssonar. 



18 

rad, en tok af ad fallast a pau rad, er s^slumadur 
sjalfur, foveti Skuli, radlegdi henni. Hann reyndist 
henni og okkur pa og endrarnser sa bezti og radholl- 
asti i ollum greinum. Vard pad af, ad biiid skyldi 
ofargad standa nsesta ar, og vid vera hja henni. Hun 
var og dldtt, og vissi gud einn, hverninn um hennar 
hagi mundi falla. En pad f6r alt dasamlega. Hun 
faeddi um veturnaeturnar sveinbarn, er nefndist Stein- 
grimur; lifdi hann i 11 ar, ba gud hvildi hann, hja 
fodurbrodur sinum, er J6n het, sem hann tok og 
umbod bans, er fult vard med pvi m6ti, sem okkar 
systkinanna, ad fodurbrddir minn, sem Bddvar het, 
andadist barnlaus; gaf sira Sigurdur fodurbrodir minn 
okkur sinn erfdadeil eptir hann; t6k svo syslumad- 
urinn umbod Porsteins brddur mins, og svaradi pvi 
lit aptur a rettum tima med heidur og sasmd. 

Vik eg nu nokkud til baka, ad eptir frafall fodur 
mins vantadi mddur mina fyrirvinnu. Var henni utveg- 
adur einn lausamadur, sem het Porkell Olafsson. Fyrir 
var vinnumadur, sem het fsleifur Lafranzson, — ei 
svo slsemur vinnumadur sem brigdlyndur, — og adur 
aminstur dreingur. Fadir minn safnadi moldottum 
eda monottum hestum, ad hann atli undir sitt frafall 
14 klyfbaera hesta med peim lit. Pa for nii dreing- 
urinn (hann var aettadur ur Svarfadardal) ad taka 
til skiptis og peysa peim ymsar lj'stireisur med fleira; 
vard pvi ad reka hann i burt. Eitt sinn hafdi eg 
adur hleypt honum ur moskva, pvi hann var mer 
aldrei slajmur. Hann tok orf og lja fodur mins, ad 
honum fjarlaegum, astladi ad tara (ad) sla, rak ljainn i 
piifu og braut hann, en bad mig ei til leggja, hvad 
eg ei heidur gerdi,. og var (eg) pess vegna hirtur sem 
rettilega sekur. Sidar sa eg hann a Alpingi, og pa 
kom eg honum til lids, en a hann minnist eg ei fram- 
ar. Gud vardveiti hann! Nii kom upp a mig 611 vorn 
og smalamenska. Pa farid var ad sla, vildi fyrir- 
vinnunni og vinnumanninum litid a ganga; vard pvi 
mddir min ad taka ser kaupamann, sem het Sveinn 
Magniisson, er giptist Gudlaugu ddltur Eiriks a Flogu. 
Hann var og hja henni nokkur ar par eptir. Enn pa 



19 

flciri pjonudu ad lieyskap modur minnar pad ar, og 
vard hann p6 ad endalykt ei meiri en fadir minn 
slo og heyjadi med annan mann. Einginn er odrum 
sjalfur. Fyrirvinnan var svo taerilatur, ad a einginu, 
sem mestalt var vott med pyfi, tyldradi haun ser svo 
a pufunum, ad hann vsetti sig ei i faeturnar 1 ) um sum- 
arid, enda uthlutadi syslumadurinn honum slett fyrir 
vinnukaupid ad sidustunni. Hann fekk hja honum 
pad pakklaeti, sem hann vann til. Fleiri lausamenn 
finnast med sama marki brendir. Eitt sinn, er eg 
herdi peim mat a eingid, pa svafu fyrirvinnan 
°g vinnumadurinn, — en Sveinn var ad sla, — en 
hofdu sett peysur sinar a orfin, ad synast skyldi af 
'olki par i kring, peir vaeru ad sla. Eg gat pa ei 
°rda bundizt og sagdi: »Fj'rirgefi gud ykkur, ad pid 
erud ad svikja hana modur mina«. Peir stokkva upp 
reiflir. isleii'ur segir: »Kenna skal eg per ad Anna 
ad vid okkur og faera frettir m6dur pinni«, (hvad 
hann skrokvadi, pvi vid hornin vorum svo vanin, ad 
e f vid vildum fara med nokkrar frettir edur sdgur 
ll <ii hju edur adra, vorum vid jafnskjott strykt, sem 
cr eitt agaetl dsemi). Hann prifur mig svo og kastar 
nier i vatnsstokk, er par var naerri. Sveinn salugi 
hleypur ad honum, og segir: »Hvada etc. skelmir ert 
pii, ad gera fodurlausu barni ilt«, tekur hann sjalfan 
°g kastar honum ut i sama stokkinn, en tekur mig 
U PP ur, par eg var ad kafa. Svo bagt eiga munadar- 
leysingjar a stundum. Aldrei sagdi eg m6dur minni 
'■'a pessu. Hann var hja modur minni tvo ar par 
e Ptir, giptist tit i Fljdt og komst par i arm6d. Pa 
^°ni liann, er eg var i skola kominn, til min og tjadi 
m er bagindi sin; las eg honum pa fyrst fyrir, hvern- 
lun hann hefdi i pessu og odru med mig farid; og 
Pa hann for ad jata sig um pad alt med audmykt af 
"eydinni, kendi eg i brjdsti um hann og gaf honum 
best og sidar fserleik med trippi. Vel gat eg pa latid 
«ann taka lit a ser gamla vaering. En gudi se lof, ad 
hann aptradi mdr, sem aetid, ad hal'a heiptraekid 
hjarta til ad gjalda illu ilt, heldur heflr hann gefid 
Lligj ^sinni, e fni og taekifaeri ad gera milium mdlstddu- 

1) Svo. 2" 



L 



20 

monnum gott, en polimmudi og stodugleika ad lida, 
hafi pad verid mer meiri hattar menn a stundum. 
Hefir hann sjalfur svo sed pann orett, sem eg hefi 
lidid, ad mer hefir ordid hann fyrir beztu. Pcgar 
svo var aumkvunarlega astatt fyrir okkur, lagdist 
modur minni til fodursysturbrodir minn, Olafur Jons- 
son fra Framnesi. Hann var pa 17 vetra, en po vel 
friskur og forstandugur. Framnes er nsesti baer vid 
Pvera ad nordan. Kom eg opt pangad til minnar 
lodursystur, sem Ingibjorg het, staklega gudhraedd 
kona. Hun var margfroo. Hun kunni alia Visna- 
bokina 1 ) og mart annad gott. Hiin var storlynd og 
hreinlynd, en svo googerdasom, ad hiin optsinnis Ieid 
skort par fyrir. Miklar msctur hafdi bun a mer, af 
pvi eg bar svo nett fodurnafn hennar, er aungvum 
audnadist upp ad koma, og eg var svo nsemur a 
bok. Var eg opt hjd henni til inndselis. Petta ar, 
sem modir min var ekkja a Pvera, var mikid vor- 
hart, svo margir mistu te sitt i hor, en hun ekkert af pvi 
eptirlifdi. Pad gleymdist mer um adur aminstan 
sumarmalabyl, pa fadir minn tapadi fe sinu, ad i 
honum t'6rust margir menti a nordurheidum, er uti 
urdu. Sj6fuglar drifu upp ur hafinu og fra Orangey 
af ofvidrinu fram um allan Skagafjord. Strandrekid 
meir en fra matti segja med sjavarstrondinni. Eing- 
inn vissi pa, ad slikt hefdi vid borid og ei hefir pad 
sidan sked til pessa tima. Panninn geldur skepnan 
mannsins, honum po til endurvitkunar. 



KAP. VII. 

Naesti baer vid Pvera ad sunnanverdu er Yzta- 
grund, framar og nser Hcradsvotnunum. Bser par 
fyrir ofan heita Frostastadir. Par bjo pa logrettu- 
madur Porgrimur Porgrimsson, nefndur i stad Jdns 
Steingrimssonar afa mins, velmaktar madur. Einn 
hans sonur var pa i skola, er Sigfiis het. Nassti bajr 
vid Frostastadi er Hjaltastadir. Par bjo presturinn 



1) H61»m )«12. 



21 

sira Bjorn Sktilason. Hann atti modurafasystur mina, 
Haldoru Stefansdottur, eitt hid mesta kvenval. Tveir 
peirra synir f6ru i skola, sira J6n, er vard prestur a 
Audkiilu, og Stefan, sem vard sidar sk61ameistari, og 
nii er vid stjornulist og landmselingar i Kaupinhafn. 
Ad Yztugrund llutti m6dir min sig svo nsesta ar. 
Ha deydi herra Steinn 1 ), en hustru Valgerdur f6r ad 
Vidvik til Mr. Einars J6nssonar, sem atti dottur 
hennar, Helgu Steinsddttur, svo mi vard taptslok') um 
heit peirra. Nii for eg fyrir alvoru ad lsera minn 
kristinddm, Magister J6ns Arnasonar spurningar* 1 ). 
Atti nu mddir rain mikid bagt, eins og margir adrir, 
um pan ar. Po stilti hiin svo til, ad aldrei skyldi 
hiin smjorlaus verda, p6 annad undan geingi. Vard 
°g nii feginn ad piggja mallid annarsstadar. Po for 
eg hvergi til pess, sizt ad Frostastddum, — p6 par 
vajri nog efni, — af abeitar rig og kriti, sem par var 
i nagrenninu. Gerdi eg mer pad tidura til erindis 
a d Hjaltastodum ad lata hlyda mer yiir, en kona 
prests og afasystir min vissi maske annad, sera undir 
hjo, og let mig aldrei 6saddan fra ser fara; framar 
f?at hiin ekki. Kom radr nii fyrst i hug, ad gsefi gud 
roer einhvern tima pau efni, ad gseti eg gefid raat- 
lystugum manni najring, skyldi eg minnast pessa. 
Mer gekk vel ad lsera, svo eg var tekinn til sakra- 
mentis 10 vetra. Vandadi presturinn pad verk vel, 
sem hvad annad. Nokkur pau ord hafdi hann vid mig 
1 skriptamalunum, sem mer geingu svo i mcrg og bein, 
ad eg hefi ei getad gleymt pcim, sem voru pessi: »Pii 
skall nii hedan i fra bevisa pig ad vera sannan Jesu 
Christi laerisvein og eftirfylgjara. Pad er per vist, ef 
pii vilt gudlega lifa, svo sem pu gera skalt, muntu 
ofsoknum maeta«. Pessi blessud guds anda ord og 
beztu heilrajdi hagnytti Satan ser ad leggja odruvisi 
u ' i paunkum og hjarta minu, nefnilega, eg mundi 
liertakasl og verda einhver pislarvottur etc. Hafdi 

!) P. e. 1739. 

2) Svo. 

3) I', o. lunar svo nefnrlu »DroUnlugai'spurningar«. I':i r 
Uomii fyrst >il 1722, og opt slflan. 



22 

adurgreind afasystir min sagt raer margar frasagnir 
paer, baedi af Vestmannaeyjar&ni og odru fleira. Mig 
tok nii ad dreynia og nokkur ar par eptir, ad eg 
vaeri ad strida yid Tyrkja, aetid i kirkjugordum, 
flestum okendum, cinum eptir annan. Pottist eg fa 
af peim mikil hogg og sar, og rett i daudann kom- 
ast. Loksins komst petla svo vitt, ad eg bar pad ei 
af, og sagdi he> fra presti milium og spurdi hann ad 
(i favizkunni), hvort hann hefdi fyrirsed petta a mer. 
Fell hann fyrst i stanz og sagdi sidan: wDjofullinn 
er farinn ad freista pin og skelfa; med betri hlut en 
pii nserri getur er gud ad benda per, og stunda pu 
ad lifa sem bezt. Petla er radningin: Pii att ad 
verda prestur og raeiri en eg, par per potti kirkju- 
gardarnir margir vera, en munt eiga ad berjast vid 
einhverja bal(l)styruga menn«. Mikid deyfdist innkom- 
inn otti vid hughre3'stingar bans, en fyrirsogn bans 
gat eg ekki lyrir mig komid, par eingin likindi voru 
til pess, pad yrdi. A pessum aldri forsomadi Satan 
sig ekkert ad koma mer til ymsra synda og lasla 
eptir sem (eg) sa og beyrdi, ad adrir leku ser ad og 
n&tturan var hneigd til. En sa alvisi gddi gud hag- 
adi pvi svo til, ad mer vard pad ei til skada, beldur 
til hins bezta. Af otal dsemum framfasri eg eitt, sem 
er petta: Modir min let mig rctid til kirkju fara, 
hvenser sem emba3ttad var; atti eg ad segja presti ur 
messunni, er mer luegt veitti, pvi eg kunni mikid af 
gudspjollunum og margar historiur ur N^'ja Tcsta- 
mentinu. Eitt sinn, sem var annan dag paska, blacs 
Satan mer inn, ad eg skuli heima vera og hafa goda 
daga i drum, ajrslum og spilamensku med heimaskril 
eptir lesturinn, skrokvadi pvi ad modur minni, ad eg 
veikur vasri og gasti nii ei farid til kirkjunnar. Hun 
trudi pessu og for sinn veg, en eg las med skyndi, 
og svo var tekid til allra lystugheita, sem upp fundid 
og vid komid vard, svo eg asetti mer ad bragda 
petta optar. Modir min kom heim fra kirkjunni, eg t6k 
rcidhest hennar, spretti af, reid honum berbokudum, 
til ad vatna bonum, a slettu og p^'du tuni; hann var 
fyrugur, svo eg kreisti fajturnar ad bogunum til 



23 

pess ad halda mer a baki. Ad vormu spori dettur 
hann, en bdgurinn ad aptanverdu, par eg krepti f6t- 
inn ad, br^tur hann 1 ) oldungis i sundur; pad var sa 
vinstri. Par la eg fotlama og var padan i brekani 
heim borinn. Batskeri") var sottur ad setja fotinn i 
stand og lata vid hann hundsmor og spelkur. T6k 
e g svo mikid ut, ad eg neytti ei, ad eg sagt gseti, 
svefns edur matar i 6 daegur. Pser Satans arasir, 
sem eg leid pann legutima, veit gud. Hann miskunni 
mer! Fotleggurinn settist vel saman, svo eg kpmsl 
'yrst a faetur, p6 vid staf, a uppstigningardag. Pessi 
vcrduga, en po vaegdarsamlega, bending guds, vard 
imir ad prefoldu gddu; f'yrst pjenadi nun mer ad 
pekkja synd mina, ad forsoma ei guds hus og hans 
heilaga ords kenningar, hvad eg hen mer sidan latid 
sagt vera, svo sem hann sjalfur veit; par naest laerdi 
e 8 tried vidgerdinni vid mig ad koma odrum til lids, 
er soddan slys hafa reynt og til min hafa getad leit- 
ad > i pridja lagi friadi pad mig fra vissum hajttu- 
soniuni vidgerningum, er skdlapiltar i pann tid bruk- 
•udu vid pa, sem njf'ir komu til peirra. 

Eitt sinn tokum vid fyrir okkur allir, brsedurnir 
P r 'f, a cinum hesti ad hleypa a sund i einum vatns- 
stokk, — vid heyrdum adra haela ser svo mjog af peirri 
list, — flutum allir at hestinum, en hverninn vid kom- 
uns t til lands, veit gud. En af pvi ad sa yngsti hafdi 
P" ei vit a ad pegja, sera og betur f6r, vorum vid allir 
Ve l hirtir. I annad sinn var eg einsamall af monn- 
u, n til ad verja eingi, datt hesturinn, sem eg reid, 
oforvarandi a sund; eg reid a lausum p6fa; flaut eg 
langan veg, sem eg vissi ekkert til min, par til mig 
° a r ad landi i eitt sandvik; par st6d eg a f6tunum 
°g hdll a pofanum. Mikid hafdi ofan i mig farid af 
v «tni, munnurinn og vitin full med sand. Her matti 
e Bi sem optar, a preifa, ad gud vildi unna mer leingra 
11 is. Aldrei fae eg i pessu lifi utgrundad hans al- 
■metti, ga3zku og miskunnsemi yfir mer 6verdugum. 

1) P. e. f6tinn. 

2) Svo = bnrtskeri, bardskeri = liekiiir. 



24 
KAP. Villi 

Hvad milium frekari laerdomssokum vidvikur, 
byrjudust paer med mikid litilfjorlegum hnetti og 
eymdardom. Pa adurnefndur Olafur fraendi minn 
var ordinn fyrirvinna, slo hann ser fram fyrir alt, 
sem von var, og vildi eg gsetti einskis annars en ad 
vera pligtugur undir sig. Hann var allur upp a bu- 
stang, en litid upp a boklegar listir, — en eg var par 
bneigdur til, hvad hann gat ekki lidid. En eg tok 
pa i mig kergju, og hlyddi honum sem minst eg gat 
vid komid, en Porsteinn brodir minn atti betur vid 
hans ged. Eg f6kk mer ad blek og penna og for ad 
bera mig ad skrifa. Hann onytti petta alt fyrir mer 
sem (hann) gat, og sagdi, (pvi hann vissi ei betur), 
ad aldrei gaeti petta pjent mer til lifsbjargar, og svo 
framvegis. Eg bad modur mina i laumi ad koma 
mer i burtu, svo eg laerdi vel ad lesa og skrifa, — 
eg hefdi soddan laungun til pess. Hun lil.vddist a 
petta, og eptir adur umtoludu sendi hun med mig 
a Gou til fraenda mins sira Jons Magniissonar, cr pa 
var kapellan hja fodur sinum, sira Magnusi a Maeli- 
felli, og var med mdr gefid gott 10 aura virdi; atti eg 
ad vera til krossmessu, og svo vid baetast medgjofina. 
Kona hans het Steinunn, dottir sira J6ns Porvalds- 
sonar a Miklabae, systir Einars i Vidvik. Braedur') atti 
hiin tvo, Porvald og Sigfiis, sem badir voru pa i 
skola. Sa fyrri vard eptir pad bondi a Blikaloni, 
hinn bokhaldari i Reykjavik. Eitt barn attu pau, 
sem Magnus het, — mikid veikur; hann vard ei held- 
ur gamall. Pa bjuggu pau a Slarastodum i Tungu- 
sveit. Na;r eg pangad kom, vildi hiin varla sja mig 
ne heyra; po vard pad af fyrir stora lempni prests- 
ins. Svo f6r hann ad scgja mer til ad lesa i Sumirtariu 
herra Gudbrands. Var pad ei nema litla stund ur 
dogum, pvi prestur vard sjalfur ad ganga til fjar, og 
var skjaldan 2 ) hcima vid. Pa voru n^prentadir Upp- 
risusalmar"). T6k hun fyrir sig ad laera pa. Vard 

1) Rill: foroeOrungn. 

2) Svo. 

3) Peir voru prentnOlr a Holum 1740. 



25 

pad ai' (ilium boklestri minum: ad sitja fyrir framan 
hana og minna hana a pa, par til hun hafdi pa ut- 
laert, — hafdi eg pad gott af pessu, eg laerdi pa undir 
eins, — par fyrir utan sitja undir og glingra vid litla 
son peirra, sem mer pyngst veitti, pvi hann var svo 
veikur, en hun vildi ci audveldlega missa hann, ef 
gud hefdi svo viljad. Pjonustustulkan, er passa atti 
u pp a fot min og adra raBgsIu'), var i raun og sann- 
leika pad mesta obermi; en a peim aldri var eg lus- 
ugur, ad eg purfti umhirdingu. F6r svo, ad eg fekk 
rett geitur i hofudid; vargurinn at sig par inn i hor- 
undid, serdeilis hnakkann. Par hafdi eg pad allra 
mesta oyndi, svo sidan get eg hverjum einum xor- 
kent pad. Svo vildi til, einn madur kom par, naungi 
modur minnar. Hann sa, hverninn eg var ordinn a 
■nig kominn, og gerir slrax ordsending m6dur minni 
ad saekja mig, hvad hun ad vdrmu spori gerdi. Pad 
veit gud, hvad feginn eg vard peirri stundu. Ilia 
lagdist presti lit soddan medferd, er honum var po 
ei ad kenna. Hann gat ci vid radid. Hann var mer setid 
aettraekinn og godur fyrr og sidar. Par til mundi eg 
leingi, pi m6dir min var gratandi ad hreinsa upp 
hdfud mitt, en ei beid leingi, eg komst i gott stand 
•ned petta aptur. Var hun ur panka ad reyna til vid 
mig framar, allra sizt ad koma mer pangad aptur, 
ne tala um petta. En lngibjorg fodursystir min tek- 
ur sig upp um sumarid, fer til prests og mun hafa 
s agt honum hreinan sannleika. En svo samdist peirra 
a milli, ad eg skyldi fara til hans aptur med Gounni 
naesta ar. Flutti hann sig pa ad Maelifelli, pvi fadir 
hans andadist pa i millitid 2 ). P6 eg myndi til hins 
fyrra, dr6 mig lystin til ad lsera, ad taka petta af og 
•ara pangad. F6r mi alt betur, mer var tilsett g6d 
PJ6nusta, nu var eg settur undir skrif, og lagdi hann 
alia alvorugefni a, ad eg skyldi sctta- og fljdtaskript 
sem bezt laera; skrifadi eg a peim fresti langar viku- 
baenir i sett letur, en Ordskvidaklasa") og Klasbarda') 

i) Svo. 

2) TaliO er, aO sira Magutjs da-i 1738. 

3) Kvaifli fro 17. old. 



i fljotaskript. Kom honum mi i hug, er hann sa eg 
gat sjalfur padan i fra tekid mer fram um skriptina 
og lesid hana saemilega, ad vita til, hvort eg gaeti ei 
latinii laert. Fyrst, hvad eg naemur vaeri, reyndi hann 
a peim fyrsta Passiusalmi, er hann setti mer fyrir ad 
laera, medan hann geingi par i fjarhus skamt fra, og 
lofadi mer vissum hlut, er hann enti, pvi eg var vel 
biiinn, pa hann aptur kom. Petta var pann vetur, 
sem biskup Harboe var her fyrst i landi"), og kom 
med honum sk61aforordningin, hvar i var fyrirskip- 
adur langt um meiri laerdomur i skolunum, en adur 
hafdi verid. Fyrir paskana komu ad Maelifelli prir 
skdlapiltar, sem voru par fram yfir pa. Pad voru 
adurnefndir tveir braedur''') hennar og Skapti fraendi 
bans, er prestur vard a Hofi i Vopnafirdi*). Nii var 
prestur farinn ad lata mig laera nokkrar glosur og 
bordsalmana i latinu. Voru nii pessir teknir i rad, 
hvort eg vaeri hsefur til skolala3rd6ms edur ekki. En 
peir toldu par a mikinn ordugleika. Eg va3ri ei vel 
talandi, tornaemur ad laera svo mikid etc. Serdeilis 
voru a peirri grein brsedur hennar, sem setludu, eins 
og lleiri i pann tid, ad gefa fra sdr laerddminn, hvad 
peir og gerdu. Var pa systur peirra litid umgefid, 
ad eg, auminginn, framdi bans, kasmist upp til manns, 
fyrst pad vildi ei lukkast med brsedur hennar. Sodd- 
an brest var ad Anna hja henni, sem p6 var mikid 
gudhrsedd og sidavond. Vard pad svo af, ad prestur 
gaf aldcilis tapt med mig, 16k mig med ser fyrir lesta- 
dreing lit a Skaga ad saskja pangad trjavid, og kendi 
mer nii vel pa lestamensku, og svo sidar meir, pvi 
alt hid bezta vildi hann mer; for svo med mig sjalf- 
ur til m6dur minnar, lagdi nidur fyrir henni allar 
sakirnar, og svo systir*) Ingibjdrgu. Mddir min og 
linn clskudust med falslausum kaerleika, og komu 
opt hvor til annarar, stundum af lystisemi, stundum, 
pa eitthvad amadi ad, — svo alt skildist nii i g6dum 
kaerleika. En eg s!6 mer til ad lesa sdgur og rimur, 

1) P. e. 1741-1742. 

2) Svo. 

8) Sim Sknpli Arnason (d. 1782). 
4) Svo. 



27 

og fa pad ad. Nu giplist Olafur fra mddur rainni, 
og atti Kristinu dottur sira Bjorns a Hjaltastddum, 
og lor ad biia a Uppsolum hja Silfrastodum. Sncydd- 
ist nil um aptur i heimilinu. Hver rakar eld ad sinni 
koku, og er pad ei tiltokuvert. Hann kol ekkert al 
mer, hvorki fyrr ne sidar, enda var hann mer manna 
beztur par eptir, pa til menningar komst. Svo tok 
niddir min karl sextugan, er hct Gudmundur Pordar- 
son, stuttur og digur, — auknefndur mori af hnexli 1 ), 
af pvi hann var ofur moleilur, — gedgodur, erfidis- 
samur og drickekarl; fell okkur vel vid hann. Hann 
atti kerlingu ofuglynda, og vegna hennar vard karl 
pessi ad fara fra okkur aptur. Hann var svo friskur 
a peini aldri, ad eitt sinn um dag risti hann 80 reid- 
'"ga og skar naerstreingina og alagsd^nurnar upp a 
60; brukadi hann mig ad hjalpa ser nokkud til, og 
var pessi reidingur bunkadur i tvo haa kesti; var 
hann svo oluinn sidan, ad hann lek vid fot sinn, og, 
— med leyfi ad segja, — pissadi yfir annan bunkann, 
hlo ad og sagdi: »Svo er sextugi karlinn friskur 
c nn«. Svo var hann hlalursverdur i fleiru. 

Nii kom upp a mig aptur fjar umhirdingin, og 
for eg ad briika sidi fodur mins, og var mer pad 
•nndael idja. Somuleidis tok eg mer fram um slatl, 
ad ei purfti ad sja mikid a bak annara, lsera ad 
deingja og smida mer orf og onnur vcrkfseri. I.aerdi 
m 'g nu og mentadi par til i bezta mata fadir jafn- 
oldru minnar, hver ed par med smidadi fyrir mddur 
ni 'na, en fiskur la undir steini medfram med petta, 
er eg enn ekki sa. Gamall karl f6r par um, er hell 
v 'd biihokur a Hofdabiid i Slettuhlid. Hann slo ser 
|i' matar, og f6kk svo hyrgun til hingad og pangad 
1 flrdinum 6 sumrum, pa hann var buinn ad sla upp 
1{ ot sitt. Hann hel Gudmundur, brodir J6ns Olafs- 
sonar, er atti Ingibjdrgu fodursystur mina. Voru peir 
'Jrsedur aldrei lyndislikir. Hann var fadir sira Frid- 
r 'ks a Horg i Borgarfirdi'). Hann bafdi verid i skdla 



3) Svo. 
2) I). 1812. 



28 

og sidan djakni, og gaf svo alt fra ser, mest af und- 
arlegheitum. Eitt til daemis er pad: kona hans 
drukknadi i lendingu fyrir framan kot peirra, er 
hun hafdi med odrum farid fram i Malmey. Hann 
gekk par ad, er hun latin la, og sagdi: »Opt er litil 
stund til gods, enda cr hun til mods. Hvad vildir 
pii fara pessa ferd? Ilia fdrst pu, og ogaefusamlega 
tokst per nii ferd pessi hja pvi seni vant var«. Leingra 
skal ei fram fara i petta gaman. Hann kom til mod- 
ur minnar. Hun tok hann nokkra stund, mikid fyrir 
mina bon, af pvi hann var svo frddur. Pa ad var 
sezt a kvoldin gaf eg honum tobak ad kveikja i pipu 
sinni, og bad hann aptur ad segja mer sogur, — 
sem aldrei prutu, — svo og lir skola, og hvern- 
inn latina vaeri hncigd, sem hann sagdi mer. R6m- 
verska historiu eina, (sem finst i Svelonio), sagdi 
hann mer, hverrar inntak var petta: Jordin 
sprakk par eitt sinn sundur; ur peirri gja kom pvi- 
lik pest, ad fjoldi folks do. Godafretlin var ad spurd 
um rad og bot her vid, er svaradi, ef nokkur mad- 
ur vaeri svo frigedjadur, ad hann lleygdi ser i 
gjana, pa frelsadist fodurlandid. Ad pessu heyrdu, 
gaf sig einn til, er Curlius het, sem med staerstu vid- 
hofn for a hest og hleypti i gjana, drap sig og frels- 
adi fodurlandid. Her um tala eg ci ne fra segi meira 
fyrst um sinn. 

KAP. IX. 

Pa var eg 11 velra, er eg sa danska pjod 1 ). Var 
eg pa latinn fara i kaupstad ad reka pangad saudi 
med odrum i Hofsds. Par var pa fyrir sa kaupmad- 
ur, sem het Soren Petursson og hans son, Petur Holm, 
var par eptir undirkaupmadur a Eyrarbakka. Hann 
var kaupmadur her vid land her um 50 ar, og kom 
ser ajtid vel; var p6 ei i sinni hondlun fyrir utan 
synd; p6 svo sidferdisg6dur, ad hann let lesa kvold og 
morna guds ord i kamersi sinu. Nii st6dst svo a, var tof i 

1) P. c. 1738. 



29 

kaupstadnum, var um helgi og lagum vid tjdld. Hann 
•sendir pangad og gcrir bod, peir skuli, sem par seu 
°g vilji, koma til lesturs sins inn i bud. Menn gera 
pad, og fcr eg med. Hann Ies sjalfur mikid seint og 
gudrsekilega. Ad pvi endudu geingur hann fram fj'rir 
oss og spyr alia, hvad peir muni nu ser til saluhjalp- 
ar ur lestri sinum. A soddan attu menn ei von, og 
vard pvi, se, pvi midur, ekkert fj'rir. Peir einir attu 
°g i hlut i pad sinn. Sidast spyr hann mig, og segir 
mikid blidlega: »Pu, minn litli son, kantu segja mer 
nokkud?« Eg var til reidu af vananum, og segi: 
"l^egg ekki pina hdnd a dreinginn«. Hann fann ad 
pessi eingils ord komu fj'rir i lestrinum, og fer ad 
s Pyrja mig framar, en eg leysti ur, sem pa hafdi vit 
till svo nu for karlinn ad grata og bidja fyrir mer, 
e n aminna hina um galeysi sitt, og segir peim, peir 
s kuli ajtid muna nokkud ur guds ordi, og segir: »Par 
sjaid pid pann dreing, sem verda ajtlar meiri madur 
e " pid«, og bidur af ollu hjarta fyrir mer, gefur mer 
pening, og segir: »Kaup per par fj'rir b6k og fullan 
hattinn minn med braud,« — en peim svo mikid 61, 
s em drekka vildu, en ei annad. Hvar flnst nu pvi- 
hkt deemi 6 pessum timum, a hverjum laerdomurinn 
a ad vera (ad) aukast og blomgast, en manndj'gdir 
°g sidir ad lrerast i haesta mata? En pvi meira 
bnignar pvi, er sizt skyldi. 

Par naest sa eg Ludvig Harboe, pa hann var af 
kongi Kristjani 6. sendur ad visitera her landid; las 
e g pa a Flugumj''ri med odrum bornum fyrir honum. 
Med honum var tulkur og notarius J6n Thorkelsson, 
sem adur hafdi verid skolameistari i Skalhoiti, og 
sidar, vid sinn afgang, testamenteradi alt sitt goz fa- 
hckum bornum i Gullbringus^slu ad lsera ad lesa og 
skrifa 1 ). Af hrsedslu og 6vana gatu born varla lcyst 
ur fyrir honum, en gud gaf pad, ad mer tokst ei svo 
ilia upp, svo eg var serdeilis noteradur upp hja hon- 



l) Sja um t»ii Harboe og Jon Aijisugu Jons 1'orkchsoiwr Skdl- 
hollsrekton, iitgcfnn a kostund Thorkillilsjodsins, 1— II. Reykja- 
vik lmo. 



30 

um. J6n het fodurbrodir minn. Hann bjo pa a 
Pvcra. Hann f6r um j61in ad Holum sinna erinda, 
fann hergreindan Jon Thorkelsson, telur sig i sett vid 
hann, hvar vid hann kannadist. Hann spyr hann ad, 
hvort par se einginn i letlinni, sem geti laert i skola. 
Hinn neitar pvi, nema ef eg se, og se p6 buid ad 
reyna pad; segir po, eg se hann, sem peim hafi likad 
bezt vid a Flugumyri. Hann gaetir ad, og finnur pad 
er satt. Parf pad ei ad ordleingja. Hann segir hon^ 
um um morguninn eptir, ad biskup Harboe segi, 
hann og mddir m in skuli koma med mig hcim til 
stdlsins a paskum, og skuli medfylgja prestsattest um 
nattiirufar mitt, framferdi, lserdom og aldur. Naer 
pessi tidindi berast, er i ymsum attum gert ad peim 
s]>ott og athlatur, rangfaerd ord og frasagnir karlsins 
a marga vegu, setid vid eyru a presti, eg se fullur af 
grillum, standi og slimi par og par lit um hagana. 
Mer er kvol ad minnast a allan pann elg. Helzt atti 
I-'rostastada- og Brekknafolk patt i pessu. Sigfiis sonur 
Porgrims, sem mi var einn biiinn ad gefa fra ser 
skdlaveruna, gerir ser ferd til min, og pad optar en 
einu sinni, utmalar i'yrir mer skolann sem pad arg- 
asta fangelsishus, piltana ad pvi skapi, laerdominn 
sem stundlega kvol, svo nu vard eg tvilradur, hvad 
af skyldi taka. En modir min, sem betur pekti pa 
heimsins ofundsyki en eg, sagdi eg skyldi sem minst 
i'esta tru a petta og lata eins og eg heyrdi ei ne stei, 
hvad sem a geingi. Hiin for til prests sins, sira Bjorns 
Skulasonar, bad hann um vitnisburd minn skriflegan, 
er svo var latandi, eg hefdi ser og henni verid hlyd- 
inn og mundi vera temmilega naemur. Um fleira 
mun hann ei hafa vogad ad vitna, vegna pess sem 
buid var ad utflsema mig i hans eyru. Nu fer vel- 
nel'ndur fodurbr6dir minn Jon og modir min med 
mig her eptir heim a biskupsst61inn, — var pad a 4. 
i paskum arid 1744, — a fund vid herra biskup 
Harboe. Tok hann modur minni serlega vel; laetur 
hann herra J6n Thorkelsson spyrja mig a alia vegu 
lit Or Mag. Jons Arnasonar spurningum, er yfir stod 
meir en eyktartima, og vard pad ad leikslokum, ad 






31 

peir alyktudu mig haefan ad takast i skolann. Hann 
let kalla sk61ahaldarann eda oeconomum fyrir sig, 
(er pa var niiverandi foveti Skuli Magnusson), og 
segir honum, eg se hsefur ad takast i skola, en se 
svo fataekur og kunni ei gefa med raer, og pad sann- 
ar herra Skuli satt ad vera, en afsegir eg inntakist 
an medgjafar. Svo brast nii krosstre sem onnur tre. 
T6k pa velnefndur herra Jon Thorkelsson svo tali 
lians: »P6 per viljid nil ei aerlegheit syna, sem for- 
svar pessarar ekkju, vid pennan stakkels dreing, er 
eg hefi heyrt, ad s6 aettingi ydar, svo skal pad ei i 
vegi standa. Per skulud hafa medgjof hans fra pess- 
um degi til naestkomandi J6nsmessu«, — pa stod skol- 
inn svo leingi, — og taldi honum par strax ut pen- 
'ngana, hvar vid sjalfur herra biskup Harboe og 
nokkru bajtti, og par med var eg tiltekinn tima i 
sk61ann inntekinn. Pad sama sumar for haltnefndur 
herra biskup alfarinn padan i Skalholtsstiptid, en ad- 
ur hann lor, dimitteradi hann nokkra pilta ur sk61- 
anum, og for ad regla nidur aptur, hverir a olmus- 
una takast skyldi eptirleidis. Voru par allmargir urn- 
"idjandi, eins og vant er, en ei losnudu nema fjorar 
wlmusur. Kemst nii stolshaldarinn i pad vidtal og 
''adslag. Er eg nii fyrst fyrir tekinn, par eg hafdi 
Pennan litla tima ba2di vel hagad raer og mikid lsert. 
Annad vard enh ei svo vel markad. St61shaldarinn 
verdur enn rhoti mer og segir, mer se parfara ad 
laera lands- og bondavinnu og hafa fyrir modur minni 
^ n leggjast i orbeit med pennan laerdom upp a pad 
"vissasta utfall, og svo framvegis. I flj6tu aliti matti 
petta illmenska hans s^nast, og nokkur(s)konar 6f- 
"ndsyki, en pad gat eg til vits og ara kominn aldrei 
s vo utlagt. Hann vildi modur minni og mer pad 
bezta og setladi eg mundi ei afkomast; var og ad 
koma a olmusuna systursyni sinum, Magmisi Ketils- 
s yni, er po heppnadist ei i pad sinn. Annars er pad 
lj6st, ad honum hefir verid fetid litid umgefid nm 
skolalasrddma. En hverninn sem pessu var hattad, 
Vildi guds forsj6n haga pvi svo til, ad ser skyldi 
verda petta til dyrdar, en mer fodur- og forsvarslaus- 



32 

urn aumingja til upphefdar, hvar til hann sendti 1 ) mer 
nu hjalp ur framandi landi, pvi pessu og pviliku tali og 
mdtmselum st61shaldarans svaradi herra biskupinn 
pessum ordum: »Hann skal (nefnilega: eg) i guds og 
kongsins nafni njota einnar olmusu i skdlanum naest- 
komandi ar, og svo framvegis«. St61shaldarinn uppa- 
stendur pa i tilliti skolaforoidningarinnar, ad svo 
megi einhver gefa sig fram og stilla fyrir mig kaution, 
ef ad mer kunni mistakast edur ci geta laert (it, 
cptir sem nun tyrirleggur, — og nu komst enn i 
vanda ad synast matti. En gud kom nu vonum brad- 
ara med lidvcizlu. Adurnefndur Mr. Einar .16nsson 
i Vidvik var pa korainn a stolinn. Hann gefur sig 
fram og stillir min vegna begoerda kaution undir sinu 
nafni og hustruarinnar Valgerdar. Svo langt mundi 
bun nu fram. Soddan fornaldar trygd var jafnan ad 
finna hja pvi ssela guds barni. Her kom eingum i 
liug, ad leita hennar lidveizlu. H6r vid vard stols- 
baldarinn naudugur viJjugur ad pagna og lata af, og 
var mer 8 ) svo par eptir sa allra bezti og radhollasti 
madur, ad frateknu einu afviki laungu sidar. Par 
eptir kom hann syni sinumJoni, nu f6veta, i skola, og 
fol mdr hann pa framar ollum til forsvars og nm- 
gsezlu a hendur. Mart fer odruvisi en aetlad er. Ei 
vard mer audid ad geta launad i neinu peirri g6du 
hustrii velgerning sinn. Som var hennar gerd, po 
ei pyrfti fyrir guds nad a pvi ad halda. En magur 
hennar Mr. Einar bad mig ad lana ser i hardindun- 
um 1753 2 rdr. til specie, en eg sendi honum 4, og 
gaf honum pa, og sidar 1770 hest a Alpingi, cr hann 
vard par svo nser gangandi, og hans fornu vinir, er 
hann par hitti, gatu ei edur vildu ei verda honum 
lijalplegir. Pa gafst mer a ad sja, ad full er haldinn 
fclaus madur, en frdmum og gudhrieddum manni 
legst po aetid eitlhvad til, pegar i vandraedi er komid. 
Atlipetta velheima hja honum. Hann saladist i heid- 



1) Svo. 

2) Her kemur i linndritinu orOifl »|>nr«, en J»vi virflist full- 
komlcgn ofaukid. 



33 

arlegri elli 1779, og let ei born eptir, en einn bans 
systursonur er Mr. Jon Grimsson pjenari herra Finns, 
siOar prcstur, nii verandi i Gordum a Akranesi. 



KAP. X 1 ). 

Nan* eg var 15 ara, var eg i skolann inntekinn a 
paskum, sem adur er sagt, arid 1744, og var par, 
eptir sem mins skolameistara vitnisburdur litvisar, i 
6 ar, ad pessum parti fra paskum til Jonsmessu og 
ddrum fra Mikaelsmessu til fostuinngangs medtold- 
um, svo raunar var pad ei meira en 5 ar. Pa eg i 
skolann kom, kunni eg ei svo mikid ad segja sem 
Bonus dies, felix nox, licel exire, og pesshattar sma- 
gl6sur, sem a purfti ad halda. Sira Skapti J6sefsson' J ), 
sem mi er prestur a Hofi i Vbknafirdi 3 ), nafraendi 
minn, vard par minn tutor, p. e. forsvarsmadur. Hann 
skrifadi upp pessar glosur banda mer, og lagdi mer 
pad heilasta i ollu, er eg purfti ad vita og gera mcd- 
an saman vorum. Fri vard eg vid innbyrdis skola- 
reglur peirra, er briikast vid nykomna: Snorra, bal, 
flug og skim, nema med vsegasta mala, vegna mins 
adur laskada f6tar. Peim syndist eg og ei vera svo 
stifsinna, ad pess pyrfti st6rum vid. Herra Jon Thor- 
kelsson gaf mer Donalinn, og sagdi me>, ad koma til 
sin, pa eg vildi, ad piggja mjolksopa ur konnu hans. 
En pa skolapiltar komust ad pvi, beldu peir, hvad 
po ei var, eg bseri honum frettir. Vard eg pa ad 
leggja pad nidur, er eg sagdi honum, og gret hann 
pa yflr mdr, og sagdi: »Po skal eg muna til pin«, 
hvad hann og gerdi, pvi pa hann var aptur kominn 
til Kaupinhafnar og hann heyrdi eg t6k ad mannast, 
sendi hann m6r arlega gefins g6dar latinubsekur, en 
eg honum aptur pad, sem nytt var prentad a H61um. 
Og pa eg var litskrifadur, skrifadi hann m6r til ad 
sigla sem student og koma til sin, og pad aetladi eg 
ad gera. En pad fell odruvisi, sem drottinn vildi. Eg 

1) Via upphaf pessa kapitula similar a spdssiu drtalid »17M«. 

8) Svo. Rett: Arnason. 

3) Svo. 

AZfisuga Jons Steingrimssonar. 3 






34 

seltisl nedstur i skdlarodinni, sem von var. Naest 
fyrir ofan mig var aflurnefndur jafnaldri minn, Er- 
lendur. Hann hafdi laert i heimask61a einn vetur, en 
adur skolanum var sagt upp um sumarid, var eg bu- 
inn ad na honum i lserdominum, pvi eg lagdi svo ad 
mer sem mest eg kunni, og la marga n6tt i fotunum. 
Naesta haust var eg lalinn fara upp fyrir hann, sok- 
um astundunar og gdds sidferdis, hvar af hann lagdi 
a mig innbyrdis sterkasta hatur, og purfti po opt ord 
og urlausn til min ad saekja. En a adra hond hon- 
um settist b6ndason nokkur af Langanesi, Bjarni 
Jonsson ad nafni, sem mi er prestur a Breidabdlsstad 
i Vesturh6pi og profastur i Hiinavatnss^slu, er sidar 
for med fleirum odrum upp fyrir hann. Pcssi Bjarni 
.Idnsson og eg bundum pa elsku og trygd saman, er 
hvorugur okkar hefir enn ut af brugdid, og mun ei 
heldur verda med guds bjalp, svo leingi lifum. Pa 
fyrstu n6tt, sem eg var i skdla, dreymdi mig, ad eg 
pdttist vera kominn par i d6mkirkjunni upp i predik- 
unarstol, en strax par ad mer koma einn pann 6fryni- 
legasta jotun, sem kipti mer padan hurt og kastadi 
mer langt lit fyrir dyr, og svaf eg pa nott ei meira 
en pann diir, pvi jafnsnart predikadi sa vondi andi 
fyrir mer, eg maetti strax gefa fra mer eptirsokta 
upphefd, pvi mig mundi eitthvad pad ilt henda, ad 
eg felli med nidurdrepi ur henni aptur. Po var eins 
og mer par a m6ti sagt vaeri, ad eg skyldi ei tapt 
gefa ad dreyndu, pvi eg hagadi mer vel og gudraeki- 
lega; mundi ei petta rastast, svo ad endurminning 
til pessa fyrir serlega guds handlcidslu vard mer ad 
frahaldi ad gera nokkud ilt eda dssemilegt visvitandi, 
medan eg var i skdla, p6 ad opt gaefist orsdk til pess, 
— og leid heldur hogg og slog en gefa mig i vondan 
selskap. Var eg pess vegna af keskni og gamni leingi 
fram eptir i skdJa kalladur Maria, pvi peir eldri gafu 
par dreingjunum $msa titla eptir lunderni peirra og 
pess hattar. Eitt sinn var eg fleingdur i skdla vegna 
kunnattuleysis, sem p6 var af ofmiklum vokum, og i 
annad sinn vegna hlaturs i kirkjunni af hneykslisleg- 
um hlut, svo mig henti par eingin slys; redi pvi sid- 



35 

ar, ad draumurinn hefdi verid fyrir pvi, er hardindin 
fyrir nordan med fleiru raku mig padan hingad i 
Sudurstiptid. Ad frateknum fyrsta vortimanuni, var 
eg fyrsta ar mitt par med peim nedstu; annad arid 
edur veturinn pokadist eg i midjan nedra bekk; pann 
pridja veturinn vard eg efstur, meira af slympulukku 
en verdugleika, og komst i allmikinn vanda ad for- 
svara mitt sseti, er panninn tilfell. Examen urn haust- 
id var lesid fyrir lir Svetonio, og verdur fyrir historia 
su, er karlinn Gudmundur hafdi adur sagt raer, ad 
eg trepti 1 ) par meining ordanna mdrgum framar. En 
hvad eg kvaldist i samvizkunni ad heyra pa ddrum 
tner langt um hyggnari var bent til, ad sja, hversu eg 
hefdi um sumarid idkad minar studeringar bja pvi 
sem peir. En pad knudi mig pvi fastara ad studera, 
svo fyrir utan (pau) daglegu agenda og otlunarverk, 
f6r eg ad studera Sallustium og Ovidinm, serdeilis 
hans Metamorphosin, af hverri eg mikid kunni ad 
framanvcrdu, og fekk soddan lyst til pess sidara, ad 
eg hdlt pad angur gseti ei ad mer komid, ad mdr yrdi 
ei skemtun ad lesa verk hans. Svona er ungaedid. 
En alt annad hefir p6 sannast, sem von var a. Fjdrda 
veturinn f6r eg a bord, edur efra bekk, og f6r par 
U PP yflr 5 dreglulega, — pvi vissir hofdingjar letu ei 
born sin i nedra bekk, — og eg man nil ei vist, hvad 
fleiri; p6 voru peir tveir edur prir. Pann 5. vetur- 
inn var eg efstur, og bada pa vetur notarius skdlans; 
hafdi eg pa naesta litid fyrir pvi, eg atti ad gera, og 
v 'ldi pa hafa matt leingur vera, en fekk pad ei, hverja 
vidleitni sem hafdi i frammi. Fyrir utan Donatinn, 
skrifadi eg mer sjalfur oil min laerddmskver, og fyrir 
marga adra nykomna var eg ad pvi um daga, en um 
nsetur og morna lserdi eg optast lectiur minar, svo 
fyrir pa idni og arvekni atti eg i bokum, pa eg lit- 
skrifadist, (med nokkrum, mer gefnar voru), upp a 15 
rdr. Su fyrsta b6k, er eg eignadist, var David- 
psaltari a latinu. Hann a mi Mr. J6n Jdnsson a 
Hofdabrekku, sidar prestur i Medallandi. Flestar pter 



1) Bvo = hitti d. 



36 

baekur seldi eg, pa eg aetladi ad sigla, ad eg a nii ei 
cptir af peim nema faeinar, svo sem Ovidium, Collo- 
quia Erasmi, Logicam etc. Munu paer og eptir mig 
verda ofargadar, og nj6ti sa vel peirra, er nj6tandi 
verdur. Mest hafdi eg lyst a latinskum skaldskap, 
svo eg kunni ad gera vers opt frihendis. Gerdi eg 
nokkur briidkaups-, utfarar-, nyjars- og sumarvers til 
^msra, er eg alt aflagdi, pa eg eltist og eg sa, ad slikt 
var meir til eiginhrosunar og hraesnis fyrir odrum 
en peim til dyrkunar, sem gafu pa hafdi gefld mer, 
asamt fleirum odrum. P6 skal gudi til lofs syna pa 
gafu med facinum stokum, er eg svo user frihendis 
gerdi i skola, peim, er lesa kunna pessi blod og skyn 
bera a soddan, til leyfilegs gamans og sannrar alykt- 
unar; vers pau eru eptirfylgjandi: 

Oh! studiosa cohors et pignora cara, valete! 

Vos maneant super 1 ) prospera quaeque, rogo. 
Cernite jam matrem cupressea serta gerentem 

Imbre per indignas usque cadente genas! 
Ast! referam, nati! quae sit mihi causa doloris: 

Est quod palliolo privor adulta meo. 
Sistite solliciti tanta; tamen esse ruinaj, 

Nam vos, o juvenes, si modo fata juvant, 
Aura nobilium virorum induta videbo 

Tegmine magnifico pallioloque novo. 

tJtleggingin er pessi: O, pii hcrnndi flokkur og 
kaeru born, farid per vel; eg oska vari yfir ydur ser- 
hvad farsajlt; pdr sjaid nii modur ydar berandi 
sorgartres kranza, og ad taraflod fellur um hennar 
kinnar pess overdugar. JE, eg vil segja ydur fra, 
minir synir, hver ad er orsok minnar hrygdar; pad 
er su, ad eg oldrud verd svipt minu hafnarklaedi; 
verid po samt eigi hugsjiikir af pvilikri riming, pvi 
ef pad banna ei forlogin, skal eg ydur, 6, yngissvein- 
ar, aptur sja, iklsedd hefdarlegu fati og n^jum bun- 
ingi fyrir gddvild ypparlegra manna. 

En tilefnid var petta. Gamla skdlahusid atti ad 
takast ofan, en n^tt uppbyggjast, sem her sem gdmul 
mddir kved ur og sidan hughreystir born sin med 

1) semper, hdr. 



. 



37 

sinni vidrettingu. Petta var arid 1750, pa skolanum 
var uppsagt. A pvi surnri var peim gamla skola um- 
breytt ad ollu leyti ur pvi formi, sem pad 1 ) hafdi verid 
fra tid J6ns Arasonar biskups, her um 200 ar. Potti 
oss skdladreingjum mikid fyrir ad missa pad form, 
svo vel vegna rdlegheitanna ad vera par einsamlir oss, 
sem og bitaleikjanna, sem par med logdust nidur og 
ut af dou, vid hverja leiki lserdust og idkudust araedi, 
netlleiki og flmleiki ad hlaupa a skip, trehesl, is og 
jaka i lifshaska, hvad mer nokkrum sinnum hefir 
med guds hjalp til bjargar komid i sjdferdum, med 
staerstu forundran peirra, sem par upp a hafa sdd. 
Eg var i g6du vinfeingi hja skdlameisturum minum, 
vegna minnar arvekni og aslundunar; p6 vard pad 
fallvalt, eins og hvert annad veraldarlan. Biskupinn 
herra Haldor Brynj61fsson var mer setid gddur herra 
(hann matti kallast einn Job). Erasmi colloqia gaf 
bann me>, pa eg var enn i skola, af pvi heyrt hafdi, 
eg hefdi yfirbugad tvo sunnlenzka stiidenda i dispu- 
taziu, og Kromayeri Systcina skeinkti hann mer, pa 
heyrt hafdi mina dimissionspredikun, jafnvel p6 
t'ora husfru hans Bjornsd6ttir heimtadi hana aptur 
e ptir frafall hans. Hun var mer bsedi i pvi og odru 
versti madur, er sidar kann nukkud ad sjast. Hvar 
fyrir herra biskupinum gedjadist svo vel min dimissi- 
onspredikun, var peirrar orsakar vegna, gud hafdi 
skapad mig med stirdu og nokkud vidlosandi malfseri, 
er mikid hefir vanizt af fyrir setning og adrar reglur, 
svo eg kann ad segja, ad vaninn er sii onnur nattura, 
— en af pvi eg var pa i nokkri ogunst vid skola- 
meistara minn Gunnar Palsson (sidan pr6fast a 
Hjardarholti), setti hann mer fyrir texta, er eg lit af 
le ggja skyldi, pa eg utskrifadist, pann er vel skyldi 
hlyda upp a pennan minn tunguvanmatt, nefnilega 
Exod 4. v. 10, sem hljodar um Moysis punga malfseri. 
En svo gaf gud m6r nad ad utfaera pau ord med sin- 
u »i kringumstsedum upp a ilia og vel talandi tungu, 
a d allir, sem heyrdu, dadust ad, nema ofundsjiikir. 
^g enn meiri nad syndi gud mer i pad sama sinn, 
^d ^naer eg nu fyrst predikadi, bar upp a sama ha- 

1) Svo. 



38 

tidisdag og fadir minn burtkalladist, hvar fyrir eg i 
pess endurminning gerdi mer been og cpilogum, hvar 
med eg pakkadi gudi, sera hefdi litid sfnum n&dar- 
augum j'fir mig og ent a mer fodurlausum aumingja 
sin blessud fyrirheit, upphafid mig panninn ur dust- 
inu og sent mer i fodur stad pa verandi goda herra, 
og svo framvegis. Ad afstadinni pessari minni fyrstu 
embsettisgerd a trinitatishatidiskvold, hverja eg fram 
flutti med allra staerstu hjartans lyst og gledi, let 
biskupinn kalla mig inn fyrir sig, lofadi gud inert 
fogrum tarum, sem mer hefdi veitt svo lidugar og 
godar gafur, gaf mer pa adurteda bok, bad og spadi 
svo fyrir mer, sem sidar hefir fram komid. Var eg 
svo med godum vitnisburfli utskrifadur VIII. Cal. 
Jun.i) 1750; fekk par upp a og eptir leyfi biskups ad 
predika og catcchisera, par eg heldi mer uppi i 
hans stipti. 

KAP. XI. 
Nii maetti synast, ad mer hefdi alt vel og ad 6sk- 
um geingid a svo bldmlegri a?skutid, medan eg var i 
sk61a, en pvi var p6 odruvisi varid, ad eg matti par 
ei alleinasta a blidu, heldur og svo a stridu, par i 
bland kenna, sem eg vil i faeinum greinum s^na. A 
minu fyrsta ari i sk61a var minn tutor, sem adur er 
sagt, sira Skapti Josefsson*), svo eg kveid pa ei neinu 
medan um mina hagi sem annar unglingur. En hann 
og annar skolapiltur til, sira Illugi Haldorsson"), kom- 
ust adur skolanum var uppsagt pad ar, — og attu 
peir po ad dimitterast, — i svo stort pjofnadarmal, 
ad peir voru i fangajarn settir og panninn burt fluttir, 
hvar med eg misti hans adstodar vid. Var po guds 
nad, ad fleiri komust ei i pa sok. Tildrattur par til 
var pessi. Par var a st61num hestakarl, sem het Fiisi, 
auknefndur flotkampur af nizkheitum, sem var sa 
allra mesti svidingur, sem (eg) her innan lands a reft* 
minni hefi heyrt um getid, sem of svivirdilegt er ad 

1) P. e. 25. Mai. 

2) Svo. R6tt: Arnason. 

3) Svo. Rett: SigurAsson. 



39 

upptelja, og sainadipess vegna ollu i peninga, erhann 
hafdi samankvalid, her urn 80 rdr. En svo sem mart 
ber a g6ma i skola, kom pad i tal, ad matulegt vseri ad 
skilja hann af med pa. En her sannadist, ad kemur 
i hug pa maelir, ad hergreindir piltar og jafnvel fleiri 
nadu peim, sem uppfiskadist med kaensku og svikum 
Skula foveta, sem par var pa syslumadur, fyrir um- 
gang einnar bannadrar sksekju par a stadnum, brad- 
raedi og drykkjusvalli hans, hvar fyrir hann hafdi 
par af litinn hr6dur utan lands og innan. Ei dsemdi 
hann pa undir mark og hudlat, heldur ad sitja 
upp a vatni og braudi hja sdr i halfan manud; 
sigldu peir svo par eptir, feingu geistlegheit sin, urdu 
attestati og sidan annar kirkjuprestur a Hdlum, en 
hinn a Hofi i Voknafirdi 1 ), sem adur er sagt. Svo 
gerir guds forsj6n gott af illu. En pa Fusi lek glad- 
vaer fyrir ad taka aptur a moti vid peningum sinum, 
fdkk hann petta andsvar af s^slumanni: »Pinn bolv- 
adi fantur, pu hefir med versta hastti saman dregid 
pa og aldrei tiundad, og skalt nu ei njdta nokkurs af 
peim, pvi peir eru fallnir undir kong«. Fell pessi 
karl pa i vil og vesseldom, hraktur og hrjadur af 
hverjum manni, og do sidast i hardretti. Panninn 
verda afdrif Mammons praslanna a stundum. Pegar 
adur nefndir piltar voru i fangajarnum burt fluttir a 
syslumannsgardinn til ad bida par sins doms, let 
skdlameislari vor syngja pennan salm: Tak af oss 
fadir ofpunga reidi etc., sem var af honum og oss 
dllum sunginn i soddan hrygd, ad eg get pvi aldrei 
gleymt, og hefl pess vegna ei alleinasta sungid hann 
med sjalfum mdr og med minu heimilisfblki, heldur 
og i gudshiisum, pa einhver bagindi hafa verid a 
komin, og hefir sa gddi gud af sinni nad aatid par 
Vid veitt fljdta huggun og lidsemd, sem med hefir 
purft, hversu ovsenlega sem a hefir horfzt. Honum 
se lof! Pegar eg hafdi nu panninn mist velnefndan 
fraenda minn og forsvarara ur skolanum, f6ru ilia 
artadir dreingir, sem ver gekk en mer, ad leggjast a 

l) Svo. 



40 

mig. Sa versti af peim var adur aminstur jafnaldri 
rainn og sveitungi, Erlendur Sigurdsson fra Brekk- 
um. Eitt daemi af morgum var pad, ad skriffseri og 
halstrefill hvarf i skolanum. Var leitad af notariis. 
Fundust skriffserin i kistli minum, en trefillinn i riim- 
inu. Eg var adspurdur, hvort eg hefdi petta tekid, 
hverju eg neitadi, hvort nokkrum hefdi lykil ad kistl- 
inum i hendur feingid, hverju og neitadi. Pa ei 
avanst med pessu, var eg fleingdur, barinn og laminn 
til ad medganga, og po eg neyddist til ad jata, bar 
eg pa aptur a mdti pvi, ad peir komust i standandi 
radaleysi med mig, en samvizka min var hrein og 
fri, hvada pintingar sem eg leid. Pa 611 vidleitni vard 
forgefins um nokkra jatun, pa eg var i frelsi kominn, 
hefst Bjarni salugi Palsson landphysicus, sem pa var 
einn af notariis, med pessi ord: »Eg se ad dreingur 
pessi er aldeilis saklaus; einhver annar djofull er 
her, sem vill fordjarfa hann; latum sja, hvort einginn 
annar lykill geingur ad kistlinum, edur hvort hann 
verdur ei upp sleginn, p6tt hann se nyr«. Nu vard 
hann upp sleginn, enda fanst lykill annar hja Erlendi, 
sem ad gekk, og var hann padan i fra baedi um pad og 
annad ilt grunsamur hafdur, sem ei var fjaerri. Leyfdi 
gud honum aldrei ad vinna nokkud slys edur svig a 
mer, hverninn sem hann leitadist vid pad. Hann vard 
eptir i skdla, pa eg fdr padan; utskrifadur sigldi 
hann til Kaupinhafnar, kastadi par fra ser geistleg- 
heitum og fdr ad studera log ad ordi kvednu, kom 
par sundurpykki medal sludenta, kom svo hingad 
aptur med litilli virding, giptist skaekju einni, sem er 
illfygli sem hann, ad hvort Ivydir og ber annad. Svo 
sem allir minir skolabrasdur komust til manns, og 
st6rra embsetta sumir af peim, svo hefir ei gud unt 
honum til nokkurs pess embasttis ad komast, ad yflr 
adra radandi vaeri. Hann veit bezt, hvad med mann- 
inum byr og hvad hverjum einum pjenar. En Bjarni 
salugi landphysicus, sem var i allri raun og veru 
einn sa hjartabezti madur vid aumingja og naud- 
preingda, komst vid i hjarta, hversu med mig hafdi 
(verid) farid, og vard mer sa allra bezti madur pad- 



41 

an i fra, tryggasti og trufastasti vinur alt til dauda- 
dags. Ber eg hans g6dar mcnjar i laeknisddmakonst- 
inni, hvar til hann fraeddi og styrkti mig med ordi 
og verki, morgum til lids. Blessuo veri hans minn- 
> n g! Jafnaldra min, sem eg hefi ondvcrdlega um 
gctid, var primenningur minn, og net Ingibjorg Gisla- 
d6ttir, i natturu gagnskorp og alitsfrid, vel ad ser til 
munns og handa. Lokaturinn J6n Egilsson, sem nu 
e r prestur i Laufasi, var modurbr6dir hennar. Hann 
kom henni af hennar og foreldra hennar undirlagi i 
undirraoskonudaemi a .slolnum. Urdum vid a ny 
kunnug og samrynd, ad hvort var opt hja odru, og 
gerdi (hiin) mer alt til vilja og pjenustu, sem megnadi, 
hvar af kviknadi heitariast hennar til min, ad nun sat 
um mig til fylgilags og eiginords med ollum haetti, 
er eg gat ei vid sed i ondverdu. En hversu nserri, 
er vid urdum hvort ddru, stundum af tilstilli modur- 
brodur hennar, vardveitti gud mig af ollum likams- 
losta med henni, ne heldur eg veitti henni nokkurn 
adratt um eiginord. Og pa eg for ur skdla, f6r hiin 
e »nninn hurt til foreldra sinna i grend vid mig, og 
°nn med sama hugarfari. En pa hagadi su gudlega 
forsj6n pvi svo til, ad rikur kaupamadur vestan und- 
an Jokli, sem gefid hafdi sig til kaupaslattar nordur, 
beiddi hennar, hvar til eg og min goda fodursystir 
Ingibjorg attum gddan hlut. Lokatur og hun fundust 
pa hreinlega ad tali, pa hjdnabandid vard fullkomn- 
ad. F6r hiin svo vestur med manni sinum, settist ad 
bui i Bardastrandars^slu, og br6dir hennar Sigurdur 
giptist par einninn, og er jardeigandi, og eiga hvort 
um sig morg born, er par ad settkvisl verdur. Daemid 
s ynir, hvad 6viturlegt pad er, pa foreldrar jafna ung- 
um bornum saman. Bezt aatla eg ad hafa sem minst 
vid soddan. Adra settstiilku, sem het Ingibjorg Kars- 
dottir, atti eg par a slolnum, einninn allvel ad ser, 
e n hinni ad ollu rikari, svo hiin skeinkti mer marga 
hluti, sem eg var purfandi um. Hun var kynjud af 
Hofdastrondinni nala3gl kaupstadnum, og hafdi pvi 
n °g af pesskyns vorum, sem hun gaf mer; fyrst blaa 
sokka, sem eg matti p6 ei briika, medan i sk61anum 



42 

var, pvi pad var pa ei komid i bruk sem nu, ad sk61a- 
piltar vaeru i blaum sokkura edur stigvelum, sem 
hver auminginn keppist nu hver vid annan; briikud- 
ust pa fyrir mesta stass m6raudir raudkembingssokk- 
ar edur stalgrair. Hun vard sama sinnis vid mig 
sem hin, og eltu paer tidum gratt silfur saman, er eg 
let sem eg saei hvorki ne heyrdi. En ei heldur fekk 
eg nokkurn hug til hennar. Hun giptist sidar, vard 
um nokkur ar landseti minn a Hofseigninni, purfti 
hun pa aptur minnar adstodar vid, er hun komst i 
fataekt, hvad eg ldt og asannast i uppgjof skuldanna. 
Af heiminum hafdi eg enn ei meira ad segja, svo eg 
hugsadi nu, ad pad vaeri sa allra versti og vidsjalasti 
hlutur, ad komast a unga aldri i tak vid kvenfdlk, 
og lata pad ei med sinu blidlyndi og astgjofum yfir- 
buga sig og blinda, og ad par msetti koma til hcit 
bsen til guds og mesta varud og kunna'tta ad komast 
fra peim i g6dri vinsemd, hvar til gud gaf mcr sina 
nad. Pdra hustrii var upp a pad i drykkjuskap sin- 
um, ad lata skdlapilta spila, leika og sla a liljodlieri 
fyrir sig i vissu husi, med odru dnefndu. En pa hun 
fekk mig ei til pess, gerdist hun mer su allra versta 
og heiptraeknasta manneskja, svo leingi sem hun lifdi, 
hvar um nokkud sidar. 



KAP. XII. 

Ennframar skal h6r s^na serlega guds vernd og 
varatekt yflr m6r, medan eg var i sama stad, og er 
par pa fyrst til ad taka, ad enn pa elti eptirafgdml- 
um forneskjuskap, runum og ristingum. Var par til 
vid skdlann ein gomul skrifud b6k til ad la-ra af alls 
slags galdur. Var hun forvorud mann eptir mann i 
afviknu plassi, hvar einginn yflrbodari kunni ad 
komast. En svo sem pad ilia er tamast og audnaem- 
ast, svo gafu sig #msir nasvisir dreingir ad skrifa 
upp og prdfa eitt og annad upp ur henni, og gatu med 
hjalriinni par a gert eitt og annad dlukku giegleri 1 ). 



• 



1) ['. <:. kukl. Sbr. t>j60sagnirnar um Grdskinnu og Raudskinnu. 



43 

Lokkadist eg svo til pessa. En par reglurnar stodu 
U PP a, ad menn yrdu i pvi verki ad kasta fra ser 
ollum gudlcgum paunkum med odru fleira, sem eg 
gat ei gefid mig til, tokst mer ekkert, sem betur for, 
°8 gaf svo pad fljotasta pa svortu konst fra mer. 
En sii bolvada bok for ur skolanum mefl vissum 
roanni, og, — eg ma segja af gudlegri tilstilli, — tap- 
adist, svo hiin er ei framar til. P6 vardi vid atrun- 
adur um apturgaungur og uppvakninga, og p6tt eg 
* e gdi lettan trunad a pad skraf, vard eg p6 var vid 
hvorutveggja, fra hverju gud p6 dasamlega vard- 
veitti mig. 

Gunnar sk6Iameistari minn studeradi svo sterkt, 
ad honum nsegdi ei kvoldvokur, heldur vaknadi til 
pess fyrir dag; og po eg vaeri i nedra bckk, fekk 
hann mig til pess ad fara inn i stad fyrir sig og 
kveikja ser ljos, og var ad ganga yfir kirkjugardinn 
°S langt inn i stad til pess, — sem ei var hent fyrir 
IT iyrkfaelna, — og p6 mer heyrdist brak og brestir og 
ymisleg hljodfaeri i kirkjunni og a peirri leid, gaf eg 
ln 'g par ekkert ad. Leid svo eitt ar og leingra, sem 
pessu for fram, pa fajrt vedur var, og verdur mer 
ekkert ad meini. En eitt sinn atti leid ad stdlnum 
e 'nn prestur, er fylgdi ein apturganga, sem kollud var 
Plugum^rarskotta, og for pessi andi a undan honum. 
Nii slodst svo a, eg skyldi fara inn i stadinn, adur 
"ann kom um daginn, sem einginn vissi p6 fyrir. 
Pegar eg kom ad peim dyrum stadarins, sem koll- 
udust Studiudyr, kom ad mer framar venju stuggur 
a d ganga inn; sneri svo tvigang aptur upp i kirkju- 
gard. En par mer p6tti vanvirda ad fara forgefins- 
ferd, var og ei vel buinn ad lesa yfir, sem eg let opt 
bida til pess tima, herti eg upp hugann og gekk inn 
1 stadinn. Var eg pa tekinn jafnskjdtt i lopt upp; 
v ar eins og pykkir flokavindlar pr^stust alia vegna 
ad mdr, og svo fleygt inn i ganginn her um fimm 
fadma leing(d), kastadist par svo nidur og sa undir 
eins hvern rapt i steingaungunum og ljosbcrann, sem 
brotid hafdi ur hendi minni, hvar hann la; tok eg 
bann upp, for enn leingra i eldhiisid, kveikti par og 



s 



44 

fserdi skolameistara minum. Ei sagdi eg honum fra 
pessari hremmingu, en hann sa, ad eg leit odruvisi 
lit en \ant var, og sagdi eg skyldi leggja mig fyrir 
og ei hirda urn lestra pann dag, hvad eg gjarnsam- 
lega padi. Ura daginn kemur kvittur lir stadnum, 
ad greint dvaetti hefdi farid upp a hvern mann, 
og Niima punglega titleikid. Grunar hann pa, 
hvad verid muni hafa um mig, og kallar a 
mig og \i\ mig segja ser, hverninn alt hefdi til 
geingid. t annad sinn fell svo til, ad vid skola- 
piltar, 13 ad tolu, f6rum a j61um fram i fjord- 
inn; mseldum vid okkur m6t til baka aptur a peim 
bae, sem heitir Vidvik; skyldi par pa fyrir vera brenni- 
vinskutur til hressingar, adur vid a 13da dags kvoldid 
ksemum a stolinn. Alt for pessu fram eptir tilaetlan. 
Er padan ad rida med einni a, sem liggur eptir endi- 
laungum Hjaltadalnum. Er vegur upp hatt holt, er 
kallast Laufskalaholt. Er gatan rett a briininni pver- 
hnipt ofan i ana, en pykkur piifnamdr ad ofanverdu. 
Eg rid fremstur upp a petta holt, og einn skygn 
fylgdarmadur var naestur mer. Eg heyri a bak vid 
mig, ad peir eptir mig koma, eru ad segja: »Hver 
fjandinn kemur mi ridandi og logandi heiman ad fra 
stolnum? Drekkum honum til etc.« Pvi naunginn 1 ) 
var milli brsedranna. Pa eg var kominn par gatan 
var tsepust, kallar sa, er mer naestur reid, hostugt: 
»Smidu hestinum a vinstri lilio lir gotunnicc, hvad 
eg gerdi. En undir eins fli'gur yfir mig svo mikil 
dimma, ad eg sd hvorki himin ne jdrd, og svo sterk- 
ur hvinur eda pytur vid haegra eyrad, eins og pa 
fuglahnappur hj& flygur, svo madurinn lofadi gud, og 
sagdi: »Nu sa gud til pin, ad pii fleygdist her ei 
ofan fyrir til dauds; setlar hann per vist leingra lif«. 
Eingan af oss sakadi heldur upp a. ^essi 6vasttur var 
haldin sending fra biskupi sjalfum til s^slumanns, 
pvi pa var sokott peirra i milli lit af ymsu. 1 pridja 
sinn bar svo til, ad eg i slaltutid seint um sumarid 
reid fra minu heimili, Yztugrund, lit i kaupstadinn, 



]) P. e. kiiturinn. 






45 

sem kallast Hofsos, og annar madur til, fornspar og 
utsedur um marga hluti, aettadur ur Kj6s, og het 
Gudmundur Baiflarson. Petta var a laugardagskvold, 
pvi su var venja i Skagaflrdi, ad haetta slsetti snemma 
a peim. Oss dagadi uppi i grashvammi cumin fyrir 
framan Brimnes, heptum par hesta okkar, logdum 
okkur til svefns, pvi spakt vedur var, med peim skil- 
mala, hvor skyldi annan vekja, sem fyrr vaknadi. 
Hann vaknadi fyrr, svo eg vissi ei af, fer ad leita ad. 
hestunum, sem langt voru stroknir a veg til baka. 
t^a hann er i hurt kominn, heyrist mer (hann) i 
gegnum svefninn kalla »J6n«, og svo i annad sinn; 
linst mer eg vera milli svefns og voku, og vil eg 
upprisa edur gegna honum aptur i hefndar patt, ad 
ei let mig af vita, pa i hurt for. 1 pridja sinn er til 
niin kallad sem hasst, ad mer heyrist taka undir i 
gilinu, med einu laungu framandi ordi, sem eg nii 
ekki stafrett man, og med pad stend eg a faetur og 
geing a veg ad leita hans. Naer vid flnnustum, segi 
eg honum fra pessu, en hann segist ei hafa til min 
kallad, heldur hafi mig guds andi vakid og verndad 
mig fra loptondum, sem ad mer hafi pa sdtt, og 
ttiundi eg annadhvort hafa halfvisnad eda daid, 
hefdi eg ei brugdid vid seinasta kallid, og vildi hann 
sidar s^na mer nokkur merki til pess. Vid komum 
1 petla sama plass degi sidar; var pa ad sja eins og 
visnan a straunum i h.xlinn, par sem grajnt var alt 
i kring. Hann svarar pa: »Klaksart er peim vonda 
vid pig, og muntu honum einhvern tima oparfur 
verda, en gud mun standa med per. En viltu (vita) 
hvad ordid hefir ad pyda, sem til pin var kallad ?« 
Bagt vard pad ad finna, p6, pegar pad var loksins 
anagrammeradogumbylt a alia vegu, meiningin: God 
samvizka. Var mer dasamlega af gudi bent, hvad eg 
skyldi stunda alia mina aefi, ad halda henni hreinni; 
kom og lika fljott til pess, pvi strax par eptir var 
mer og premur sk61apiltum odrum, er naestir voru 
v 'd hdndina i Skagaflrdi, ad bera andvitni a m6ti 
biskupi vorum og sk61ameisturum, stefnt til Vidvikur- 
pingstadar, um 616glega vidurgerninga peirra vid 



46 

skolann a moti reglementinu, er peir hofdu ei latid 
opinbera med vidara, svo peir urdu fyrir tiltali og 
utlatum. Og ))(') vid pa toludum sannleikann, let 
biskup oss ei i hinu minsta gjalda pess. En alt 
odruvisi var skolameistari og lokatur vid oss par 
eptir sinnadir. Pa skoli var settur a haust, var venja, 
ad einn af sk61aplltum skyldi lesa skdlaforordning- 
una; var mer nu tilsagt pad. Hafdi pa skolameistari 
yroisleg brogd og hrekki, til pess eg skyldi stranda 
Og ei komast lit med liana. En eg kofsvitnadi af 
ilsku, sem yfirbugadi alia feimu og hrsedslu, svo lest- 
urinn komst af. Og svo var i fleiru, p6 ekkert lir 
yrdi. Nu kemur til um vorid, er upp var sagt skdl- 
anum. Pa helt hann ad venju eina latneska raedu 
vid forma edur upphaan skap a midju sk61agolfi. B# 
eg pa svo um, er hann tekur til ad perorera, ad hon- 
um kemur fyrir sjdnir skrifad blad, p6 svo hatt, ad 
hann, sem var lagur madur vexti, nadi ei til pess. 
Vard hann nu sara hrseddur, ad a pessu bladi, sem 
svo fyndilega blakti fyrir hans sjonum, mundi eitt- 
hvert olukku nid vera ser edur odrum til blams, og 
kemst svo varla edur ekki lit med raeduna af host- 
ugri innbyrlingu og paunkum, er hann inntoku af 
pessu. Ad endadri raedunni, seildist lokaturinn eptir 
bladinu, pvi hann var haestur yfirmanna peirra, er 
par voru vidstaddir, og fdru peir med pad fram i 
hiis sitt; var pa ei annad a pvi en her adur skrifadar 1 ) 
latinuvisur, sem pa gladdi aptur, og gatu til, hver gert 
hcfdi og i hverju skyni, p6 med annari hond") skrif- 
adar vseri. Medal annara smaleika og lista, er margir 
pa i skola logdu sig eptir, voru sundfarir, sem er 
bsedi audvelt og gagnlegt peim, er nema vill. Komst 
eg p6 af hirduleysi ei framar i peirri list en synda 
her um 4 fadma fram og til baka. Var par til hladin 
sundtdpt fyrir ofan tun stadarins af fornmonnum 
(annad eins form er fyrir ofan fj6sid a Prestsbakka 
a Sidu). Vard par ad hleypa i laek peim, sem rennur 



1) Sjd bis. 30 aO Iranian. 

2) Svo. 



47 

1 gegnum stadinn, hvar vid matseljur og brytar lidu 
stundum baga af vatnsskorti, sem her vid vard, ad 
oss vard vatnsveitingin i tdptina ei svo vel lidin; 
orukudum vid pvi langan og hyldjiipan vatnsskurd 
Par til a eyrunum fyrir sunnan stadinn, sem ain 
hafdi ur fallid. Einn mikid blidan og heitan fridag 
erum vid pangad komnir, og vorum ad pvi verki svo 
na er allsnaktir. Kalt var i vatni, svo vid urdum ad 
hlaupa okkur til hita, hvar vid hestar, sem voru par 
a eyrunum, faeldust, og hlupu hingad og pangad. 
Biskup var uti og sa i kikir sinuni pennan skripaleik, 
sendi eptir oss og h6tadi pvi og pvi fyrir lsaeti pau, 
e dur ef svo gerdum optar. Oss p6tti storum fyrir, 
p6 svo yrdi ad vera. En a oss sannadist, ad nattur- 
an stridir a m6ti pvi, henni er bannad. Vid t6kum 
pad rad saman, ad fara aptur par i vatn og enda ut 
nied pvi daginn, sem hann edur adrir sseu ei til vor. 
Fyrir nordan stadinn rennur h temmilega st6r i 
gljufri, sem heitir Vidirnesa. Par er i foss, fyrir vist 
6 fadma har. Ain rann i stokk fyrir ofan. I hann 
kostudum vid oss, hver eftir annan, fleygdunst svo 
ofan fyrir og fram a grynningar, hvar til Jmsir voru 
settir til skiptis ad taka a moti peim, er ei gatu 
fotad sig. Gekk petta svo leingi dags, par til einginn 
gat leingur. Eg hefi sidan, naer til pessa hugsa, fallid 1 ) 
' forundrun yfir peirri storu mildi guds, ad hann 
let eingan af oss verdug gjold, lifstjdn edur lima 
lida her fyrir. P6 var ei hdr med buid. Fyrir sunn- 
an og ofan fossinn er uppmj6r klettur med skuta i 
ad utvestan, hvar i einn hrafn varp, en bergflar med 
smahellugrjdti ad nedan. Hvad stdran skada sem 
pessi hrajfugl gerdi, hofdum vid heyrt, ad talid var 
omogulegt undan honum ad steypa, hvad og raunar 
var. Oss kemur pa i hug ad reyna til pess, klifrud- 
unst upp fj6rir, hvar af eg var einn, nadum ungunum 
°g umturnudum svo ollu hans verelsi, ad ei aetti aud- 
velt ad nema par stadar aptur. En pegar vid skyld- 
um aptur ofan fara petta lausa berg, komustum vid 



1) fell, hdr. 



48 

i mesta lifshaska og vandrsedi, svo eg enn hvorki 
trui ne veit annad, en gud hafi latid sina heilogu 
eingla bera oss og faera padan. Pvi hetum vid af 
allri alvoru, ad fara aldrei svo 6gsetilega i kletta og 
klungur optar, ef hann frelsti oss padan, hvad og 
ent hofum, eptir sem sidar endurvitkadir hofum ad 
samfundum samanborid oss. Pad yrdi alt of langt, 
ef fleira vaeri tilfaert, sem vid mig blilt og stritt fram 
kom urn pennan tima. En p6 til leyfllegrar skemt- 
unar, og ad guds verdi dyrdin ad ollu, skal her eptir 
synast, hversu til gekk min fyrsta ferd hingad a Austur- 
Iandid, pa eg var buinn ad vera naerfelt 3 ar i skola. 
Var eg pa 17 vetra gamall 1 ). 



KAP. XIII. 

Sira Sigurdur Jdnsson a Holti undir Eyjafjdllum 
var fodurbr6dir minn. Hann fysti mig ad sja og 
finna. Kom modir min mer i ferd austur med ferda- 
karli va3num, sem het Snj61tur Guttormsson, sem pa 
var sendur austur i Flj6tshlid og Reynirshverfi ad 
saekja pangad gjold. Ad nordan og par til komum i 
Flj6tshlid, bar ekkert svo minnisvert vid. Pa vid pangad 
komum, var steypiregn, ad ei gatum tjaldad. Um nott, er 
pangad komum, var alt f61k i svefni; lentum (vid) vid 
kot pad, sem heitir Studlakot, barum par fartau okkar 
inn i fj6s, motudustum og sofnudum sidan. Um mids- 
morgunsbil vaknadi eg sarlega pyrstur; alt vatn var 
korgugt af regninu; se eg hvar rykur a bse par skaml 
fra, sem heitir Kollabaer, st6r alits. Pangad geing eg 
og inn um opnadar baejardyr, byd par gud i hus. 
Einginn anzar. Eg heyri po og se, ad kona er ad 
skaka strokk i buri austur af skala. Eg fer pangad, 
og med kaerri heilsan bid nana ad gefa mer pyrstum 
ad drekka. /Ktlar hun pa ad taka af strokknum. Hun 
spyr mig, hvadan eg se, er eg segi henni. Fer hun 



1) Petta viroisi eptir pessu hafa verlO 174G. En af pvi, sem 
siflar segir, er cins og petta hafi verlfl 1750. 



49 

pa ad bolva Nordlingum, segir pa framfiisa eins og 
lunula i livers matins hus etc., og kastar morgum ill— 
yrdum ad mer; segir eg skuli sem fljotast snauta tit 
aptur og drekka par vatnid. Eg segi pad se nii ei i 
pvl lagi, og bid hana ad selja mer pa litinn mjolk- 
sopa fyrir tobak, sem (eg) hafdi. Hun verdur pvi 
verri, hellir mjolkinni i skj61u, rekur mig lit tir bur- 
inu, slser dyrum i las, visar mer i bsejardyrum ad 
skolavatnspotti, er hun sagdi eg msetti lir drekka, ef 
vildi, hverju eg feginn vard; rak mig sidan lit, pv-i 
hiin sagdist ekki vita, nema eg hefdi par eitthvert 
handaedi, og vildi eg ekki fara, kaemi madur sinn nii 
og fleiri menn fra stekknum, er mig skyldi burt drifa. 
I*6tti m6r fotur minn fegurstur ad komast padan fra 
svo vondri og miskunnarlitilli konuskepnu, og sa, ad 
nii var eg kominn lir Nordurlandi, par vart skal vera 
ad fa annad eins daemi. En p6 ei se gott ad gjalda 
ilt med illu, pa lek eg svo a pennan gedvarg 4 arum 
sidar, pa eg for par utn med stora lest og hun var i 
seli a peim sama vegi, ad eg let menn mina taka 
ser obedid ad drekka hja lienni. En svo for sidast 
ad handleggur mantis hennar gekk tir lidi, er eg med 
guds hjalp koni aptur i stand, ad her vard endirinn 
sa bezti. Fra aminstu plassi forum vid inn a Rett- 
arba(k)ka fyrir framan HIidarenda, og tjoldudum par. 
F6r karlinn i burlu til sinna lilrettinga i Hlidina. 
En pa mer leiddist ad bida bans, bad eg smaladreing 
fra HIidarenda, er par var naerri, gasla tjalds og far- 
angurs, og sotti mer hest til burtreidar. Prentari 
Haldor Eiriksson atti konu pa, er Gudriin het. Hiin 
var dottir 1 ) pess nafnkenda manns Jakobs vid Btidir, 
og var storaerleg kona. Syslir atti hiin, er Johanna 
het, hverrar madur het 6lafur Gislason; bjuggu pan 
i Miilakoti par innar i Hlidinni. Atti eg ad faera pess- 
ari J6honnu bref og baekur fra systir hennar a eigin 
hond, og pvi alykladi eg nii ad briika feinginn tinia 
og taekifseri til pessa. Sagdi smalamadurinn mer til 
vega inn eptir. En eg okunnugur f6r gotuvilt a forn- 
g r gotur, sem lagu ofarlega um tiinid ad vestan ad 

1) Svo. Reti: systir. 

aiflsaga Jons Steingrimssonar. 4 



50 

nefndum bae, svo, pa eg var svo langt kominn, belt 
eg par afram i hladid. Par standa uti fyrir prir 
kvenmenn, ekkja, sem het Ingunn, og tvser vinnukon- 
ur hennar. Hun spyr mig, hvar fyrir eg hafi tun sitt 
ridid. Eg svara: »Af 6kunnugleika«, er eg bidji liana ad 
forlata. Hun spyr, hvadan eg se. Pa eg henni pad 
segi, segir hiin, ei se annars ad vaenta af oss en 
skelmeriis Nordlingunum. Og pa mig minst vardi, 
prifa (paer) mig af baki sem odar og aerar, taka vond 
og aetla ad afhyda mig, og segjast muni kenna mer 
ad gera slikt (ei) optar. Eg brauzt um sem orkadi, 
og svaradi pessu: »Vaeri her mi Johanna systir min, 
pa mundud pid s(j)a mig i fridi«. Vid petta ord 
haettu paer upp a timann, og spurdu: »Ertu skyldur 
henni?« En eg jatadi pvi mer til frelsis, hvad po 
ekki var. Fornam eg pa, ad hiin vaeri ekki heima, 
heldur frammi i seli, par a aurunum, svo pa eg slapp, 
vard eg alls hugar feginn ad hitta liana. Hun t6k i 
allra bezta mata a moti mer. Fortaldi eg henni alt, 
hverninn farid hefdi um mig sidan i Hlidina kom. 
Sagdi hun pess hefdi verid von, pvi paer vaeru verst- 
ar par af ollum, er eg hefdi fyrir hill, en hiin skyldi 
pakka nabuakonu sinni fyrir mig og daekjum hennar, 
hvad hiin og svo aerlega gerdi. Padan f6r eg ad 
Holti og heilsadi profasti fraenda minum, tjadi hon- 
um af minni fyrirtekt og ferd, hvar med eg hefdi og 
tvo hesta, er modir min hefdi bedid hann ad hjalpa 
mer og ser um fiskseti upp a, hverju hann yfrid stutt- 
lega tok, og sagdist ei geta pad af sjalfs efnum, og 
hlyti eg til peirra efna ad fara ut i Vestmannaeyjar; 
skyldi hann pegar med mer skrifa pangad og bidja 
vin sinn, er hann par aetti, sem het Porsteinn Por- 
kelsson, ad skaffa mer fisk fyrir paer vdrur, sem eg 
hefdi; vaeru hja.lcigumenn sinir ferdbiinir pangad, og 
skyldi eg strax med peim fara. Hann skrifadi brefid 
med hasti og fekk mer pad. Ekkert annad gagn ne 
gaman hafdi eg af honum i pad sinn, pvi hann var 
og sjalfur reisuferdugur til Alpingis, ad standa par 
fyrir mali, er hann atti vid pann prcst, er het sira 
Loptur Rafnkelsson, er hann hafdi daemt fra kj61i og 



51 

kalli, og var pess vegna rnikid ^rdur og i odrum 
paunkum, sem von var 1 ). Par skildi eg vid minn 
samferdakarl. F6r hann austar i Atyrdalinn, en eg 
gaf mig med hinum kompanunum lit a svo kalladan 
Kyjasand. En pa vid komum lit fyrir Alana, frettu 
peir og sau, ad sjor var ordinn ofaer vegna brims lit 
i Vestmannaeyjar. Skildu par vid mig, an nokkurra 
orda edur rada, einsamlan, og heldu lit a Eyrarbakka. 
Nii komst eg i standandi radaleysi, var par i okendu 
plassi, pekti par eingan maun, ne neina peirra hattsemi, 
hafdi aldrei skip sed ne a sj6 komid. Pegar eg hafdi 
u m stund svo sem agndoia verid, hvad at skyldi rada, 
bad eg gud um hjalp ad greida fram iir vandrsedum min- 
um, og fse svo strax djorfung og mod ad halda a leid 
til eyjanna, kem ad einu tjaldi, sem var par i vegi a 
hofdanum; par var radandi fyrir so madur, sem heitir 
Porsteinn Porsteinsson, biiandi a Steinsm^ri i Med- 
allandi. Hann spyr mig a alia vegi um mitt ferda- 
lag. er eg hreint segi honum. Hann lajtur mig fara 
'in i tjald med ser, gefur mer par mat ad borda, 
sem eg vildi, og 2 alnir tobaks ad skilnadi, og segir: 
»Pessa parft pu vid; far heim ad bee, sem her er 
■"est, sem er Bakkahjaleiga; par b^r bdndi, sem 
Hrolfur heitir, frdmur madur; seg honum af ferd 
pinni, bid pii hann ad taka af per hesta pina, medan 
pii fer lit i eyjarnar og pad, peim fylgja m&, og gef 
honum nii halft t6bak pelta, en hitt sidar, pa pii apt- 
u r kemur, ef ei eru onnur efni pin; bid hann ad lata 
fylgja per fram i sandinn; par ser pii tjold og raenn 
fyrir, sem sella lit i eyjar, og kom per fyrir hja ein- 
hverjum af peim«. Eg pakka honum fyrir 611 pessi 
heilraedi og velgerdir, fer svo padan og geingur all 
eptir pvi, sem hann sagdi og fyrirlagdi. Nii sidan 
gaf gud mer baedi efni og tsekifseri ad launa pessum 
aerumanni pennan velgerning. 

KAP. XIV. 

Pegar eg kom a sandinn og fram ad sjdnum, s:i 
e g par morg tjold, sma og st6r, og fjolda folks. Voru 

1) Petla var 1750. 4* 



52 

par mikil drykkilseti og aflog. Gekk par verst fram 
J6n Brynjolfsson Thorlacius og Jon Sigurdsson kaupi 
ad auknefni. f soddan flokk vogadi eg ei ad gefa 
mig, hvar soddan 6kyrleiki var ng flokkadrsettir; tok 
pad lil rads ad vera utanvert vid pennan soil, og for 
pvi med truss min undir hlid a einum eyja teinser- 
ing, sem par la uppi, til ad bida par utferdarinnar, 
naer felli. En stiilka, sem mer fylgdi i sandinn, for 
heim aptur med hestana og reidskapinn. fa eg hafdi 
par urn mig biiid, gekk til min einn madur, er het 
Bdtolfur Porvaldsson, lagur vexti, stuttleitur og hard- 
leitur, a lafakjol, vel vid 61. Hann spyr mig ad nafni, 
hvadan eg se og hvad eg setli. Eg svara honum til 
pess med faestu ordum. Hann segir aptur: bPu skalt 
mi her i framandi plassi njota foreldra pinna, pvi 
po nokkur ar seu sidan, hefi eg att hja peim marga 
gdda nott, pa pau bjuggu a Pvera i Skagaflrdi; var 
eg pa pjenari Skiila foveta, pa hann lor fyrst nordur 
fra Bjarnanesi. Og viljir pii mi gefa pig a mitt vald, 
pa vil eg reynast per trur og radhollur i pvi megnac 
Eg padi hans tilbod, og for med honum i tjald hans, 
par ei sa mi betri kosti. Var par fyrir annar lags- 
madur hans, sem heitir Bjorn Ingjaldsson, mikid 
skikkanlegur og fra sneiddur drykkisvalli. Leid svo 
af nottin i miklum orda. Daginn eptir kom leidi; 
kom minn godi B6tolfur mer i skip med ser; bra 
mer til sjos6ttar. En pa hann formerkti pad, rak 
hann mig undir ar med ser og kendi mer aralagid, 
takandi upp a sig mitt forsvar i dllu pvi, sem Vest- 
mannaeyingar voru ad kalla af mer, par umfarandi 
i fyrsta sinni og a sjo komandi, eptir gamansfullum 
sjoferdalogum peirra. Sidan kendi eg aldrei sjosott- 
ar. Pa eg i eyjarnar kom, var tjaldad nidri a svo 
kalladri Bryggju. Spurdi eg upp Porstein, er profasi- 
ur skrifadi til med mer. Hann les brefid og spyr 
mig sidan, hverjar vorur eg hafi til fyrir fiskinn. Eg 
segi honum 1 rdr. specie, nytt brekan, rauda sokka 
og svo n^prcnt(ad)ar godar baekur. Hann segist pen- 
inginn skuli taka fyrir fisk, en ekkcrt af hinu odru. 
Og pa eg gat ei a pau bod fallizt, sagdist hann ekk- 



53 

ert raed mig hafa, og svo var ollu med oss skipl. 
Annar gaf sig pa fram, sem lofadi ad kaupa ad mer 
minar vorur fyrir fisk, og let mig semja vid sig i 
einrumi, svo pa til utsvarsins kom, fekk hann mer 
baedi blautan og madkadan fisk, svo sem a annan 
hestinn, en hitt i slettri kramvdru. Og pa hann var 
buinn ad svikja mig panninn, hljop hann i hurt og 
eitlhvad upp a eyjar. Eg fortaldi minum gdda vert 
fra oforum minum, og fekk avitur, ad eg hefdi ei latid 
sig vita af pessu. En par eg gat nakvaemlega lyst 
manninum, svo hafdi hann hann uppi a sporum, let 
hann ollu aptur skila, t6k svo sjalfur vorur minar 
og keypti fyrir paer svo mikinn fisk, sem til var aetl- 
ad. Pessi karl het Ami Run61fsson, var pa lausa- 
madur vel fjadur af peningum og odru, en komst i ar- 
med, vard ad piggja af mer marga h^singar n6tt, pa eg 
bjo a Helium i Reynirshverfi, hvad eg gerdi med frekari 
hjartans anoegju og gledi en ad eg skyldi lata hann 
gjalda pess, hverninn hann utlek mig framandi ein- 
staeding. Gott er ad gera vel og hitta sjalfan sig fyrir. 
Pa eg var nu kominn i stand med fiskikaupin og hafdi 
ekkert ad gera, nema vakta tjald og farangur mins 
goda Botolfs, atti eg eptir oseldar nokkrar islenzkar 
n^prentadar bsekur, her um 14, sem eg og adrir minir 
sk61abraedur attum. Geingu pajr mer ei ut fyrir pen- 
inga eptir tilaetlan, svo eg var kominn i radaleysi 
med paer. Einn blidan vedurdag bid eg vert minn 
um leyli ad mega ganga upp a eyjar og bj6da paer, 
hvad hann eptirlet og setti mer fyrir g6dar reglur ad sja 
nil betur vid en naest, og lata sig p6 af ollum kaup- 
skap vita, ef nokkur yrdi. Eg f6r af stad, gekk bae 
fra bae forgefins, kom loksins ad Kirkjubae. Par var 
prestur fyrir, sira Gudmundur Hognason, agaetur og 
laerdur prestur, en mikid hneigdur fyrir ad drekka 
brennivin. Hitti eg hann nii fyrir i sinu hiisi i pessu 
astandi. Eg bid hann ad kaupa pessar bakur af mer 
fyrir peninga. Hann neitar pvi, slaer upp a gaman 
og segir: »Ser pii ei ad eg a nogar baekur. Kanske 
pvi viljir vid hofum b6kakaup, eptir sem tala og 
verd rennur til, og pad vil eg gera fyrir pig«. Svo 



54 

sem eg la nu lit fyrir ad fa mer latinskar baekur, 
hvar sem eg kunni, svo jatadi eg med staerstu anaegju 
pessu tilbodi. Hann synir mer svo fyrst Nucleum, 
og segir: wPar er rixdals bok a moti salmabokinni«. 
Eg segi: »Nei, pessi glosnabok er ei nema fyrir slettan 
da], p6 eins se stor sem hin«. Hann spyr mig, hvar 
af eg viti pad. Eg svara honum, eg hafi heyrt skola- 
pilta a Holum, — pvi eg se peim nalaegt, — opt tala svo 
urn pessa bok; vilji eg vist liana fa og fleiri handa 
peim; peir kaupi paer af mer aptur etc. Er pad ei 
ad ordleingja, hann r6tar til min latinubokum sinum 
og segir: »Tak nu her ur eitthvad a m6ti bokum 
pinum«. Eg vel paer ur med hasti ad tdlu eins marg- 
ar. Og svo sem eg komst verdinu naest, stakk eg 
fyrst upp a verdi, en hann samsinti a eptir, edur og 
baelti nokkru vid, og skildum svo i vinsemd og glad- 
vaerd ad ollum pessum skiptum. Sagdi eg minum 
g6da lidsmanni af pessu, hversu til hafdi geingid, og 
bad hann laesa i skrinu sina baekurnar, ef ske maetti 
prcstur vildi kippa kaupum upp aptur. Hann vard 
rett sjalfheimskur, hvad eg vildi gcra med soddan 
latinupakk, og aetladi klerkur mundi hafa gabbad mig 
og spottad; vildi hafa hlaupid med baekurnar strax 
til baka, en eg bad hann pvi innilegar ad lata mer 
petta eina eptir, svo pad vard af, ad hann tdkst baek- 
urnar a hendur til geymslu og forvaringar. Um 
morguninn eptir, pa vinid var runnid af presti, kem- 
ur hann til tjaldsins, hittir mig par og heimtar aptur 
baekur sinar; segir pad hafi verid gaman sitt, en 
eingin alvara, ad hafa pau bytti. B6t6Ifur minn verd- 
u r lyrir svorum og segir: »Eg hefi tekid pennan 
dreing ad mer, og skaltu aldrei hafa neitt af peim, 
nema pu getir bcvisad, ad hann hafi svikid pig i 
nokkru«. Fer prestur vid petta svar svo buinn burtu 
aptur. Pa nokkur stund lidur fra og vid erum komnir 
a flakk, koma prestar badir ofan a bryggju til vor 
og med peim s^slumadur par, Bodvar Jonsson, og 
hofudmikill mannfjoldi ad heyra og sja, hvad verda 
mundi um mig. S^slumadur hr6par upp B6t61f og 
segir: »Fyrir mdr er andregid, ad i pinu tjaldi og 



55 

undir pinu forsvari se einn nordlenzkur strakur, sem 
narrad hafi baekur lit af preslinum sira Gudmundi i 
goer. Er eg her kominn ad lata hann skila peim apt- 
ur, edur leggja a hann niakleg gjold«. Botolfur verd- 
ur fyrir svorum og segir sem fyrr, hann fai paer ei, 
par rett kaup seu gerd; hann vilji heyra nokkrar be- 
visingar, ad eg hafi bsekurnar lit svikid; prestur hafi 
verid fullvita, og svo framvegis. Eg segi fram soguna 
I'etta, tek baekurnar fram og segi, hverninn verd var 
sett a hverja, hverju fromlyndi prests ei motmseldi 1 ) i 
neinu, en hann segir ser se po mein og skadi ad missa 
pser. Voru pad po einasta romverskir sagnameistar- 
ar og skald, en ei predikunarbsekur. Finst nii godur 
jdfnudur a bdkunum a badar sidur. Segir B6t61fur, sok 
s u skuli leingra komast, ef peir hsetli mi ei ad sleltu. 
ttrynjolfur Brynj61fsson var par nalaegur, sem var stjiip- 
sonur B6t61fs, hver ed vard og logsagnari par eptir i 
Vestmannaeyjum, hissadi karl upp ad standa med mer 
afdllum kroptum og gera peim hvad mesta vanvirdu. 
Var aldrei ksert a milli syslnmanns og hans, svo opt 
kom til handa milli peirra. Prestur segir medal anuars: 
»Eg setla dreingur pessi viti eitthvad i latinu, pvi 
hann hafdi svo gott vit a ad verdleggja ba3kurnar«. 
Syslumadur svarar: »Eg skal reyna pad«, heilsar 
upp a mig a latinu og spyr mig ad: »Hvad pydir 
{/rumen (pad er gras)? Hvad pydist ossa piscis (pad er 
fiskbein, pvi pau lagu par)?« Eg svara eingu, svo 
hann segir: »Hann veil ekki neitt«. Eg svara her 
til: »Fyrst eg veit ekki neitt, pa bid eg ydur ad frajda 
mig«. Hann jatar pvi. Eg spyr hann pa: »Hvad 
margsslags grasakyn er her? Hvad morg eru bein i 
einum fiski?« Her vid bra syslumanni svo ilia, ad 
hann sagdi: wHeyrid pid, hversu fjandans strakur 
pessi spottar mig? Hann er hyggnari en pid sctlid, 
og hefi eg ekkert med hann«. Verda nii hlatur og 
skoll alt um kring. En B6t61fur verdur pvi burgeis- 
legri vid pennan sigur, litheiglar peim og segist ei 
mundu hafa tekid mig i sitt forsvar, ef hann vissi ei, 

1) Svo. 



56 

af hverju bergi eg vseri brotinn. Fer klerkur og 
syslumadur med sneypu i burtu med mannsofnud 
sinn, en hinn annar presturinn, sem bet sira Bene- 
dikt J6nsson, verdur eptir a plassinu, er ad hlseja, 
stokkva vid fot og veifa staf sinum lit i vedrid, pvi 
ei veitti af, datt vaeri opt milli prestanna; heyrdi eg 
po, ad gott ord la folki til beggja. Hann kallar mig 
a eintal og spyr mig ad nafni og aett. Segi eg honum 
sem var. Og naer hann heyrir, eg se brodursonur sira 
Sigurdar i Holti, prdfasts hans og virtavinar, segir 
hann mig velkominn i sin litis til allra peirra god- 
gerda, er hann megni og eg med purfi, medan eg i 
eyjunum teppist, hvers eg vard allshugar feginn, pvi 
nti var eg btiinn ad teppast par i halfan manud, og 
stod retl a peim sama degi, ad eg var ordinn nestis- 
laus af feitseti, par ei kunni ad btiast vid slikri 
hindran. 

KAP. XV. 

Sira Benedikl spyr mig pa um ymsar sakir ad nord- 
an, segist hafa sed i anda, ad eg hafi laert latinu, er eg 
liafi svo hnittilcga sneypt og u Dei kid prest og sysl u maun, 
ad peirra ferd hafi ordid su hasdilegasta. Eg segi hon- 
um, eg hafi nii verid eitt ar i sk61a. Vildi eg sem minst 
lata a bera l8erd6mi minum, hvad sem ad kynni 
koma, ad eg yrdi ei kennendum minum og mer til 
minkunar i framandi plassi. Kom pa a land, par 
vid vorum, skipherra, mikid friskur madur. Peir 
heilsast; var prestur astid i godum virdingum og 
metum vid skipherra, pvi hann vissi mikid i mael- 
ingarkonst, og var par hja sa umgeingilegasti madur, 
fromlyndur, hjartagodur vid alia, sifelt gladur og 
lystugur, hvort sem blitt edur stritt var fyrir hendi, 
likamafriskur og lettur i spori; enti og svo par med 
sina aefi a attraBdisaldri 1 ). Hann segir vid skipherra: 
»Sja her einn litinn Nordurlandsdreing, sem kann ad 
tala latinu«. Hinn lifnar allur vid og segir: »Litli dreing- 
ur, snakka pii nii nokkud af latinu«. Eg var tregur 
fyrir, svo hann segir: »Eg skal gefa per nokkud, efpii 

1) d. 1781. 



57 

gerir pad«. Eg gekk upp vid petta og les nii fyrir 
honum heilmikla latinupulu ur Syntaxi minni, er 
honum gedjadist mikid vel, og pvi framar sem klerk- 
ur sagdi honum pad hefdi verid g6d bsen fyrir hon- 
um. Let hann okkur fara fram a skip med ser, 
trakteradi prest rikmannlega, en mer gaf hann braud 
°S svo mikid tobak, sem mer naegdi i smagreida 
nordur aptur; f6r svo med presti heim til hans ad 
Ofanleiti. Hann sagdi konu sinni, Puridi Magniis- 
dottur, alt af letta med mig; tok hiin a mdti mer i 
allra bezta mala; var nii glatt urn 1 ) Hjalla kvold 
petta. Son atti hann, sem het Vigfiis, er sidar vard 
prestur, og pjenar nii Einholtspingum'); hafdi hann 
P& verid eitt ar i skola. Hann setur okkur saman 
a d disputera um ein og onnur ord i latinu og peirra 
kynferdi. Vegnadi mer ollu betur, sem von var; vildi 
e g ei minni verda. Prestur fann pad og einninn, og 
sagdi: »Ei pykki eg petta, en pii ert i lserddmi 
leingra kominn en pii segir. Viljir pu nii gera mer 
nokkud til gamans og vilja, edur sc nokkur ^rlegur 
bl6ddropi i per og pu sert af peirri sett, er pu segir 
Pig> pa ger nii eina edur tvaer latinskar visur yfir 
pessi ord: »Her liggur hiifa og flaska a bordinu, og 
et presturinn ad veita mer brennivin«. Af soddan 
lilmaelum og storkunarordum, og med pvi eg var 
ordinn vel hress, get eg ei leingur dulizt og reyni til 
ad gera par yfir frihendis pessi vers: 

Hie jacet in mensa capitis tegmenque lagena; 
Vinaque dat pastor dulcia jamque mihi. 

Betur hefdi a farid, ef eg hefdi kunnad ad segja: 

Et jam dat pastor dulcia vina mihi. 

En svo var eg ordinn framfus, ad eg vildi heldur 
hleypa peim fljdtt af, og p6 raung hefdu verid, en lata 
Pad ekkert heita. Her vid vard hann gladari en fra 
me gi segja, og bad mig pa ad dyljast ei leingur fyrir 

1) Svo. 

V Prestur i Einholli 1775—1787. 



58 

ser. Sagdi eg honum pa hreinan sannleika um 611 min 
efni. Hann tok padan i fra stadfastri trygd vid mig, 
er hann frambelt svo lengi Uf tilentist, — og eg vid 
hann aetid. Pa eg kom par eptir i Vestmannaeyjar, 
t6k eg mer gisting hja honum, og potti mer aldrei 
langar stundir hja peim gddu h]6num ad vera, og 
po eg teptist par vikum saman a stundum. Hann 
kendi mer persiskan reikningsmata med 9 baunum 
a 9 strengjum; vildi og kenna mer stjornulist og 
landmaelingarkonst. Numdi') eg pvi midur alt of 
litid i pvi, sem er po i raun og veru einn haegur og 
lystilegur laerdomur med gddum tilsagnarmanni. A 
eg eptir hann pa b6k, er hann helzt idkadi par 
upp a. Medan eg var fyrir nordan par eptir, skrif- 
udustum vid a og hofdum skipti saman, og sidan, pa 
eg flutti mig alfarinn i Myrdalinn. Um ein okkar 
vidskipti, pa eg var ordinn djakni, verdur sidar um 
getio til gamans. Vid sira Guflmundur kyntuslum og 
a; betur og betur vid, og skrifustum opt a i la;r- 
domssokum, en minnustum hvorugir a pad forna. 
Petta daemi synir, ad opt er vandfarid med framandi 
og okenda menn. 

t adur sagdan tima teptist eg hja presti rum- 
an vikutima, komst svo med Botolfi minum med 
heilu og holdnu til lands, hvar fyrir var minn 
nordlenzki ferdakarl, sem par eptir mer beid. 
Gekk okkur ferdin nordur lukkusamlega. Pessi fra- 
saga barst einhvern veginn nordur til biskups herra 
Halddrs, hversu vel eg hefdi stadid mig i lserddms- 
sokum par sydra, og pdtti honum aera og sdmi ad 
pvi, ad hans skdladreingur hefdi ei borid laegra hluta, 
og skcinkti mer pa adur aminst Colloquia Erasmi. 
Vid Bdtdlfur skildum i g6dum vinskap og logdum 
hann pvi sterkari med okkur, ef framar kynnum ad 
hittast. F611 pad svo til, ad pa eg hafdi flutt mig i 
Myrdalinn ad nordan, flutti hann sig ad austan pang- 
ad ad S61heimum ytri, svo nu tdkst aptur n# vin- 
semd milli okkar. Pa eg reid til vigslu, t6k eg hann 
framar odrum med mer, sem velkunnandi ad vera 

J) Svo. 



59 

med meiri hattar monnum. Var hann baedi otull og 
hardur. Triidi eg honum og manna bezt par a S61- 
heimum, er eg var prestur ordinn, og brtikadi hann 
heimuglega ad taka eptir og sikta i smau og stdru 
•nin embsettisverk i pvi afatt kynni ad flnnast, mer 
sjalfum til forbetrunar i embsettinu og vidvorunar, 
hvad seni upp a kynni koma, pvi umsatur voru 
n °g> — hvad hann trulega gerdi. Hann var setid par 
fram kominn, er mer malti betur lika. Framar venju 
kom pad ad honum eitt sinn eptir jo], ad fara ut i 
Vestmannaeyjar og roa par um vertidar tima, eins og 
ad margir gerdu pann tid, med svo bradum hasti og 
tilbuningi, ad hvorki eg ne kona hans gatum aflatt 
hann einum degi leingur fra peirri ferd. Hann nadi 
strax skipi fra Hreidabolsslad, seni ajtladi ut i eyj- 
arnar. Pad forgekk fyrir vedri og brimi, svo hann 
°g allir par a voru, drukknudu, og rak eingan upp. En 
um sumarid eptir um Jonsmessuleytid dreymdi eina 
konu a Solheimum, ad hann ku-ini til sin, og segja: 
»Eg er hingad kominn, og skila til hans sira Jons, 
ad hann breidi ofan a mig«. Var farid a fjdru. Fanst 
par pa mannsbeinagrind, sem eg let lata ofan i n£U 
'eidi i kirkjugardinum, og alyktadi eg petta mundi 
hans bein vera. 

Umhugad er einum drottni 
allra sinna barna lik etc. 

Hans vcrk og vegir eru ogripanlegir. 



KAP. XVI. 

Pa eg var utskrifadur ur skola 1 ), f6r eg sem stu- 
dent heim til modur minnar, og predikadi fyrst a 
Allraheilagramessu og svo prisvar pann vetur. Spadi 
P^ prestur minn og enn fleiri fyrir mer, ad eg mundi 
godur predikari verda, og jafnvel meiri madur en 
hann, er eg p6 ei undirstod ne heyra vildi, p6 gudi 
hafl p6knast ad lata pad svo framkoma. Pad fyrsta 

1) P. e. 1750. \ 



60 

eg catichiseradi, vard fyrir mer af ungmennunum 
Gudriin ddtlir Skiila fovela. Var hiin svo skorp, ad 
ei sa fyrir hvor betur mundi hafa, pa eg spurdi lit 
ur, svo eg raatti pa strax leggja ad mer ad studera 
pa idju, ad ei yrdi til minkunar. T6k eg pa og fyrir 
mig ad kenna piltum tveimur til skola, hvad mer vel 
heppnadist. Var pad og rad modur minnar, fyrst 
gud hefdi komio mer til manns, pa skyldi eg sem 
fiesta, eg gaoti, lata hafa not af pvi. En hverir pessir 
og adrir hafa verid, ereg til sk61a kendi, vil eg sidar 
fra skyra. Predikunarmata t6k eg eptir presti min- 
um. Par til styrkti mig og einn laerdur madur, Mr. 
Pall Sveinsson, kalladur djakni, pvi hann hafdi pad 
adur verid a Munkapvera, og er pad nu a Gufunesi')- 
Hann hafdi verid pjenari herra Steins, og pa pjenari 
og skrifari syslumanns Skiila a Okrum (mi f6veta). 
Ledi hann mdr postillu Conrads Diaterici, er eg kost- 
gaefilega stiideradi, og for eg opt, til ad fraedast af 
honum, ad Okrum, sem var nalega naasti baer vid 
s6knina ad sunnanverdu. Vard par og fyrir pjonustu- 
stiilka, Sigriour 6lafsd6ttir ad nafni. Er ein aett med 
okkur. Hiin var mikid gudhraedd og sidsom. Vard 
ei uggvajnt, ad hvort liti her astarauga til annars, po 
aldrei kaemi til orda. Vard hiin par eptir pjdnustu- 
stulka a Reynistad, og pjonusta min medan par var, 
Milan a Frostastodum. En pa eg for austur, for hiin 
sudur, og er mi ektakvinna J6ns farfara i Reykja- 
vik. Gud veit hvad hverjum er fyrir beztu. Eitt 
sinn, er eg ad Okrum kom, var syslumadur, pa fo- 
veti ordinn, mikid beskeinktur af brennivini, ad syn- 
ast matti ei g6d raddeild i ollu. Hann lei kalla 
mig fyrir sig og segir: »Nii ertu, J6n, ordinn gods 
manns efni; aetladi eg aldrei svo mundi verda, og 
ekkert hjalpadi eg par til, en hafdu nii seru og pokk 
fyrir pad, hversu pii hefir vel forsvarad og farid med 
.Ion litla son minn i sk61a«. Pvi eg hafdi lekid hann 
undir milt forsvar sem nolarius eptir b6n bans, hvad 
hann og asrlega launad hafdi. Laetur hann mig sitja 
hja ser langt fram a nott, er ad drekka sjalfur og 
kenna mer ymsar lifsreglur; rotfestust sumar, en 

1) d. 1784. 



61 

sumar ekki, par eg peinkti pasr kynnu vera nokk- 
urn part af brennivinsrugli, en pad var po ei svo ad 
dllu leyti. Hann sagdi, eg skyldi aldrei areita adra 
afl fyrra bragdi, medan ei kostadi stort tjon, seru 
edur velferd, ei vera uppstokkur, hvad sem eg heyrdi 
um tnig talad, nema pa eg vseri opinberlega einhverju 
vondu borinn, pa skyldi eg verja mig, sem eg kynni, 
en vera p6 seint og stilt farandi ad pvi. Eg skyldi 
aldrei kaupa tobak ne brennivin til ad selja pad, 
eg skyldi taka stora ga;tni a slysforum f6ta minna. 
Hafdi eg pa tvisvar slasad mig a peim, og prisvar 
hefir mer pad sidan til fallid, svo eitt sinn, er hann 
sa mig haltan vid staf ganga sudur i Reykjavik, svar- 
adi hann: »Manstu ei til pess, er eg radlagdi p6r 
eitt sinn fordum?« Hverju eg jitadi, og m&tti p& sj& 
med forundran framsytd hans, minni og r&d, ad pau 
voru djupsaerari en eg hafdi peinkt. Ad endalykt 
radlagdi hann mer ad sigla, og saekja par med eptir 
betri lukku og forframan, og skyldi eg anvenda af 
pvi, eg Eetti, i svo mikla peninga sem eg gaeti. En 
faeri eg ei ad pessum sinum radum, mundi erfitt til 
ganga um lukku mina. Skyldi eg skrifa kunningjum 
minum til i Kaupenhafn og heyra rad peirra. Petta 
fell mer vel i ged, kvaddi hann sidan, kj6sandi mer 
hans fulltingi til pess, hverju hann og lofadi. Faiim 
dogum par eptir for hann alfarinn sudur til Vid- 
eyjar. Petta var 1750. Eg for til m6dur minnar 
og sagdi henni af radum hans, er henni og vel gedj- 
adist, pvi foveta rad hofdu henni astid vel heppnazt. 
Skrifadi eg pa strax til Kaupenhafnar, fyrsl minum 
patron herra J6ni Thorkelssyni, Skapta frsenda min- 
um, Illuga, David Scheving og J6ni Vidalin, — allir 
pessir minir skolabrajdur voru pa sigldir og vid ha- 
skolann, — og fekk andsvar fra ollum, ad eg vseri 
velkominn ut, peir skyldu adstoda mig eptir maetti; 
e g pyrfti yfir alt peninga og vorur, fyrsta gang upp a 
8 rdr., sem mer hefdi tekizt, pvi 1 rdr. virdi her var 
Pa par upp (6) 2 edur 3. Eg treysti mer til ad profi- 
tera Salliistium, mikid af Ovidii Mctamorphosi og 
Hypoliposin Vandalini, er eg kunni upp h minar tiu 



62 

fingur, en hitt annad, sem pjenadi til ad deponera med, 
sendu peir mer inn. Eg f6r og ad studera pyzku, pegar 
eg var i skola, og nu h61t eg pvi afram, par eg fekk 
yfrid godan tilsagnarmann og godan uppfraedara til 
pess par skamt fra, sem het Gottskalk Porvaldsson, 
einn sa agsetasti og fromlyndasti madur, er ei sleit 
trygd og danumensku, hvorki vid mig ne adra, svo 
leingi hann lifoi. Mitt i pcssu matti eg ei vera ad- 
kastlaus af heiminum. Foreldrar adurnefnds Erlends 
sessunauts mins og skblabrodurs, ef svo ma nefna, 
aetludu til, hann skyldi verda prestur og kapcllan 
hja presti vorum (pa hann vseri ordinn utskrifadur 
og til pess aldurs kominn, hvad po aldrei vard), for- 
lugu mig og mddur mina herfilega vid prestinn, ad 
eg vseri ad ssekja eptir hans seru, embaetti og kalli, 
— sem mer kom aldrei i hug ne hjarta, — svo ad 
hann leingi vetrar gat ei litid mig rettum augiim, 
med odru lleira, og enn fleiri, par til fr6mlyndi hans 
gat pad ei leingur borid, og sagdi modur minni fra 
pvi ollu saman. Sagdist hiin aldrei hafa ordid fyrir 
svo kyndugri lygi og uppdiktan, sem pa var a komin. 
En svo for sem von var, ad sannleikur allur komst 
i ljds, svo prestskepnan sem vid urdum fegnari en 
fra megi segja, ad lygin rann nidur aptur i sinn 
retta stad. Prestur het pa pvi og enti, ad hann 
skyldi aldrei sinn kapellan verda, p6 hann hefdi 
hann til pess upplrsett og mentad. En eg vard pvi 
fiisari padan i burtu ad fara, og sigla eptir adur- 
tedum radum og undirbuningi. En forsjon pess 
mikla guds hagadi pvi alt odruvisi, ad hvorki eg ne 
adrir, sem aitludu og vildu mig par til styrkja, urd- 
um sjalfradir, pvi vorid eptir, pa adur um getin bref 
komu ur Kaupenhafn, pa var par komin a su talman, 
ad par vard ekkert af, sem reiknast ma upptok mins 
medlaetis og m6tla3tis, er a mina daga helir drifid 
sidan, hvar med peim alvisa gudi poknadist ad syna, 
bsedi mer og odrum, alt pad gott, sem hann hafdi 
mer gefid og hvad i minu hjarta bj6, ser til dyrdar, 
en mer og odrum til timanlegs og eilifs gagns. Hefst 
su min raunafrasaga med peim tildraetti,sem eptirfylgir. 



63 



KAP. XVII. 

Pa helt Reyniness-stadarklaustur i Skagafirdi J6n 
Vigfusson. Hans systir Gudrun, kona Hans a Mddru- 
vollum, var pa a lifl. Magnus amtmadur var mddur- 
br6durson hans. Hofdu peir badir mentazt til manns 
hja magister biskupi Vidalin, og komust svo i Kaupen- 
hafnar hask61a, hvar eplir klausturhaldari Jon salugi 
komst i soldatastand her urn 7 ar. Var padan af 
Jens Spendrup, sem var sidari ektamadur Helgu mofl- 
ur hans, utleystur med st6rri peningasummu. Pajr 
sagnir, er af honum padan barust, vardar ei urn. 
En pad sa eg opt, er hann t6k korda ser i hond og 
misjafnt la a honum, matin alllr vara sig. Hans 
modir dr6 saman st6ra audlegd i fostu og lausu til 
hans med alt of mikilli ahyggju og naumleika (ad 
sogn); var po annars godkvendi. Kemur pad nu 
fram, ad pvilikur audur kemst ogjarnan med lukku 
i pridja lid, af hverju eg hefi matt marga msedu og 
sorgarskal supa um stundir. Hann var og utan 61s 
mikid fastheldinn madur og spakur i framgaungu. En 
ahur annar, framar en fra segja vil, pa hann brenni- 
vin drakk, sem komst i pad matalausa 6stand, ad 
honum veitti ei af um arid premur brennivinstunnum, 
e r hann pvi naer einsamall eyddi. Drakk hann med 
kdstum, ad nokkrum daegrum skipti; hafdi pa opt- 
sinnis varla nokkur frid dag ne ndtt a heimilinu, ad 
e g ei frekar ad kvedi. Urdu menn varir vid einhverra 
anda slaedingar, adur vondu kdstin komu, ad pau 
Urdu fyrir sogd, po ei vaeri annad vitanlegt. Alt 
petta sa eg sidar og reyndi. Hans ektakvinna var 
pa P6runn Hannesd6ttir (sem nii er ektakvinna min). 
Var henni aldrei ljuft ad eiga hann, sem nun hefir 
mer sagt, heldur var pad af kappi, fylgi og fortolum 
fddurbr6dur hennar, Hans a Modruvollum, sem atti 
Gudriin Vigfiisddttir systur 1 ) hans, jafnvel po ad slikt 
se virdandi i beztu meiningu fyrir peim, sem i raun 
°g veru voru hinir agselustu hofdingjar, — p6 hann 
e i sidur ad orlaeti. Sdtti P6runn min pad i alia sett 
§ lP a » ad fr ateknum einum, sem hofdingjanafn bar, 

1) Svo. 



64 

p. e. Gudmundi i Brokey, ad hun varoger gudhrsedd 
kona, hofdinglegi utlatum, hreinlynd, gestrisin, hjarta- 
god vid fatseka og naudlidandi, med enn fleirum mann- 
kostum. Gud veit h6r er ekkert um of skrifad, heldur 
honum til lofs, er pessar gafur veitti. Nii svo sem 
pau voru ei lyndislik, kviknadi her af sundurlyndi, 
er svo jokst, ad hann t6k fra henni niestoll umrad, 
skaratadi henni svo ur hendi, ad sem naumast var 
til alls tillatid; nadi hun stundum nokkru riflegu hja 
honum, er hann drukkinn var og gott var a honum, 
en pad leiddi stundum ei gott eptir sig, pvi af pvi 
hyski, er par var saman komid, voru nokkrir, sem 
baru honum paer fregnir, og svo til og fra; sa 
edur su, sem var annars vinur, var hins dvinur. P6 
tok cin (ilium Irani, sem Halla hot, er honum pjcnti 
til saengur, hvar um ei meira tala. Einginn vissi, 
hvad mikid su taus uppbar hja honum. Tok pad po yfir, 
pa hun, p. e. kona hans, var 61ett ordin ad bornum 
peim, er hun atti med honum, var hann henni hvad 
lakastur, bardi hana pa og lamdi, og gekk hvad naesta 
lifi hennar, naer honum var ei aplrad. Sa gud par 
beturtil, ad ei vard pad, sem a horfdist. Hver madur, 
sem henni var pa hlidhollur edur medmaeltur, atti 
ad hafa 61eyflleg mok vid hana, og svo framvegis, er 
hana saklausa setti opt i st6rt hjartans angur. Hann 
setti sig i einhysi fra henni med sinni pjdnustustulku, 
enda var henni allopt ei ohult hja honum ad vera. 
Vissi p6 gud, ad hann atti 611 pau born, er hun kendi 
honum i peirra hjdnabandi, hvad sem hann par um 
sagdi og hverja formseling, sem hann yfir pau lagdi, 
sem hryllilegt er a ad minnast, og svo, hversu su 
formaeling hefir fundid illan stad: 

Oskopum fylgir einhver pin, 
6, gud, vardveittu bornin min. 

Allir g6dir menn, sem her til vissu edur frettu, 
kendu sarlega i brjdst um hana, medal hverra og 
var biskupinn herra Haldor. Vildi nu svo til, ad 
djakni, sem a klaustrinu var og Helgi het, vigdist til 
prestakalls; gerir biskup henni heiraugleg bod, hun 



. 



65 

skuli af peim sttidentum, er par seu til, kjosa hvern 
htin vilji, er henni kunni ad vera hlidhollur, edur 
ganga par milli til gods, og benti henni til min, ad 
hann jafnvel fyndi mig par til hentugastan. Him 
hafdi mig og adur sed, er eg var i skola, pvi sira 
Sveinn og sira Petur, skolabrsedur minir, sem voru um 
hatidir par a klaustrinu, lokkudu mig um ein jol ad 
koma pangad ad sja stad og folk og sla par upp a 
langspil, er eg med list kunni, asamt syngja med ser, 
hvar af klausturhaldari hafdi stora lyst a stundum. 
Var mer par i bezta mata tekid. Ad skilnadi gaf 
hun mer 2 mork, en eg let aptur smida tvo spegla 
ur einum, er brotnad hafdi einhvern veginn, bvad 
hun a parti borgadi mer sidar. Fell eg peim hjon- 
um vel i ged, ad par kemur mi ad pvi, an fleiri orda, 
ad pau bidja biskup um mig, en hann an tafar kallar 
mig til djaknaembaettis pangad. Veit eg mi ei, hvad 
segja skal edur afrada. Ferd fellur sudur a land. 
Eg skrifa herra Skiila fbveta til og spyr hann, hvad eg 
skuli mi afrada. Hann svarar: »Fyrst pii ert pangad 
skikkadur og petta frambydst svo audveldlega, pa a 
pelta fyrir ser ad ganga, og skaltu laka pad af«, hvad 
eg hefdi po ei aftekid, hefdi eg vitad, hver vandi par 
var, sem adur a vikid heft. En pa var pad hulid 
fyrir minum sjonum. 

KAP. XVIII. 

Nii s^ndist mer visast pad i hendi var; for pvi 
heim ad Ilcilum. Yfirheyrdi biskup mig med examine 
theologico, tok mig svo i eid og meddeildi sidan eitt 
hinsiglad djaknabref i 9 postum, daterad 19. ..') 1751, 
oskandi sem hans venja var allra farsajlda mer i pvi 
embrelti. Svo for eg ad klaustrinu, og var par vel tekid 
vid mer, feingid til verelsis hagkvaemt litis, og fyrir 
pjonustusttilku ad passa upp a rum mitt og fatnad 
adurnefnd Sigridur 6lafsd6ttir, er pangad kom um 
• s ania mund. Tok eg fyrir mig ad gedjast peim hold- 



1) ManaaarnnfiiiO vanlar i hdr. 
'Eflsaga Jons Steingrimssonar. 



66 

ingshjonum og pjona peim med trii og dygd i ordi 
og verki, og gaf rnig nii i fuglveidi a skip klaustur- 
haldarans til Drangeyjar, mest po af forlystingu ad 
skoda pa adferd og eyjuna, hvar upp a voru til fugl- 
veidar og sigamensku kunningjar minir fra stolnum 
og einn skolabrodir minn, Porvaldur Sorinsson, sem 
djakni vard eptir mig a klaustrinu. Tok klaustur- 
haldari vid ollum hlut minum og sa mer sann fyrir 
hann, en hjafleka-l'ugl minn haf(d)i eg umkeypis mer 
til agoda. Sii hra3dsla, er eg hafdi feingid iordum i 
hrafnshreiorinu, var enn nii ei ur brj6sti mer, en (eg) 
hafdi heyrt, sa, sem faeri upp a Drangey, legdi sig 
par i'yrir, laesi med andakt Fadir vor, og sofnadi sid- 
an, yrdi laus vid alia bjarghraedslu padan i fra. For 
eg pvi upp a eyjuna i handvad peim, er par la a 
uppferdinni, 80 alnir a leingd, er foveti Skiili, pa 
hann var stolshaldari, hafdi par til bestilt. Feingu ei 
adrir upp ad fara en godkunningjar peirra, er par fyrir 
voru, og var mer par vel tekid. Sa eg og laerdi alia 
atferd peirra um festar, net og speld, po mer hafi 
pad sidan litid til nota ordid. Nii reyni eg hid ann- 
ad, legg mig til svefns i afviknu plassi. Pa eg er 
sofnadur, dreymir mig madur koma til min, og segja 1 ): 
»Ei parftu ad ottast; her er ei pitt plass«, og eitthvad 
meira mselti hann. Potti mer pa vera sunginn fyrir 
mer med allra lystilegasta og mjukasta lagi pessi 
salmur: 

6, vid syndum setnir 
med sarlegt glaspastrid etc. 

Nser eg vaknadi, undirslod eg ei, hvad petta atti ad 
merkja, en sa pad alt sidan, sem var min burlfor af 
minni fosturjordu, og pad hallaeri og daudans neyd, 
sem gud sendi par eptir yfir Nordurlandid, hvar fra 
hann p6 nadarsamlega leysti og frelsti mig og mina. 
Blessad se bans heilaga nafn! Vard mer po petta 
a3tid i fostum panka. 

Pa ad peirri vertid linti, gaf eg mig i lestaferd 

1) Svo. 



L 



67 

austur a land, ad kaupa flsk fyrir niodur mina og 
adra, kom ad Holti, fann fodurbrodur minn, sira Sig- 
urd profast. Par var pa fyrir annar profastur, sira 
Einar Halfdanarson, — einir peir beztu vinir, — og 
voru pa ad gera ser glatt af brennivinstari frammi i 
kirkju. Par sat og i bekknum sonur sira Einars, Sig- 
urdur, J>a djakni her a Kirkjubaejarklaustri, flugskarp- 
ur og laerdur madur; vard par eptir lokatur i Skal- 
bolti, og lit ur pvi rsenuskertur og afsinna. Eg heilsa 
pessum korlum. Segir pa profastur sira Sigurdur sira 
Einari 611 deili a mer. Hinn gledst par vid. PdUi 
mer hann p6 ofrynn, snar i vidmoti og hastur i ordi. 
Hann segir pa: »Her er alt vel a skipad. Her hittasl 
Iveir djaknar, ja, einn nordlenzkur student undan 
bendi skdlameistara Gunnars, eins mins bezta vinar«, 
— hvad eg og vissi af fornfraedaskrifum, sem milli 
peirra fdru, — og bastir pessu vid: »Latum pa nu 
reyna sig i lasrdomssokum okkur til gamans«. Po 
profasti sira Sigurdi vaeri ei um petta, af kvidboga 
fyrir mer, vard pa(d) po fyrir ser ganga. Mer var og 
annadhvort ad gera ad uppgefa mig, svo sem odug- 
anlegur, ellegar ad reyna til, hvad eg komst, og segi pvi : 
»Iata vil eg eptir, ad pessi djakni spyrji mig nokkud 
ur gramm.ati.ca minni og syntaxi, og eg megi spyrja 
hann aptur ur peim«. Pessu var jatad. Vissi eg vel, 
ad sii grammatica, sem eg hafdi lasrt og mikinn part 
1 ljodum er, var fljdtari og audveldari til alls en hin, 
se 'ii her fyrir sunnan er lserd, og ad paer figurur 
voru i peirri nordlenzku syntaxi, sem ei voru her. 
En eg kunni petta agsetlega vel og kann ad mestu 
leyli enn, pvi eg hefi aldrei latid pa bok fra mer og 
endurnyja hana a stundum mer til gamans. Verd eg 
pvi i pessu grammatisku stridi alt fl.jotari og fixari, 
°g loksins rekst hann i miitur, pa figururnar fyrir 
koma. Pr6fastur segir pa: »Farid fra pessu og i 
annad«, yfrid bystur. Eg svaradi: »Pad er fullreynt, 
pad eg lofadi; eg setladi mer her ekki nokkurt exa- 
men ad standa«, (p6 mer va3ri hugur ad reyna mig 
^id hann framar, hvad vel hefdi gert, ef tveir einir 
hefdum verid, — vildi eg nu ei gera sigur minn ad 



68 



osigri), og stokk J>vi i burtu. En profastur rett flyg- 
ur um golfld til og fra af reidi, ad sonur hans bar 
hcgri hlut, en hinn verdur agndofa. Vildi pa svo til, 
ad Pordur Hrynjolfsson Thorlacius, sem pa var 
klausturhaldari ad Pykkvabsejarklaustri, kemur i 
kirkjuna, hja hvcrjum hann atti obetolud visitaziu- 
laun. Uteys hann par sinni braedi yfir hann, og 
haettir ei tyrri en hann hefir pau ut hja honum, og 
var baedi gaman og ekki ad sja og heyra til peirra. 
Her vid sefadist svo hans braedi, sem kastadist a 
annan stad, ad hann let kalla mig fyrir sig aptur, og 
var mer pa hverju barni betri; spurdi mig pa a 
marga vegu ad nordan, serdeilis laerdomssokum, bad 
mig pa bera kvedju sina Gunnari skolameislara, og 
hann pakkadi honum, hverninn hann hefdi uppfraett 
mig; gaf mer svo ad skilnadi tvo mork, en profastur 
sira Sigurdur Brochmanns postillu, skrifadi og bisk- 
upi herra Malldori pakklastisbref fyrir mig og mun 
hafa getid um pennan samfund, pvi biskupinn fretti 
hann og gaf mer Si/sli'ma Kromayerii, segjandi, eg 
mundi ei mikid ilelja fyrir slettum studentum, ef eg 
studeradi pad vel; tok po Pora hustru hans af mer 
aptur eptir hans dag, par eg gat ei votta ad leitt, ad 
mer hefdi pad gelid. Svo var hun mer fjondsk i ollu. 
Til gamans set eg her til nokkud fleira um ferdalag 
mitt a Austurland um poer mundir. 



KAP. XIX. 

Arid par eptir 1 ), pa eg var a Reynistad, for eg 
enn austur a land til fiskikaupa. Vard eg enn kunn- 
ugur godum og misjofnum monnum, og po eg feingi 
nogan fisk keyplan undir Iiyjafjollum, var hann hja 
flestum peim svo husrakur, med odru fleira, ad ei gat 
stadid sina vikt, pa nordur kom, og vard (eg) pvi heldur 
ad fara lit i Vestmannaeyjar og eiga undir von med 
teppur. Pa komst eg i kunningsskap vid pasr godu 
konur Gudbjorgu Palsdollur a Keldum, — og hel/.t 

1) P. c. 1752. 






69 

sidan sa godi kunningsskapur railli min og barna 
hennar, audnadist mer svo eitt sinn a ferd i Breida- 
bolstadarsokn, ad skira dotturbarn hennar, sem heitir 
eptir henni, og laet eg nana nafns njota, — onnur 
var Gudny Porsteinsdottir i Skogum, hdfdingi ad 
allri raun og veru. Adur saladist bad bun mig fyrir 
born sin, ad lata pau ei sin gjalda, pvi eitthvad af 
peim mundi nserri mer vcrda, hvad og svo var, pa 
sonur bennar sira Porsteinn vard mer samtida i Myr- 
dalnum. Gaf og gud mer pa nog efni til pess ad 
bjarga honum, peim from a gudsmanni, pa honum a 
la. Sakna eg bans enn i dag ad morgu godu. Betri 
eru hot en gjafir. Einlsegan vin er skjaldfeingid ad 
la. Hin pridja hofdingskona, er eg komst i vidskipti 
vid og kunningsska]), var su slorgofuga kvinna 
niadame Jorunn Skuladottir a II(l)idarenda, hustru 
Sr. Brynjolfs Pordarsonar Thorlaeius. Eg var til 
bans sendur med bref og reikninga ad nordan, pvi 
klausturhaldari Sr. Jon Vigfiisson og hann hofdu 
jarda-afgjaldaskipti, Tjaldadi eg ad kvoldi a Rettar- 
hakkanum fyrir framan brcinn og ana. Um solar- 
uppkomu morguninn eptir var eg koniinn a flakk, se 
eg ad r^.kur heima, sa;ki best minn, tek med mer 
brefin og varningspoka minn og rid heim. Eldhiis 
var austast af stadnum. Padan se eg ad kemur til 
niin veslur fyrir kirkjuna a hladid oldrud kona, 
augnafogur, en ofrid ad odru, med ohreint skuplu- 
korn a hofdi, blapryktan smadropaklut a hofdi og 
trelil eins litan um hals, i sortadri, gamalli og skdrn- 
u gri hempu med dokkum kraga, sem brettist med 
Seifluni U pp nie d halsinum. Skofalnadur var ad pessu 
skapi. Hvort heilsar odru. Hun spyr, hvadan eg se 
og bverl mitt erindi se pangad. Eg segist eiga ad 
''era husbondanum href, og spyr, hvort hann se a 
fetur kominn. Hun neitar pvi, og segir pad verdi ei 
ivrri en um dagmal, »en fa pu mer brefin; eg skal 
KOma peim til bans fyrir pig«. Eg neita pvi, ogsegi: 
»Mer var upp a lagt ad fa honum pau i eigin hond, 
°g breyti eg ei ut af pvi ad forfallalausu, enda 
s J'nist mer pii vera svo skornug eldabuska, (sIob mi 



70 



upp a gaman), ad eg vil ei nc voga ad fa per pau i 
hendur, ad klikka pau, pvi eg heyri, hann se hrein- 
laetismadur«. Hun hlaer vid og segir: »Ekki lizt per 
hreinlega a mig; svona eru eldhiiskerlingarnar her, 
en triia matt pii mer fyrir brefunum, pvi triiad hefdi 
hann mer fyrir peim«. Eg segi pad megi vel vera, 
og spyr hana, hvad leingi hiin hafi hja peim godu 
hjonum verid. Hun svarar: »Hcr um 50 ar«. »Aud- 
sed er pad«, segi eg, »ad storaerlega husbaendur all 
pii, ad pit ert svo leingi biiin ad vera hja peim i 
soddan sysli, sem her kvad vera, enda er einhver 
nytileg taug i per, ad pii skulir pola her svo leingi«. 
Hun svarar: »Po eg eigi her erfitt annad veifid, a 
eg annad veifid mikid gott. Eg verd mi ad far a og 
glaeda eldinn aptur og vekja upp hyskid a bsenum; 
kem eg svo aptur til pin, en pii bidur min her a 
medan«. Eg segi, hiin skuli ganga i guds fridi. Pa 
stund lidur fra, kemur hiin lit aptur og med brenni- 
vinsglas innan undir hempu sinni, og segir: »Hyrga 
pig a pessu, medan hiisbaendurnir eru ad klaeda sig«, 
og segist hiin hafa feingid pennan dropa hja peim. 
Fer hiin pa ad spyrja mig a ymsa vegu, medal ann- 
ars, hvad(a) ord liggi a Hlidarendahjonum fyrir nord- 
an. Eg segi henni agaett; pau seu haldnir hofdingjar 
i heilmdrgu, og lei pad upp, sem vissi. Einasta komi 
pad ord fyrir, ad hiismodirin se mikid up]) a kaup- 
prang, vilji alt eiga, en litlu launa a stundum. Hiin 
hlaer vid, og segir raun se olygnust, hvort eg geti nii 
ei reynt a pad, og spyr mig, hverjar vorur eg hafi. 
Eg segi henni pad, og medal annars 20 hriitshyrn- 
ingsspaeni, hver a 4 fiska. Hiin segist halda hiin 
kaupi pa alia, pvi par se opt brotid og skemt pess 
hattar, og svo fer um annad. Finn eg, ad hiin er svo 
kunnug sokum, ad hiin veit verd a hverju einu, og 
er snidug og skorp i ollu vidtali. Fer eg pa ad renna 
grun i, hver hiin muni vera, og spyr hana ad heiti 
og fodurnafni og hvar hiin hafi verid, er hiin segir 
mer rctt og satt. Se eg pa, ad petta er og heftr verid 
hiismodirin sjalf. Eg upp a timann tek ofan, heilsa 
henni virdulega og bid hana forlats a ohopplegheit- 



I 



71 

urn minuni og mselgi, og segi, hiin hafl svo hcimild 
og stand sitt vilt med buningi sinum, ad mer hafi ei 
til hugar komid, ad hun sjalf hafi pad verid. Hun 
■svarar: »Pad erfi eg ekkert vid pig, heldur skalt(u) nii 
kaupslaga og astid h6dan i fra mer velkominn vera, 
og far aldrei her svo urn, ad pu komir ekki til min 
og latir mig vita, hvad pu hefir pa til solu«, hvad eg 
og enti. Og po hun hardkeypin vseri, let eg hana 
po rada, en vita pad; baetti hun pad po setid med 
einhverri gjof ad sidustunni, edur eptir pvi, sem eg 
beiddi hana, og belt pvi afram til daudadags med 
sama hreinlyndi og asrlegheitum. Nii er ad segja til 
frekara gamans og ad syna aldarmodinn, er pa var, 
hverninn framar for, pa eg fann husbondann sjalfan. 
f*a vid husmodirin hofdum ad fullu kaupslagad og dag- 
roal voru komin, for hiin fra mer inn i stad aptur. Nii 
er sent lit eptir mer, og (eg) leiddur inn i eitt kamcrs. 
Par sat hann fyrir a donskum langbrikast61, A hverj- 
um klutar og salvetti lagu til beggja banda. Hann 
var yfrid storskorinn madur i andliti og ad dllu old- 
ungslegur. Hann hafdi hvilt lokkaparryk a hofdi, 
se| n nadi a axlir og herdar nidur, i blaum kjol med 
st6rum kuluhnoppum af silfri og studdi sig fram a 
silfurbuinn reyrstaf vid yfirdekt bord. Matti eg nii 
oruka 611 snidugheit, er eg kunni, i ordi og vidmoti, 
Pvi hann var storum upp a pad, og afhenli honum 
brefin med storu bugti. Svo var eg til bords settur 
og fyrst tcvaln borid, sidan einn annar diikur a bord 
'atinn, og par a fat med fraukosti: braudi, osti, kjoti, 
siropi, smjori og eg man ei hvad. 1 tintalerkinum, 
er eg skyldi af snajda, var treplata latin a botninn, 
ad knifseggin skyldi ei snerta hid minsta edur rispa 
tinid. Par var og lika vid hondina hvitt salvet og 
tannstaungull, ef med hefdi purft. Var mer her mink- 
°i buin, ef ei hefdi adur til manna heyrt og sed. 
Ad pessu bunu var upp a brefin svarad, og gekkst 
nun mest fyrir pvi, — nokkud betur buin en adur. Ad 
skilnadi budu pau mer, hvad mig vanhagadi um, 
hvort pad vaeri nesti, reidingur, jam edur pcsskyns, 
en eg afpakkadi. P6 matti eg endilega piggja brenni- 



72 

vinsmdrk, braud og tobak ad pvi skapi. Svo var pa 
hofdingja snidur 1 ) og lund. 

Arid eptir 2 ) for eg enn austur a land til liski- 
kaupa. Pantadi eg hja sira Bcnedikt minum i Vest- 
mannaeyjum flsk upp a 8 hcsta, og tilsetti vissan 
dag eptir Jonsmessuna, er eg vildi par kominn vera. 
En pad eg meira purfti, pantadi eg undir Fjdllunum. 
Rak eg ad nordan i afanga ad svo kalladri Biskups- 
piifu, padan ad Sanda, — pvi par er godur alangi, — 
of'arlega i Hreppamannaafretl; maetast par vegir ur 
Skaga- og Eyjafirdi. Nser eg er par lagstur um morg- 
uninn, — pvi vegna hita verda lestamenn a fjollum 
ad vera a ferd um nsetur, pa vedrattu hagar svo. — 
koma par Eyfirdingar ad tjaldinu og spyrja, liver 
fyrir radi, hvadan vid scum og hvad langan afanga 
vid hofum haft. Peim er af dreing svarad til pess i 
cinfeldni. Var nii sidari afanginn ei full pingmanna- 
leid, en hinn, sem farid hofdum, var tvajr. Nii er 
pad lidum metnadur lestamanna, ad fara sera mesta 
alanga fram hja odrum, og var nii her su metnadar- 
girnd og heimska. Peir ridu fra tjaldinu aptur med 
hlatri og spotti, segjandi: »Miklir bannsellir og etc. 
ferdaslokar og skarnbassar eru pessir Skagfirdingar, 
ad peir foru nii ekki leingra«, med odru fleira. Eg 
heyri petta, safna mod, sofna um stund, vakna sidan 
og segi ad taka hesta, svipta tjaldi og fara af stad. 
Nser eg kem ofan i afrettinn, se eg, hvar Eyfirdingar 
hafa tekid truss sin ofan, en sofa hingad og pangad 
undir vidarrunnum vegna solbaksturs, sem var. Verda 
peir ei varir vid mig. Eg kem ad Hamarsholti, peim 
efsta baj og nassta a peirri leid, bid par ad skila til 
peirra, ad Skagfirdingar hafi sed leslaskili ur Eyja- 
firdi par i afretlunum, med enn fleiri nids- og niods- 
yrdum. Held eg svo strykinu ad Pjorsa a Hrosshyl. 
En pa eg er ad mestu yfir um kominn, reka peir par 
fram ad. Po aldrei hefdum fyrr sezt, heilsudustum 
vid sem godir vinir og sem ekkert hefdi a milli borid 




1) Svo. 

2) P. k. 1753. 



73 

og drukkum saman katir og lystugir. Sa hct Sveinn 
a Leyningi, sem fyrir peini var. Hann spurdi mig, 
hvar eg fisk hefdi tilfetladan. Eg sagdi honum: »Hja 
sira Benedikt a 8 hesta fyrir pening og vadmal«. 
Skildum vid i Hlidinni. Eg for inn eptir henni og 
austur undir Fjoll, en peir daginn eplir tit i eyjar, 
og i einu ordi nadu mefl kaensku og lagi minum 
pantsetta fiski hja sira Benedikt; sogdu og soru, eg 
hefdi undir Jokul farid til fiskikaupa, er peir utlogdu 
honum sidar Eyjafjallajokul. Eg koni lit einuni degi 
sidar en til var setlad. Vildi pa svo til, pa eg land- 
festist, ad sira Benedikt og peir voru par a bryggj- 
unni. Pa vid hofdum heilsazt, segir hann til peirra: 
»Hvilikir skelmirar hafid pio verid, ad Ijiiga ut pann- 
inn fiskinn, er eg setladi honum! Latid hann nu 
allan til aptur«. Peir gcra ad honum skoll og spyrja, 
hvar fyrir hann hafi verid svo triigjarn og laus- 
lyndur; hann hafi verid svo til vits og ara kominn, 
kaupin hafi verid friviljug og hljoti pau ad standa, 
"led Iangt urn fleiri slorkunarordum. En til min 
Se 8Ja peir, pad se litil pjenusta fyrir ordsendinguna 
fra Hamarsholti; haQ ser petta i skapi buid, pa peir 
hafi verid ad spyrja mig um fiskikaupin. Prestur 
v ard rett sjalfheimskur og hafdi varla raddeild a 
sjalfum ser. En eg let sem ekkert a mer festi. Mitt 
1 pessu talar einn peirra til min og segir: »Far pii mi 
wied klerki kaupanaut pinum og tak per hvild og 
svefn hja honum, pvi pu lieflr pess porf, en fadu 
okkur i hendur peninga pina og vorur, er pii jetladir 
honum. Vid skulum geyma pad a mcdan«. Eg tek 
pessu vel, en prestur spyr, hvort eg se med ollu 
r adi, ad triia framar soddan fontum. Eg segist po 
l>ar ad radast, vottfast se, hverju peir vid taki, — og 
fee peim peningana; fer svo med presli ad Ofanleiti 
°o sef par af med r6, par til daginn eptir, pvi svel'n 
haldi ei a min augu komid pa i 4 dsegur eda par um 
hil. Naer eg kem ofan a bryggju aptur til peirra og 
Ann pa, eru peir biinir ad kaupa fiskinn svo mikinn sem 
til stod, ad ei purfti annad en binda, og segja mi 
til min: »Taktu nu hvorn fiskinn pii vilt, og skulum 



L 



74 



vid binda hann fyrir pig«, og padi eg pennan heldur, 
pvi hann var eingu sidri. Gladdist pa brim a presti, 
og sagdi: »Nu se eg hreinlyndi og aerlegheit NorO- 
lenzkra; odru visi hefdi petta her sunnanlands lit- 
fallid«. Vard svo gaman og hlatur ad dllu saman; 
forum svo til lands allir samskipa, og tokum oss 
godar hvildir i Landeyjum, og for svo hver sina leid. 
Er pessi frasaga einasta sett til ad syna natturulag 
og ajrlegheit Nordlenzkra. 



KAP. XX. 

Hid sidasta ar, sem eg var a Reynistad og var 
buinn ad taka par vid nokkurri umsjon, (hvar um 
sidar kann sagt verda) 1 ), for eg enn austur i somu 
plass til fiskikaupa, og ad taka ut af Reynirshrverfi. Voru 
pa hardindi a dottin i Nordurlandi, ad eg hlaut nii 
ad kaupa basdi kyr og hesta. Hafdi eg nu til aburd- 
ar tuttugu hesta, en alls voru med 6 kiim og 2 naut- 
um gripirnir 40, en vid mennirnir 3 og einn dreing- 
ur. Tok eg mer einn tnann til adstodar alt yfir 
Pjorsa lir Reynirshverfl, er heitir 3 ) Einar Oddsson. 
Gekk su ferd af med guds hjalp slysalaust, pott a 
ymsu kendi, sem oflangt yrdi til frasagna. P6 hlyt 
eg a eitt ad minnast, er synir, hversu forsjon guds 
sa fram i veg fyrir mig og adra, sem er petta. Eg 
skildi eptir tjald mitt og hesta i Holtsoddum undir 
Eyjafjollum, og let par dreing minn eptir til voktun- 
ar pvi, sendi annan manninn, sem med mer var, 
austur i M^rdalinn, en annar for med mer ut i Vest- 
mannaeyjar. Medallandsmenn voru og a ferd i Vest- 
mannaeyjum og hofdu peir ad tjaldinu komid, og sed 
par medal annars briinskjottan best, ungan og vaen- 
legan, er eg atti. Einn velmegandi hreppstjdri pad- 
an var einn i lidi peirra; sa madar, — sem het 
Magnus Gudmundsson, fra Stadarholli i Medallandi, 
— hann kom ad tjaldi mlnu og sa greindan hest. 



1) 1>. o. 1754. 

2) heitcn, hdr. 



L 



75 

$Vo lor hann ut i eyjar, hvar vid i mannfjolda hitt- 
ustum, (og) falar hestinn af mer. Eg let vel yfir pvi 
og spyr, hverninn hestur sa se, er hann bjodi mer 
fyrir hann. Hann svarar mjdg rembilega: »Pu skalt 
la fyrir hann eitthvad bolvad truntuveski, sem heli«. 
Eg segi, hann fai ei hestinn fyrir pad, heldur ein- 
hvern annan jafnbodinn, po annan lit hafi. Her vid 
verdur hann enn modugur og segir: »Pu veizt ei, 
vid hvern mann pu att; eg er einn hreppstjori og 
velmegandi nefndarmadur ur Medallandk. Eg segi 
pad megi vel vera, en hvorki hrsedist eg hans ord 
ne personu, og muni eg halda dllu minu fyrir pessu. 
T6k hann pa til illyrda, sem eg i haefi gegndi, og 
medal annars sagdisl hann hafa scd einn afglapa, er 
vaktadi tjald mitt. Eg bad hann ad gaeta ad, hvad 
hann kostadi ad tala pessi ord til sins brodurs, og 
svo sj''ndist mer hann vera favis og vessell ad ollu, ad 
ei va;ri haefur ad fara a godra manna fundi med (leiru, 
og svo litla virding boari eg fyrir honum, ad eg vildi 
"u fa greindan best (heldur) einhverjum fatasklingn- 
um en honum; var(d) hann fyrir pvi meiri sneypu 
sem hann var leingur i peim llokk. Skildum vid svo 
i pcim stad matulegir vinir, en urdum godir vinir 
eptir pad er hingad kom. Po bjo sneypa pessi nidri 
' honum, pvi ad eitt sinn ietladi hann ad gera mig, 
og pa prest ordinn, serulausan fyrir adtekt a tre i 
Medallandi, er eg hafdi fullkomna heimild fyrir, og 
hann sjalfur hafdi hjalpad m6r til ad vinna. En svo 
f6r, ad hann a3tladi ad verda sjalfur 32rulaus fyrir 
framburd sinn og angefningu, ef eg hefdi ei vajgt til, 
og fyrir syslumannsins milligaungu platadi hann svo 
fyrir pa ferd, ad hann for ei til min adra eins aptur. 
fo var pad og er um hann ad segja, ad po hann se 
svo favis sem synt er, var i honum serlegheit og 
mannsart, hverrar hann helir baedi i pessu og fleiru 
Pdnotid jafnan hja odrum miinnum, sem vid hann 
hafa kynzt. Var eg mesti frumkvodull ad siglingu 
sonar hans Saimundar 1 ), basdi ad litvega honum vor- 



1) 1'aO er sa nnriikcudi preslur Sasinundur Holm (d. 1821). 



L 



76 



skuli sjalfur hcstinn 

nokkru borgad mer 

i fra sjauslum, pa se 



ur til siglingar og koma honum undir vernd og til- 
sogn herra Hannesar biskups, er pa var student utan 
lands, ad hverri lukku sem verdur. 

Vik eg par aptur til mals, er eg komst til lands 
aptur ur eyjunum og i Holtsodda; er par fyrir ein 
Medallandslest. Fra henni kemur til min einn mad- 
ur, sem het Einar Jonsson. Hann falar ad mer 
skjotta hestinn og liefir ei annad til edur i bodi, 
nema utlifadan jarpan best, og segist vera a naesta 
bae vid einn nefndarmann, sem heiti Magnus Gud- 
mundsson, — sem eg kannadist vid. Pessum manni 
fa: eg hestinn, bid hann ad segja fra pvi velnefndum 
Magnusi, og') eg hafi bannad honum ad fa honum 
hestinn, en segi Einari, hann 
eiga og vel njota. Cieti hann 
hann, ef nokkurn tima padan 
pad vel. Annars heiti pad ekkert framar, og svo 
skildum vid ad pessu. En pegar Kotlugja spjd 1755, 
misti pessi madur alt sitt, nema pennan hest, flutti 
a honum konuna og 2 born vestur i Fljotshlid, hvar 
hann fekk ser adsetur i koti naerri Teigi, og var par til 
daudadags. Eg kom og um paer somu mundirad nord- 
an til biiskapar a Helium i Reynirshverfi. Pessi mad- 
ur spyr petta, finnur mig nii og tilsegir mer hiis til 
eignar, er hann vard eptir ad skilja, og honum vard 
einginn peningur ur, en mer til stserstu parfar og 
hagnadar, i pvi husaleysi, sem ad kom. En ei kunni 
hvorugum til hugar ad koma, ad beggja vor port' 
mundi med pessu ballast, sem po fyrst orsakadist af 
hvefsyrdum Magnusar, og honum til verdugrar stork- 
unar. l5r greindum tjaldstad Holtsoddum lor eg a 
svo kallada Prestsiit lyrir nedan Teig i Fljotshlid; 
for eg upp ad Bytru til fra2nda mins, sira Magnusar 
Einarssonar, til ad fa mer par reiding, cr mig van- 
hagadi um. Hann var n^giptur og vel vid 61. Segir 
hann vid mig: »Per er krokur ad fara lil fyrir 
Kokkshek af fitinni upj) a halsinn; pegar pii i dag 
tekur lest pina upp, pa far her beina stefnu retl yfir 
tun mitt, og lattu lestina aldrei vid standa; skadar 
pad ekkert, pvi nii er vedur purl og reisir grasid sig 

1) Svo. 



77 

strax vid aptur«. Eg hfyddist a pessi rad og eptir- 
latsemi, — pad tok af heilmikinn krok, — og rak svo 
lestina rett upp eptir med gilsbarminum. En pa upp 
eptir tuninu faerdist og riser baenum, mikladisl mer 
ad reka yfir svo mikid og gott gras, sem par var 
fyrir, og last hestana fara ofan i gilid, er eg sa ad 
eingan veginn var svo skadvaent, pvi eg sa, ad fyrir 
vestan laekinn var myri med dyjum og storu pyfi, 
sem heyrdi til peim baa, er Grjota heitir, og er nsest 
fyrir vestan Bytru (Bulrildarstadir rettu nafni). 
Liggur padan fra greindri m^ri pyft tun vestur ad 
baenum. Par bjo pa sa bondi, er Pall het, kominn 
til alclurs, en po mikid illmenni. Hann ser til ferda 
tninna, og eg muni retla ad reka yfir myrarhvamm 
hans, bleypur ad heiman med kadal i hendi og alt 
hyski hans med hunda og hrossabresti a moti lest- 
inni. Nser eg se til ferda hans, segi eg mdnnum min- 
ura ad reka fljott lestina nordur fyrir tiingardinn, en 
eg aetli ad maeta karli. Kemst eg snart a hans fund 
og bid, hann vilji vera svo godur og hjalpa oss med 
lestina nordur fyrir gardinn, svo einginn verdi skadi 
ad, en eg skuli bitala honum strax i hdnd, sem hann 
vilji og billegt se atrodninginn. En hann blasvartur 
af reidi svarar her til illu einu, og med hyski sinu 
hleypur a moti lestinni i asetningi ad drifa hana 
austur i fenaugun og loakjargljiifrid, sem par er, hvad 
pvi olukkuhyski tokst, svo ad par ofan i steyptist af 
2 heslum, svo einn minn madur hindradist par vid. 
Nii pa eg sa, ei var til gods ad gera, icedst eg a 
bonda, bregd honum haelkrok, svo hann fellur a milli 
pufna nidur og atti bagt med ad retta sig vid, pvi eg 
pjappadi ad honum, og svo hljop eg reit af reit til 
kvenskrattanna, er par voru, og bylti hverri nidur 
e ptir adra, og i einu flugi til hans aplur og gall hon- 
um i sdmu mynt, sem fyrr, og pott ei hefdi all vid 
hann, var eg pann tima i'dtfimari, sera mi kom vel til 
lids. Komst eg par i mestu herkjur vid petta illpydi. 
A medan petta yfirstod, tvistradist lestin heim urn 
alt tun hans, og gerdi langtum sta2rri skada en purfti 
ad vera, ef hann hefdi latid ser oerlega fara. Stodst 



L 



78 



pa svo a, ad pa okkar aflog voru farin ad pverra, 
var lestin komin nordur fyrir gardinn. Komu pa 
fylgjarar minir til baka og vildu gera pvi enn betri 
radningu, er eg aplradi peim, svo seni betur for. Sa 
austanmadur Einar, sem med oss var, vard svo fra 
ser numinn af hrsedslu, ad honum vard varla ad vegi 
ad reka heslana afram, auk heldur annad, og sagdi 
ad endalykt: »Ottalegt er ad vera med Nordlingum; 
peir eru hraedilegir vikingar; aldrei hefi (eg) upp a 
pvilikt sed«. H16gum vid stutt ad pessu. Medan 
pessi sameign yfir st6d, var prestur austur a gils- 
barminum, og sa, hversu leikar foru, var ad hlj6da 
eitthvad og banda hendinni, ad hverju [ekkert gaum 
var gefid 1 ); matti og ei heldur af vorri halfu. B6ndi 
lezt aetla ad klaga mig, en eg lofadi honum pa pvi 
sama, og skyldi pa betur sjast, hver praell hann vseri. 
Pessi karl var po einn medhjalpari og formadur fod- 
urbrodur mins, sira Sigurdar i Holti, en par fekk 
hann atta arum sidar soddan sneypu fyrir pennan 
vidurgerning, ad hann for par ur stserstu metum. 
Seinna koma sumir dagar, og koma po, og hvad einn 
nidur sair, sker hann tvillaust upp. En nu skal ba2ta 
i n 1 11 11 ii ■ med ddrum betri. Sa het Helgi Erlendsson 
og var a Vindasi vid Nautavad a Pjorsa. Hann fekk 
eg opt ad fylgja raer yfir vadid, pa austan kom med 
lest mina. Gedjadist honum svo vel min hattsemi i 
pvi, ad hann bad, gud vildi gera mig ad aefilegum 2 ) 
lestamanni. Opt fundust'-') vid eptir pad, eg var her 
ordinn innlendur og prestvigdur. Spurdi eg hann 
eitl sinn ad, hvort hann myndi nu, hvers hann hafdi 
eitt sinn oskad, en hann svaradi: »Ja, eg man, en 
sa vissi betur en eg, er eg bad til, til livers pii varst 
haefur«. Eitt sinn var eg a Iragerdi a Eyrarbakka ad 
taka bl6d. Var mer gefin brennivinsmork, er eg 
hafdi ei lyst ad drekka, for pvi id, ef eg kynni nokk- 
urn ad sja, er eg gseti pjenad med lienni. Pad var ad 
morni dags, og var kalt vedur. Vildi pa svo til, ad 



1) |Svo. 

2) Svo. 



79 

Helgi reid urn gotuna, sem par er allskamt fra baen- 
um, og var ad berja ser af kulda. Pa vid hofdum 
heilsazt, gef eg honum pad, i floskunni var, er harm 
saup af, og for svo sinn veg gladur lit ad biidum. Pa 
eg kom um daginn inn i krambudina, var hann par og 
fjoldi folks fyrir, helt a brennivinspott ogsegir: »Vertu 
velkominn, sira Jon, gamli kunningi; pu lifgadir mig 
i morgun, taktu per nu hressingu aptur hja mer«. Eg 
sagdist hennar ei med purfa. En hann svaradi: »Bruka 
einurd pina og serlegheit, hvar pu ert, og forsma 
ei gamlan vin; ottastu ekkert litklaeddu karlana, sem 
her eru; peir eru ekkert aerlegri edur meiri en vaer«. 
Ad pessu vard gaman mikid. Eg syndist vid ad gera 
ad viJja karlsins, ad stilla sinni hans. Annars hafdi 
eg einsett mer, sem eg og ent hefi, ad drekka aldrei 
brennivin i kaupstad edur nokkrum mannamotum, 
ad a baeri. I annad sinn misti eg par hest, (var hann 
pa buandi a Haeringsstodum, hvadan hann aptur f6r 
ad Vindasi 1 ) og do par). Eg segi honum mark og lit 
a hestinum; tok hann hest sinn og haetti ei fyrr en 
hann fann hann upp a Skalholtshamri undir bogg- 
um. Hafdi hann pa leitad samfelt i 3 daga og naetur 
°g ei lagt sig til hvildar; vildi po slett ekkert af mer 
fyrir pad 6mak piggja, nema ef eg vildi gefa ser einn 
Welpofa. Mart 2 ) fleira, sem milli okkar f6r, tala eg 
n " ei um. Petta sy^nir, hversu hreinir og serlegir 
menn lysa ser og reynast, pa a liggur. 



KAP. XXI. 

Nii vikur sogu til Nordurlands aptur, og tek par 
til, sem eg var ordinn djakni a Reynistad. Pjenadi 
e g par djaknaembaetti i prjii ar: 1751, 1752 og 1753. 
Kunni einn student aldrei ad fa betra taekifseri ad 
•Oka sig i lserdomum en i pvi embaetti, ef hann var 
hneigdur til pess, asamt ad gracda ^msa hluti, ef hann 
v ar vinnusamur med. Lagdi eg her a astundan eptir 

') Vinale, hdr. 
2) Morgu, hdr. 



: 



80 

gafum minum. Pjonadi eg um slatt hja klausturhaldara 
a surarum og fekk par i'yrir riflegt kaup upp a 8 rd. 
og meira, i hverju eg vildi. Tok eg mer fyrir lagsmann 
til slattar einn friskan kaupamann, er par var, og het 
Eirikur Arnason, undan Eyjafjollum. Af 8 slattu- 
monnum, er par voru, voru tveir og tveir settir sam- 
an, og utmaelt daglega, hvad sla skyldu. Og pa eg og 
lagsmadur minn vildum lettan a leggja, vorum vid 
biinir med mselir vorn um midmunda og nonbil, og 
hvildum oss pad, sem eptir var, par til aptur kastadi, 
hvar af vor hiisb6ndi skipti ser ei, nema pa hey 
purfti ad hirda. Par var su venja, pa ei voru hey- 
hirdingar, var hoett slaetti og utivinnu aflidandi mid- 
aptani a hverju laugardagskvoldi, og haldinn songur 
i kirkjunni af ollu heimilisf61ki, sem ei var vid bii- 
verk, og eins a sunnudagskvoldum fra Mariumessu a 
langafostu til Michaelismessu, sem nii er aflagt, og 
pvi fer svo sem fer, ad gudsdyrkan hnignar hja 
flestum. 

I sliku velstandi gleymdi eg radum Skiila foveta; 
keypti nii fyrsta arid mikid tobak og brennivin, seldi 
pad lit aptur med tidkanlegu okri, en allur sa grodi 
gekk vonum bradara og med ollum hastti ur hendi 
mer, og het (eg) fyrir mer ad gera slikt ei oplar, 
eins og ent hefi. Baakur minar og adsetur hafdi eg 
i kirkjulopti; svaf og par tidum fram a voku, og 
potti par ekkert ad, nema eitt sinn redist a mig sa 
vondi andi med peim hastti, sem eptir fylgir. Venja 
hafdi verid, ad djaknar fyrir mig hofdu olfrad klaust- 
urhaldara n^jarsvers, og hann peim svo slettan dal 
aptur. En eg fekk ei pann mod ad vita fyrri en um 
kvoldid adur. Vildi eg ei verda eptirbatur med pad, 
pvi sidur sem eg treysti mer til pess og abatavon 
var i hendi, og tok med mer einn vinnumann eptir 
voku, ad vera par hja mer um nottina, medan aflyki 
pvi verki. En hann sigradi svo svefn, ad eg sagdi 
honum ad fara fram i stad, hvad hann gerdi. Ad 
honum burtviknum, heyrdi eg mikid braml i kirkj- 
unni. Kirkjan var opin, pvi logn var uti. Jokst 
pessi ofognudur svo, ad hurdinni var slegid i las. 






81 

•/Etladi eg petta glettingar vinnumannsins, par til mo- 

raudur og sidan Jjosblar bugur faerdist urn ljdsid og 

slokti pad. En hvad eptir pad a gekk, lset eg otalad. 

Eg sat sem agndofa um stund af pessum b^'snum; 

saup svo a brennivinsglasi, er par var hja mer, tok 

kertid, for ofan med haegd, lauk upp kirkjunni, sidan 

inn i stad, kveikti par aptur og gekk upp i kirkju, og 

lauk par af verki minu, og vard ekkert ad meini. 

Svo litid megnar Satan, pa hann er forsmadur, og 

honum treyst, sem bann og alt heflr i sinni hendi. 

Tveir prestar penudu par, einn eptir annan, i minni 

tid. Hafdi eg af badum gott, p6 med misjofnum 

haetti. Sa fyrri het sira Eyj61fur Bjarnason'), einn 

med peim beztu saungmonnum og prddikurum, bruk- 

adi t6bak upp i sig, en pa hann brasl pad um em- 

baottisgerd, gat hann ei pronuncierad edur tonad fyrir 

ulundargeispum, og par eptir for predikunin. Eg 

kvaldist her af optlega, og sor gudi eid med sjalfum 

mer, ad ef me> audnadist nokkurn tima ad verda 

prestur, pa skyldi eg aldrei briika tobak um embaelt- 

isgerd, pvi ske maetti, eg yrdi svo fataekur sem prcst- 

ur pessi, og saei eg pa min afdrif, svo po mer 

veitti ordugt ad vera tdbaks an i tvo edur prja helgi- 

daga mins prestskapar fyrst, pa yfirvanst su holds- 

girnd med pvi ilia polandi stridi greinda daga, ad eg 

hcfi aldrei sidan brukad pad og einga laungun i pad 

leingifl medan eg hefl stadid ad peim embaettisverk- 

um. Svo er vaninn su onnur nattura. Um hinn 

preslinn talast sidar. Svo sem mer lek pad i lyndi, 

se m] adur er sagt, svo laerdi eg her ad pekkja, hvad 

fridurinn er dyr, sem alls einginn veil, nema sa, sem 

hitt par a moti reynir, pvi pa drykkjukdstin voru a 

klausturhaldara, matti einginn vera dhultur um sig 

°g varla neyta matar sins. Pd var hann lakastur vid 

konu sina, pvi hann tdk fyrir kverkar hennar, bardi 

hana og lamdi, og ei annad synilegra en hann saeti 

u «i lif hennar, serdeilis pa hun var ei einsoraul. Og 

bver karlmadur, sem bar pa blak af hcnni, atti ad hafa 

1) Do sem prestur i Grimsey Attrseflur 1778. 
dBflsaga Jons Stclngrlmssonar. (i 



82 

med henni oskikkanlegt framferdi, og matti eg einn 
sem fleiri fa pad amreli bans, sem eg bar pvi lettarn 
sem eg vissi mig fyrir gudi og hreinni samvizku vera 
par af oflekkadan. En pa(r) a milli var hann godur 
og spakferdugur. Af pessum oskopum kom pad, ad 
bsedi eg og adrir oskudum, ad hann vaeri daudur; 
margir betri hefdu verid deyddir fyrir minni sakir, 
og svo framvegis. En pessi opolinmsedis og galeysis 
ord gerdu mer sidar nogu punga panka. Po hann 
panninn gaefi mer pser verstu sakargiptir og gru(n)- 
semdir um oleyfilega umgeingni med konu sinni, pit 
triidi hann p6 eingum betur fyrir henni en mer, — hvad 
hann og matti, — pa hann for i kaupstad edur adrar 
ferdir, og sjalfur brukadi hann mig til margra ut- 
rettinga annara, pvi hann fann ei rettgaflur nokkur 
svik hja mer. Siflasta sumario, pa hann Jifdi, for eg 
meo honum i kaupstad. Pa var par kaupmaour 
Tomas Windekilde, er sidar vard einn raoherra. Pa 
liann vildi ei taka prjonles lians, rykti hann korfla, 
6d afl kaupmanni og setladi ad reka hann i gegn. Eg 
hljop pa a milli og nadi af honum kordanum, en 
kaupmadur fell i omegin nidur af hra3dslu; og sidan 
kom eg a soddan fridstillingu milli beggja, ad her 
vard ekki meira af talad. Af pessum bans obscfilega 
drykkjuskap, hljop svartur bjiigur i hold hans med 
spilelsku-klada, sem hans sidasta sumar hljop inn 
ad honum med streing yfir brjostid, svo hann framar 
venju vard dogum saman ad halda vid rum. Svo 
bar til um liaust pess sama sumars, ad systir hans, 
madame Gudriin Vigfusdottir, besotti hann, og var 
par viku, til alls gods milli hjonanna. Melt hann ser 
fra drykkjuskap svo leingi. Pa hun burtreisti, let 
hann mig fylgja henni austur yfir Votnin, alt (ad) 
biskupsstolnum Holum, pvi sira Jon Magnusson par 
atti Porunni dottur hennar. Pa hiin var hurt farin, 
tdk hann akaft ad drekka, par svo leingi hafdi fra 
haldid ser. Og pa eg heimkom ad kvcildi dags, voru 
hja honum i hiisi, er hann hafdi sitl mesl adsetur i, 
nokkrir landsetar hans, cr honum hofdu faert leigur 
um daginn, og smidur hans, er Hjorn het, a;ltadur ur 



83 

Eyjafirdi, agjarn og ilia lyntur. Honum hafdi pang- 
ad verid skotid undan bodulshondum, vegna pjofn- 
adar og margra annara oknytta, af naungum klaust- 
urhaldara, pvi hann hafdi alt goda foreldra. En vegna 
pcirra manna, er 1 hlut attu, skipti syslumadur Skiili 
ser eigi af ad drifa hann til baka undirpad, hann hafdi 
verdskuldad. Naer eg heyri kit og hareysti i pessu hrisi, 
gel' eg mig ekkert a pann fund i pad sinn; fer pvi i rum 
mitt og legg mig til svefns. Alt folk var og til hvilu 
komid, nema greindur Bjorn og aminzt Halla, sem hon- 
um fylgdi til saengur. Egsofna skjott, og vakna vid, pa 
a nott lidur, er sem til min se hatt kallad: »Vaknadu, 
Jon, og vara pig, pvi hann Gudbrandur a Brimnesi er 
kafnadur i Fululjorn«. Pessi madur var til, frsendi 
Minn og eitt drykkjusvin, item baerinn og tjornin. 
Vard mer svo bilt vid petta, ad eg sofnadi ei framar. 
En pa dagur var kominn, kemur Halla inn til min 
med pessi tidindi, ad klausturhaldari liggi daudur i 
saeng sinni, — og bra ollum vid 1 ). F6r eg pa ad 
Holum aptur og sotti systur bans, sem, po med fleir- 
"ni naungum, stod fyrir utfararkostnadi bans. Er 
her alt satt og nog sagt urn sinn urn petta efni. 



KAP. XXII. 

Ad pessu afstddnu og uppskript sterbus hans, 
bidja hlutadeigendur mig, po eg djakni vseri, ad taka 
ad mer alt biiid til vorsins, edur par til skipti i pvi 
fram fseri, pvi hiismodirin var pa pungud ad barni og 
Biatti litlurn umsvifum mseta, hvad eg gerdi sem eg 
kunni, enda fekk eg pad serlega borgad sem skipta- 
aklinn s^nir. Nu vildu bsendur og adrir ut i fra 
halda sama vana ad fsera pangad brennivin, fa 
%rir 5 potta 3 fjordunga smjors, og drekka sig full a 
af pvi ofan i kaupid, adur vidskildu. En eg betaladi 
peim sem vert var edur let pa fara hurt med sama. 
fa adrir heyrdu petta, haettu peir med sinar fornir, 
s em betur f6r, bvar fyrir eg komst i storan opokka 

1) J6n klausturhnldari andaOisr 28. Sepl. 1752, enda stendur 
P<><5 fatal her u spassiu. 

C* 



84 

hja peim, og sogdu, kottur vaari kominn i Bjarnar- 
stadi 1 ). ldgdu mer alt til lyta og skammar, sem djof- 
ullinn gat sem frekast uppdiktad i peim; sumir lystu 
eptir skuldum, er eg vissi, peir lugu upp a klausturhald- 
ara, af pvi eg var svo kunnugur hans sokum. 111- 
girnin og dfundin gat ei poind, ad eg svo umkomu- 
litill, sem eg pa var, skyldi komast til pvilikra 
umrada; f6ru pvi ad flimtra i pukri, ad eg setti barnid, 
sem hitsmodirin gcingi med, sem gud veit, ad var og 
er argasta tygi, — sem hiin (Karitas) s^nir og sjalf, 
ad nun a i eingu asttarmot vid mig edur min eigin 
born, — ad eg hefdi sed fyrir lifi klausturhaldara. 
Petta bolvad kvis hagn^tti praellinn Bjorn ser, og let 
til min med falskheitum berast, ad fyrir mig og hus- 
modirina mundi hann vita um afdrif klausturhaldara. 
En eg 16t honum aptur berast, og sagdi honum med 
berum ordum sidar, hann skyldi sjalfur gaata ad lifi 
sinu, pvi annars feingi hann ei til launa, nema missa 
pad, ef hann hsetti ei sinni uppdiktan, pvi hann vissi, 
vid hefdum aldrei bedid hann pess, og let hann pa 
af. Po grofu um sig alt of mjog i hjarta minu adur 
arainst umma3li min og annara, ad sked hefdi getad, 
hann hefdi um kvoldid eitthvad hardhnjakad honum, 
sem hann hefdi til dauda leitf, hvar um eg vildi p6 ekk- 
crt spyrja hann. Pelta vonzkubullt'-') gekk mer svo 
naerri, ad eg for til sj''slumanns herra Bjorns Markiis- 
sonar, sem par eptir vard og er nii logmadur, og sagdi 
honum fra pessu kvisi, er vceri i muddi 3 ) par og par, og 
bad hann um adstod ad koma pvi svo a lopt, ad peir 
seku feingi makleg malagjold. En hann sagdi, eg 
skyldi forsma soddan pva;tting, pvi pad vaeri ei, nema 
ad maada mig pess meira, nema ef einhver fyndist 
sa, sem mig vildi pvi opinberlega bera, og mundi pad 
einginn vera; hdti pad pa ei annad en berikta sjalfan 
sig. Sa eg petta voru beztu heilrasdi og sannindi, og 



1) Svo lulr. Sbr. visu llallgrims I'cturssonai': 

Kalln ma :\0 komi |).n 
kottur i Bjarna staOi. 

2) Svo, lulr.; liklcga misskript fyrir: vonzkubull. 

3) Svo. 



85 

let pa svo maeda sig forgefins. Kom og einninn ad 
pvi, sem logmadur til gat, ad hvar eg for ad leitast 
eptir nokkru pvi, er eg gseti kl(e)ml sladrara pa med, 
vard ekkert fyrir, sem von vard a. Gud er santi- 
leikurinn. 

Sa sidari klausturpresturinn hot sira Halldor Jons- 
son 1 ), frsendi minn, og skolabrodir tvd ar. Hann atti 
eplir pann laerda mann sira Eyjolf .Tonsson a V611um B ) 
niiklar agaetar buekur, hvar af eg hafdi mikid loErdoms- 
gagn og visindi. En sii hans godvild og kserleiki vardi 
ekki leingi, pvi hann vard minn skaedur motpartur 
og sa vidsjalasti um nokkurn tima. En adur hann 
hurtkalladist, vorum vid or(d)nir aptur vinir sem 
lyrri. Orsok til pess agreinings og sundurlyndis voru 
skammarlegar nafnagiptir, sem helzt komu upp i 
Hej'nistadarsbkninni og fserdust svo tit yfir tvo ping- 
log, ad skikkanlegir menn voru uppnefndir med ljot- 
um og blygdunarlausum auknofnum, hvar eg, hus- 
in6dir min og hver skikkanlegur madur a klaustrinu 
voru hvad smanarlegast uppnefnd. Pa. eg taladi um 
petta vid prest, ad soddan vaeri ei lidandi, eyddi hann 
pvi sem hann kunni, ei an orsakar, er sidar vard 
1'aun a. E6r eg eingu sidur a s^slumanns fund og 3 
adrir, sem slikt fjandans spil potti osaemandi. Hann 
gaf oss lit stefnudaga. Vid fjorir angefarar sakarinn- 
ar tdkum aptur einn godan lagamann, sem hit Por- 
kell Pordarson, sem komst sudur a Seltjarnarnes 
sidar, vard par logrettumadur og deydi par 3 ). Mann 
sotti petta mal. Voru 3 pingholdin, og soru her um 
"0 mann.s, og la vid sjalft, ad skikkanlegir menn 
leingi hneysu af, sem ei mundu ad hera rett af ser 
illmaeli pau, er peir hofdu heyrl og eptir haft. Rakst 
po par ad, ad heimilishyski prests og kotungar par 
Urdu upphafsfinnarar pess athaefis, hvad pa preslur 
lornam, iekk hann til lids med peim og varnar einn 
pann ferdugasta lagamann og kuklara, brodur sinn, 

i) Siaur kirkjuprestur i'i lU'iium ogprifnstur i Hegrtmessptngl, 
"liiinii 1789, 

2) (1. 1745. 

3) student, d. 177S i Ilolnkoli via Reykjavik. 



L 



V 



86 

er Hallgrimur het, sem vardi petta bannada lid med 
ollum upppeinkjanlegum hsetti, sem gud let honuni 
po ekki heppnast, fyrir grundada og rettvisasta fram- 
gang sj'slumanns og vors fullmegtugs, svo par koni 
ad loksins, ad 12 urdu sannir ad sdkinni, 10 af peim 
fleingdir a einum degi, en 2 keyptu af ser hiidlatid, 
og feingu s6_o makleg malagjold. Sefadist her vid 
niargir peir pvaettingar, sem adur gcingu par, ad liver 
tok betur vara a ordraedum sinum, baedi um mig og 
adra. En sii tid kendi mer mikid rettargangssakir 
on adferd. 



KAP. XXIII. 

Um petta bil var min goda hiismodir ordin ekkja, 
sem adur er sagt; fekk hun soddan langsemi og 
svefnleysi, ad hiin matti ei einsomul vera, og vildi 
pad ei af fara eptir pad hun 61 barnid, er hun gekk 
med, eptir j61in. En pessi hennar neyd og baratta 
vard ad tildraetti okkar hjonabands. Eg og pjonusta 
min Sigridur 6lafsd6ttir urdum belzt fyrir pvi ad 
vaka bja henni med Ijosi um nsetur. Gekk svo petta 
nokkra tid fram, par til greind Sigridur finnur upp 
a eitl rad, sem s^na skal eina pa rorustu dygd og 
mannkosti, er hiin hafdi ad bera, Vid hofdum panka 
hvort a odru til eklaskapar, pa gud gsefl efni og gott 
taekifaeri til pess, og vorum po aldeilis dflekkud hvort 
af odru. Hiin segir eitt sinn vid mig: »Legdu pig i 
fotunum fyrir framan liana i riimiuu,og vitum.hverninn 
fer«, sem eg og gerdi. Eekk hiin h6r af lljota vserd. 
Hiin segir framar: »Nii sjaum vid, hvad henni ma verda 
til liknar: Hiin hefur huga a p6r«. En eg segi henni, 
pad se jafnna3rt, hiin viti minn annan panka; hvorki 
muni eg fa hana, og par med reisi eg mer hurdaras 
um 6x1, og mart pesshattar. En hiin svarar: »Hiin er 
p6 su ein hreinlyndasta og bezta kona, en ordin sara 
angrud og msedd, af pvi hiin hefur lidid, og parf s6r- 
deilis godan og lempinn maun, sem fari her eptir vel 
ined hana, og veit eg par til eingann betur fallinn en 
pig, og verdur pii nii ad hafa gud og pilt gott ged fyrir 



87 

augum, og hjalpa upp a hana, og muntu sanna pad, 
ad gud mun hjalpa per fram ur dllu, og bun inim 
verda per god, p6 bun se per rikari; skulum vid bsedi 
vinna pad til ad sla fra okkur ollum okkar innbyrd- 
is paunkum, og aldrei skal eg misvirda slikt fyrir per. 
Gud ser einbvern veginn fyrir mer«. Hvad ogso vard 
sem adur er sagt; hefur po sidan haldid fram somu 
aerlegheilum vid mig og born min, og opt gefld peim 
peninga, pa til hcnnar bafa komid. Svo er dygdin 
sin eigin laun. Ordleingi eg pad ei framar. Eg fellst 
a pessi rad hennar. Hun par eptir sviptiraf mer utan- 
hafnarklsedum og drifur mig upp i riimid, og byrj- 
udust svo okkar lyrstu pess hattar samfundir med 
neitri ba;n og sarum trcga a badar sidur; bundum 
svo i guds nafni astir saman, sem p6 of bradar 
Urdu i peim oyndisurrsedum, ad undir kom fyrir 
tima barnfuglinn Sigridur dottir min. Pa eg vard 
Var vid petta, sagdi eg modur minni alt af letta, 
sem alt lagdi til pad beilasta, og tok barnid til sin 
fra modurbnjam par eptir. En bun skrifadi brodur 
sinum Laurusi a Urflum i Svar(fad)ardal til heimu- 
'egt bref, og sagdi honum, hverninn astatt var, og ad 
hiin vildi taka mig til ekta, og bad hann am lidsinni 
par til. Hann, sem var einn sa hreinlyndasti og bezti 
'uadur, tok pessu vel og lagdi ut rad, eg skyldi pad 
bradasta utvelja einhvern naunga minn edur veltal- 
andi skikkanlegan mann og senda til modur sinnar 
niadame Jorunnar Steinsdottur i pa giptumalaleitan; 
skyldi hann og med peim sama skrifa. Pa til peirra 
e bia kom, feingum vid cingann, pvi peim syndisl 
petta va2ri ofur batt fyrir mig, en nidurdrep fyrir hana, 
°g mundi pvi verda forgefins fcrd til modur hennar. 
Tok eg mig pvi upp sjalfur og med mer Porsteinn 
br6dir minn, komum vid ad Urdum, hvar Mr. Laur- 
as tok vel a moti mer, skrifadi med mer, kom fyrir 
bestum minum, utvegadi mer bat yfir sj6inn upp a 
s 'nn kostnad og lagdi mer ord i munn ad tala vid 
modur sina. Okkur var sagt, ad lending vaeri vestan 
Undir Hofdanum, einn has, er vid yrflum ad hilta, pvi 
vid vorum 6kunnugir. En svo var lidid a dag, ad 



88 

vid komunst pangad ei ad fyrri en dimt var ordid 
at' nott, og hittum ei lendingarbasinn; komunst vid par 
i urd, og var stor hlifd guds, ad vid skyldum ei deyda 
okkur og molbrjota batinn; p6 visadi mildi guds okk- 
ur a eitt vik, er vid komunst ad landi, og bryndum 
par batnum upp med skautaburdi, ad honum var 6- 
haett fyrir sj6. Fellu kunnugir menn i forundran, ad 
vid skyldum par hafa lifs af komizt. Dagar voru ei 
enn uppi. Geingum vid svo heim ad Hofda. Val- 
var og er kirkjustadur, en sira Jon Gunnlaugsson bet 
sa prestur, er par var pa. Hann var gagntryggur og 
trufastur madur, aettadur lir Skagafirdi, einn sa bezti 
vinur modur minnar og mer kunnugur; tdk bann 
vel vid okkur, ledi mer hesta og for svo med mer sjali- 
ur upp ad Laufasi. Var pa pr6Iaslur sira Stephan 
Einarsson ei beima, ektamadur madame Jorunnar. 
En svo sem bun var ein hofdingskvinna og mesli 
kvenskorungur ad allri raun, sjdn og veru, svo let 
bun ei vora yfirsjon a ser festa, heldur lok a moti 
mer sem gdd mddir, sem bun og reyndist mer padan 
i fra medan hun lifdi i ollu pvi, hun megnadi, skrif- 
adi Mr. Laurusi til og gal' honum fullmagt ad vera 
fyrir sina hond, pa kasmi ad okkar hjonabandsdegi. 
Sira Jon, sem fdr og med mig til baka, helt og trygd 
vid mig til daudadags. Eptir petta voru afgerd erfda- 
skipti a Reynistad. Yard hennar mali 90 bundr. i 
fasteign, en lausafed upp a 303 rixdali, tveggja 
piltanna bvors um sig, fyrir utan fasteignina, uppa 
166 rixdali, en stiilkunnar upp a 83 rixdali. Fyrir 
barnanna hond var eptir fullmagt sira Jon Magnus- 
son a Holum, sem pann tid var stiptpr6fastur og i 
biskups stad, en hennar vegna brodir hennar Laur- 
itz. Vard pa barnalenu ekkert aftett, pvi allir peirra 
formyndarar afsokudu sig ad taka peirra umbod. 
Stod svo alt saman i pessari pynku. Pix var og iittekid 
klaustrid med ollu sinu til heyrandi handa Poru 
Bjdrnsdottur, hiistru herra Halld6rs saluga Brynjolfs- 
sonar, sem pvi nadi med svikum og prettum, asamt 
fylgi Skula foveta, undan Porunni minni, sem relladi 
ad bjoda upp a pad. En hun naut pess med litilli 






89 

farsseld, eins og hiin afladi pess. Urn vorid var klaustrid 
yfirskodad, og var pa ofan a pad lagt 60 rd. Helt eg 
um sumarid starfsaman, stuttan og digran bodul, er 
Ami bet, sem hlod og pakti svo hiis, ad alagid vard 
urn haustid 20 rd., sem skiptaaktinn synir. Til ad 
taka lit klausturafgiptina 95 rd. specie, betala kaup- 
stadarrestance 10 hundr. og taka tit til biisins let eg 
inn i kaupstad i sdmu tid 900 fjar og nokkud betur a 
einuni degi. Purfti petta hardfylgni og adgsezlu. 
Pyrir bond frii Poru var sa mektugi lijarni Hall- 
dorsson a Pingeyrum, og var par vid ekkert barn ad 
e iga. Hun gerdi oss alt til ills og ordugleika, sem 
hiin kunni. Hun sendi pangad radsmann sinn um 
sumarid, pa slattur var kominn, og hyski med hon- 
um, og let taka af oss halfan eldivid, half tun og 
eingjar, og la vid um heyid sjalft, er biiid var ad 
hirda. Baud syslumadur okkur ad daema pennan 
unigang af. En par hiin hafdi svo mektuga menu 
'•l fylgis, vildum vid heldur lida en strida, pvi fyrir 
s ast, ad peir mundu hrekja pad rett Ira retti, enda 
var og upp a liana rekid og sett alt kvikt klaust- 
ursins inventarium, sem voru helzt 24 hestar og 
hryssur, sem alt drapst aptur um veturinn. Svo hag- 
adi forsjon guds pessu sem fleiru okkur til lukku a 
uioti tilstilli peirra. Kunum var og utsvarad. Eptir 
stod cinasta 70 alnir, er eg belt eptir af asettu radi, 
pvi eg pottist eiga hja frunni mitt djaknasalarium pa 
8 manudi, er eg penli pvi embajtti fra pvi hiin fekk 
klaustrid, en hiin svaradi par til ei nema illu einu, 
°g kreisti litaf mer tedar 70 alnir ad sidustunni. 

Nscr petta klausturstapp og skipti voru afstadin 
°g i cndalykt pess, trulofadi presturinn sira Halldor 
okkur saman. En i bjdnabandid vorum vid gelin 
pi'em dogum sidar, pvi svo var lysingum hagad, og 
v ar ei samkoma herranna sundurslitin. Var i pvi 
sainkvajmi bordsitjandi 90 manns, og bvad par upp 
gekk at mat og olfaungum pann halfan manud, sem 
alt pad yflrstdd, get eg ei frasagt; en svo vard upp- 
gangssamt, ad i vandrajdi s^ndist og vanelni mundi 
komast, pa mest skyldi hofa og vid hafa. En svo 



' 






90 

•sem hun, hvad sem um mig ma segjast, setti avalt 
sina von til guos i allri praut, lagdi hann petta a borfl 
fyrir oss, ad af vidaradii) var dregid i ana rctt fyrir 
framan baeinn. Par gafusl pa 60 Iaxar; v6 hinn minsli 
fj6rdung, en hinn mesti ruma 3 Ij6rdunga, og svo 
hver par a milli, svo ei alleinasta vard alt par med 
yfirfljotanlegt i pad sinni, heldur til gods vetrarforda. 
Vissi einginn par hefdi fyr pvilik veioi gefizt. 

Kap. XXIV. 

Vid komum svo saman i heilagt hjonaband a 
Michelsmessu,29. Septembris 1753. Var madameAnna 
Dorothea, frii herra Bjorns Markussonar, par for- 
gangskona ad tilbiia retti og pvilikt, sem alt for i 
ypparlegu og bezta. lagi. Hun hafdi med ser eldpott 
og par i logandi jarntein til ad 6tta skril fra biiri, 
og ad him skyldi med alt pad hafa lidugan gang; og 
var pad mikid vel til fallid, po pad likadi eigi ollum. 
Hun kom pvi og so til leidar, ad holdingjar og nefnd- 
armenn oll'rudu presti a allari eptir afsladna hjona- 
vigslu. Vard pad ad samtoldu 10 rixdalir. Fekk hun 
lyrir petta alt hros og gedpekkni. Vid launudum og 
henni sina fj'rirhofn aerlega, enda hefur hvorki hann 
ne hun slitid trygd og trulesti vid okkur. Fj r rir mina 
hond ((ikk eg officialem aminstan sira J6n Magniisson, 
enfj'rirhondP6runnarminnarvar brodir hennar Laur- 
ilz. Vid drykkju daginn eptir taladi sira J6n til min. 
hvers nafiaendi eg po er, og sagdi: »Aldrei varstu, 
Jon, verdugur pess ad eiga liana Porunni Hannes- 
dottur, p6 pad verdi nil svo ad vera«. Par til svar- 
adi Laurilz: »Stendur pii ei hetur med honum frasnda 
pinum? Sa er fuglinn verstur, er i sjalfs sins hreid- 
ur dritur. Haf pii nil skarpa skdmm og vanpdkk 
lyrir heimsku framhleypni pina. Fyrst gud vildi svo 
hafa pad, pa mega allir par um pegja, og pii ei sfzt. 
En mallugur er gud ad gera hann ad miklum manni, 
og par til skal eg hedan al styrkja med rad ogdad«, 
— eins og hann enti. Allir adrir gafu her ad godan 

1) Svo. 



91 

rom og sefudu f'rekara upphlaup, sem her af setladi 
afl verda, svo sneypan lenti mest a profasti sjalfum. 
Hofdu og fleiri horn i sidu hans vegna favizku hans 
og stollheita. Tveim vetrum sidar heldu skolapillar 
honum gildan Snorra, og med pann rassskell med 
odru slettu mannordi komst hann ur Nordurlandi 
"vestur ad Stadastad. Eptir lifir mannord msett, po 
madurinn deyi. Pad var og munur brrcdranna, ad 
Skiili fovcti sagdi, pa hann burt for: »Fari nu Skaga- 
Jjdrdur aetid vel«. Fn hinn: »Fari hann i h(elvilis) 
b(unds)rass«. Orda er hver radandi. Strax eptir 
sama haust lagdi(st) yfir mikill snjor, sem aldrei tdkst 
U PP, heldur ox ae meir, og tok ci fyrr upp en sol- 
brad kom vorid eptir, hvar af niesti gripafellir or- 
sakadist, sidan hungursneyd og mikill manndaudi, 
sem vidhelzt i tvo ar par eptir. Mistum vid pa naer- 
* e lt allan saud- og hrosspening, en kunum heldum 
v 'd eptir; her med lenti a okkur barnafed af van- 
' { unnattu minni og godmensku, sem mer hefur opl- 
ar ad masdu komid. Urdum (vid) pa ad selja Odul- 
sladi 1 ), (50 hundrud, fyrir 200 rd., parjordin var baedi 
°rdin nidurnidd og bygdist ei nema med litlu af- 
gjaldi, en bin 30 hundrudin seldi Jon stjupsonur 
n 'inn i sinu rasi sidar meir. Panninn fdr su fasteign. 

Urn veturinn 1754 saladist sira Stephan i Laulasi. 
Kaus hann mig eptir sig, og enn fleiri studdu par 
a d; for eg ad saekja par urn, sendi ad Hdlum eptir 
erklsering til stiptprdfasts sira Jons. Hann helt manni 
minum svo leingi hja ser, par til biiin voru leyni- 
bref, er hann sendi med honum fyrir mag sinn sira 
Jon Vidalin, hver ed fekk pad kail, en naut pess ei 
leingur en 4 s ) ar, pa pau dou par baedi. En eg fekk 
(Pad) andsvar, ad vegna pess (eg) of snemma beldi 
komid i saeng kodki minnar, kynni mer ei braud veit- 
as t an konglegrar-uppreisningar, og her af kom su 
forordning her inn soleidis hljddandi. 

Pennan vetur flutti eg mig a vagni fra Reynistad 
y'ir ad Frostastddum. Tdk eg hann til leigu hja 

1) P. c. Aufloirssiafli. 

2) relt; 12. 



L 



92 

Pdru husfru. Pad voru pau einu god not, cr eg hafdi 
af henni. 

Naer ei vard af eg feingi Laufasinn, skrifadi 
teingdamodir min mer til, ad eg skyldi til sin koma 
og utvelja mer baekur, — var hun pa komin ad Grund 
i Hofdahverfi, — hvad eg og gerdi, og valdi mer pser 
u pp a 20 rixdali. Eg fekk henni aptur pad henni 
bezt hugnadist. Hun gat pa ei betur vid mig gert en 
hun gerdi. Medal annars nefni eg eitt af fornaldar- 
inod til gamans. Nser eg skyldi hvilast og biiid var 
ad draga af mer stigvelin, dregur hun af mer sokk- 
ana sjalf. Par er vid hondina mundlaug med volgu 
vatni. Par ur pvser hun [allar minar faetur 1 ) og fram 
a milii hverrar taar, og purkar svo nakvsemlega vel 
aptur og signdi svo yfir. En pa kvdl, sem eg hafdi, ad 
bera af kitlum, sem eg hafdi i iljum og tarn, verdur 
ei af mer utmalad. Eg komst allur i svita af peirri 
oiraun, pvi eg matti ei lata bera a peirri meinsemd. 
Hun hafdi ein pau doegilegustu kvenmannssaunghljod, 
sem eg hef heyrt, sem hun og haft hafdi oskert til 
dauda, er hun burtkalladist a attradisaldri. Blessud 
veri minning hennarl 

A Frostastodum var eg med bu mitt fra fardog- 
um 1754 til fardaga 1756, pa eg for padan alfarid 
austur. Padan sigldi fra mer adurnefndur Bjorn, pvi 
hann vildi forframast med sinu smidi, og kemur hans 
aarulausa minning sidar fram. Par bygdi eg mer 
stofu, 4 stafgolf med lopti, piljada i hvolf og golf, 
er eg skeinkti aptur Lauritzi magi minum, er eg burt 
for. Hann tok af mer umbod yflr Hofseign stjup- 
sona minna, sem hart nser lagdist i. eydi. Kom hann 
a hana aptur byggingu og kugildum m6ti likindum, 
pvi hann var gagndriflnn madur i allri bushondlan. 
Hin dnnur hus, er eg ad keypti og upp bygdi par, 
foru aptur i hestaleigur med litlu verdi, er eg flutti 
mig padan. Par mun leingst af sjast eptir mig 
rennslustokkur 500 l'admar a leingd. i hann hleypti 
eg kvisl ur svo kalladri Pvera, sem rennur par fyrir 

1) |Svo. 



i 



93 

nordan milli baeja, og veitti svo vatni yfir alt tunid. 
Voru par fyrir pess hattar stokkar, er eg upp grof 
°g endurbaetti. Eg gerdi par langskurd i eina myri 
fyrir ofan baeinn undan holti par, nadi par um sidir 
vatnsaed undan einum steini, og gerdi pa eitt pad 
bezta vatnsbol, a hverju adur var skortur a peim 
bae; briikadi eg helzt til pessa starfs adur nefndan 
Arna. 

Nu par sem pau daudlegu hardindi heldust vid 
' Nordurlandi, en Reynir og Dyrholar her eyslra, 
sem stjupborn min attu, voru komin i ymislegt 6- 
stand, svo gjold af pessum eignum voru baedi litil 
ordin og enn gagnsminni bornunum til uppheldis, 
en eg sa hdr var i morgu bjargvaenlegra en fyrir 
nordan, setti eg mer i panka ad flytja mig hingad, 
bvad minni g6du konu var og ljufl. Taladi eg um 
petta vid ymsa naunga mina og g6da vini, hverjum 
°g leizt, ad mer vaeri petta bezta rad, og letust vilja 
tylgja mer og styrkja mig par til i dllu og jafnvel 
fsera sig pangad buferlum med mer. En petta um- 
breyttist alt, pa peir sa 1 ) mer var alvara. Pa gerdu 
a ^ pvi sumir spott og had, ad(r)ir (sogdu), eg maetti 
v el vera kjur') a minni fosturjordu og medal frsenda 
minna, og (Icira pvilikt. En hverninn sem peir letu 
gat eg ei um breylt minni fyriraetlan, scrdeilis, par baedi 
kona min og modir min, sem voru baedi gudhraeddar 
°g greindar konur, voru ekkert a mdti pvi, ne beld- 
u r teingdabrodir minn Laurits, og for kona min a 
hans fund til peirrar radagerdar med fleiru. Baeti eg 
her i einni frasogu, po ei komi vid petta efni, heldur 
nlmalar bun, hvcrsu sterk guds vardveizla er yfir 
Hianninum, og svo, hversu Satan se kroptugur i born- 
um vanlruarinnar. Pa kona min for til fundar vid 
brodur sinn, segir hun vid Sigridi Olafsdottur, sem 
okkur var aetid handgeingnust: »Gudi og per afhendi 
e g nu hann Jon minn, pvi manna bezt triii eg per 
fyrir honum. En mer segir svo hugur um, hon- 
um liggur eitthvad a pinu lidi medan eg er i burtu«. 

1) Svo. 



94 

Hvad hun sem eg t6kum fyrir gaman og alvoru. 
(Ireind Sigridur, sem alt mitt heimilisf61k, svaf i skala 
langt fra badslofu, en par svaf eg i einu husi, sem 
var vid annan hennar enda. Nser eg eina nott um 
liaustid var til svefns kominn, pykist eg sja, ad kven- 
madur konii 1 ) til min inn i hiisid, og pad vera madame 
Anna, kajrasta Bjorns logmanns, sezt i bekkinn vid 
•bordid og segir: »Mer er kalt«. Eg pykist segja: 
»Eg skal strax a faetur .fara og skaffa Madammen 
suchen 2 ) og tee«, og ris upp til pess; en hun aptur 
stendur upp og leggur iskalda bond a brjost mitt. 
Eg pykist segja: »Vist er henni kalt«. Hun fserir 
hendur nedar, en eg segi: »Veri maddaman god. 
Petta er ei skikkanlcgt«. Og retla eg ad hrinda henni 
fra mer, sem mer ei tokst, heldur lleygir bun ser allri 
ofan a mig med soddan kulda-punga og onatturleg- 
heitum, ad mer la vid lifstjoni, og leitast po vid ad 
i'sera hendina fyrir brjost mitt, ad gera par kross, pvi 
nalega var eg nu mill! svefns og voku. Pa eg var ad 
pessum umbrotum og vidleitni, pykir merhunsegjar 
»Bliv stillen-), Sigridur kemur«. Og med pad kemur 
hun med ljos i badstofuna, en pessi 6vaattur hverfur 
samstundis. En eg la eptir i dai sem lurkum lam- 
inn og gat varla talad, og vakti svo Sigridur yfir mer 
mattfornum og ui)])prutnum alia pa nott til enda. 
Hiin var rammskygn og vard eitthvad var 11 ) vid pennan 
ovsett, pa inn hja f6r, og pvi klaeddi hun sig og 
kveikli Ijosid, ad vita, hvad um mig lidi. Sannadist 
her, ad cin nott er ei til enda trygg. 

Saga til pessa ovaettis er pessi. Preslur var & 
Vollum i Svar(fad)ardal. Hann eignadist dottur prests 
sira Jons Sveinssonar a Bardi i Fljdtum. Annar 
madur vildi og eiga somu stulku, sem af mannvonzku 
uppvakti draug, sem drap bajdi hjonin, en Bards- 
presturinn nadi barninu, sem stulka var, hvar af mikill 
aettleggur er kominn, en kom svo fyrir pessum upp- 
vakning, ad einginn vissi, hvad af honum vard. Leid 






1) komu, lulr. 

2) Svo. 



95 

svo her fra her um mannsaldur edur 80 ar, ad einn vet- 
« r var tekin grof ad barni fyrir framan kordyr, sem 
prestur atti a Bardi. Nasr hun var fulltekin, kcraur 
par upp einasta einn langleggur ur liesti, og var tappi 
settur i annan endann. Suinir vildu, en sumir ei, af 
peim, sem groflna toku, taka ur tappann, og vita, 
hvad i leggnum vseri. Vard pad af, ad peir fyrru 1 ) 
redu. En pa peir toku ur tappann, flaug par ut ur 
ognarleg fluga. En strax par a eptir sast, pa hum- 
adi, um ganga stelpa i donskum bunadi, sem sama 
kvold drap hestinn prestsins, og par eptir, ad sagt 
var, 13 manns, hvar med voru peir, sem losudu um 
tappann; item ymsan kvikfenad par i FJj6tunum. Po 
dcyrist 1 ) pessi audi svo ad ari lidnu edur nokkud 
meira, ad hann kunni eingum svo stort grand ad- 
gera; kom po undan hverjum peim, sem for fram i 
Skagafjordinn ur peirri kirkjusokn, og gerdi ^'nisar 
skraveifur. Skedi svo og einninn pa pessi fjandi sokti 
ad mer, (ad) kom til min madur ur Fljdtum. Ad 
nokkrum arum fralidnum hvarf hun ad ollu lej'ti. 
Gud vardveiti 611 sin born! 



KAP. XXV. 

Pann 20. Septembris 1755 for eg ad biia mig ad- 
heinian til austurferdar og veru. Voru par um pa 
( 'aga miklir jardskjalftar, sem komu af Iandsudri. 
^ar pad audradid, ad einhver eldsumbrot voru pa 
edur i hond a Austurlandinu, sem og sidar kom fram, 
Pvi Kotlugja spjd par eptir laugardaginn seinastan i 
8Umri eldi, osku og vatni. Tilbjd eg klif a 4 hesta af 
6Hu tagi, ad eg skyldi vcl byrgur vera, hvad sem yfir 
m ig kaemi a fjollunum, edur hvar eg lenti. Med mer 
•<ikk eg til fylgdar Porstein brodur minn og vinnu- 
n iann minn, er het Jon Porgeirsson. Var eg albuinn 
Pann 26. Par eptir kvaddi (eg) svo mina g6du konu, 
se m pa var eptir olelt ad Jorunni dottur minni, helt 
s Vo undir fjolliu fram ad Maelifclli til nafraenda mins, 

1) Svo. 



96 

sira Jons Magnussonar. Var pa komid frost og litill 
snjor. Daginn eptir litvegadi hann okkur otulan 
raann til fylgdar, pvi honum leizt ei tryggilega a ved- 
ur, eins og fram kom; for pegar a daginn leid ad 
drifa snj6; komu(n)st vid vel fram a Mselifellsdalinn, 
ad svo kolludum fremri Kalfadolum, og tjoldudum 
par. I farang(ri) minum uti hafdi eg medal annars 
halftunnu af soltudu og nidurkaefdu kjoti. Um alia 
nottina var logndrifa. Svafum vid ei mikid um nott- 
ina, sizt fylgjari minn, sem alt var ur ad telja ad 
fara leingra. Eg sofnadi um sidir. Pykir mer pa 
pessi staka vera kvedin hatt yflr mer: 

Her la3t eg skog af sk6gi 
skreidast litils heidar, — 
hverr veit nema eg verdi 
vida froegr um sidir. 

Kunni eg hana adur ur sogu Olafs kongs Har- 
aldssonar. Mer pykir og til min sagt: »Hafdu se per 
fyrir reglu versin bans Anshelmi«. Pau hafdi eg ei 
adur heyrt og vissi ei, liver pau voru. Sidar pa (eg) 
ad var seztur, fann eg pau i [sjalfs mins bokum min- 
um'), og panninn hljdda sem eptir fylgir: 

Non ego le jubeo csedcm vitare minantis, 
Quos tibi conjunctos spes erat esse care. 

Pad er: Eg skipa per ei ad fordast bana af peim, 
er per botar honum, en varaslu pa, sem pu vonadir, 
ad vaeru triiir vinir pinir. En svo hefur farid fyrir 
mer, po eg ssei petta vaeri einn hofudsannleiki og 
beztu heilraedi, pa befur einfeldnin svo blindad mig, 
ad eg hefi alt (of) mjog truad peim, eg aetladi vini 
mina og poltist eiga alt golt af, og ratad svo par fyrir 
i flestalla mina ma3du, sem iidid hefi. Varastu pess 
vegna, barn mitt og pu godur madur, sem heyrir 
petta, pessi min viti. Af pessum bendingum alyktadi 
eg med hughreysli, ad af fjollunum mundi eg lifandi 
komast. Ei baetti enn um. Pa birta f6r af degi safn- 

1) [Svo. 



97 

adist mikill hrafnailokkur yfir tjald mitt og farang- 
ur og letu par ollum latum, nema godum. Petta gerdi 
minn fylgjara enn pa istoduminni, og sagdi (hann), 
pessir fuglar vissu og saei a okkur feigd, og skyldum 
vid ei leingra fara. En eg bardi slikt nidur, og sagdi, 
peir fyndu kjotlyktina ur tunnu minni og vildu na 
peirri kras. Nu lezt eg alradinn ad snua til baka, 
atum med ilyti, sviptum tjaldi og logdum a, hvar til 
fylgjari minn var hvad fljotastur. Ad pvi gerdu baud 
eg honum rixdal, ad fara mi leingra afram med oss 
pann dag, hverju hann pverneitadi, skildi par vid oss 
med otta, og vildi hafa tcrt prest, pa hann pangad 1 ) 
kom. Vid heldum fram dalinn og upp a svo kallada 
Haukagilsheidi. Var par kominn snjdr iklyfberafjol, 
svo hestarnir komust ci afram, en frost og skafrenn- 
ingur var. Brutum vid brsedurnir snj6inn a undan 
til skiptis, og komunst undir notlina a einn melhol 
par hja Prigiljum. Par tok eg af og batt hestana a 
streing og tjaldadi a fonn. Par fekk Porsteinn brodir 
minn svo mikio preytutak, ad hann namdi") ei af 
hljodi alia nottina; sofnadi undir daginn og vard pa 
skarri. Eg f6r, pa birti, upp undir fellid, og sa, ad 
snjolaust var sunnar um fjollin, sem hughreysti mig 
ad fara leingra, for aptur til nans, sagdi honum snjo- 
minna, pa ofan af heidinni kajmi, og spurdi, hvort 
hann treysti ser leingra, edur (ei). Hann segir: »Eg vil 
vid holdum enn afram, pvi lifandi vil eg ei mi koma 
aptur i bygdina, pvi pii getur nasrri, hvert spoil og 
sevarandi adkast vid faum, ef vid nu gefum tapt og 
sni'ium aptur, og poli eg pad ei«. Par med f6r eg til 
ferda og setti hann a bak. 13atnadi honum smasam- 
a n, pvi vedur var blitt og snjolaust, eptir pvi sem 
sudur a dro. Hofdum vid nii farid halfa adra ping- 
"lannaleid ur bygd, en f6rum nu aptur halfa adra 
um daginn, og lentum um kvoldid vid Biskupspufu; 
'joldudum par undir einni hlid, hvar adur hofdum 
nokkrum sinnum verid til grasa, og var okkur par 



1) K c. ae Mcelilelli. 

2) Svo. 

Mfisaga Jons Steingrimssoiiar. 



_ 



98 

kunnugt um alt. Pa vid vorum sofnadir um n6ttina, 
dalt a med pad mesta utnyrdingsfjuk, sem sctti tjald- 
id i kaf; en ad snjorinn jskyldi ei sliga tjaldid og 
kaefa oss, f6rum vid a faetur^og prugudum snjonum 
alia vega fra pvi, sem okkur vard ad mesta svita- 
erfidi; af soddan verki og hita, sem ut lagdi, vard 
eitt hulstur og b61 yfir tjaldinu og alt i kring um 
pad, mokudum oss svo gaung fram fra pvi og upp 
ur snjonum og letum par yfir reidingstorfu. Gekk 
petta snjdkast i dagstseda viku; t6kum vid hoptin at 
hestunum og settum pa a pann bezta haga og afdrep, 
sem par var ad fa. Blanda og 611 vatnsfoll, sem yfir 
hofdum farid, urdu svo ofser og uppstillud, ad nu 
var einginn vegur aptur ad snua. Vid hofdum lestrar- 
baekur og annad n6g oss til dsegrastyttingar, kerti og 
mat svo nsegan, ad vid heldum vid mundum par vel 
af komast fram a Porra, og aetludum pa ad ganga i 
bygd sudur af, ef hestar vaeru pa daudir, og vorum 
svo par med glodu sinni. Seinustu nott, er vid 
par vorum, dreymdi Jon vinnumann minn, hann 
p6ttist kominn i cinn fagran dal, ganga par inn i 
kirkju, en ei komast lit ur henni, sem var fyrir pvf, 
eg gerdi hann ut i Vestmannaeyjar um veturinn, hvar 
hann d6 a Porranum. Mig dreymdi og, eg vseri kom- 
inn austur ad Solheimum, sem vard fyrir minuni 
prestskap par; og Porstcin brodur minn og so a pa 
leid, hvar af eg alyktadi, ad gud vildi nu leida oss 
padan. F6rum pvi a fajtur, lasum, motudustum, t6k- 
um upp farangur vorn og bundum hann saman. Eg 
klaeddi mig i sjofaldan kluednad, en peir fimmfaldan; 
letum braud i vasa okkar, en starfhnif i einn smjor- 
dall, svo vid skyldum hafa pennan mat uppi vid, ef 
ei til annars naedum, hvad og so upp a kom. Vor- 
um vid bunir ad ollu pessu adur dagur rann upp. 
Var pa frostvindur hreinn a landnordan. Vid s6ttum 
hesta og logdum a pa, heldum i saekjandi vedri undir 
Kjalhraun. Pa pangad kom, datt enn a med fjiik svo 
mikid, ad varla sa einn annan, nema i grilling. F6r 
eg al baki og gekk alt hraunid af 6 undan, teymandi 
hest minn, ad ei skyldi villast, pvi eg var i pvi svo 



99 

kunnugur adur a r6ttum vegi, ad eg pekti par nalega 
hvern klimp og haed; let eg pa halda eptir mdr. Lukk- 
adist petta allvel. Pa vid lir hrauninu komunstum 1 ), 
Var snjdlitid, pvi landvari af Hofsjoklinum hafdi sett 
snjoinn vestur med Kjalfelli. jEtludum vid nti ad 
komast i afangastad undir Skiita, en pad t6kst ei, pvi 
pa vid komura ad Svarta, var hiin svo uppbolgin, ad 
hvergi komunst yfir hana. Bundum vid par hesta a 
streing a hardangrinu, og vorum par um nottina. 
Gerdi pa pad sterkasta austan-landnordan isingar- og 
frostvedur, ad oss fanst i peim klsednadi, sem vid vor- 
um, ad vid stsedum sem naktir, og hefdum par liiid 
mist, ef vid hefdum ei verid ad tuskast alia n6ttina og 
gera oss alt til hita. Pikkudum vid mi smjorid upp 
ur dallinum vid braudinu. Um morguninn var ain 
hardrend, sem von var a, svo vid komunst vel yfir 
hana. En pa vid komum ad jokulfallinu, rann pad 
a milium skara; hofdum vid mikid fyrir ad pikka og 
hoggva par isinn, ad vid kaemunst yfir, sem po loks- 
ins tokst; lentum svo um kvoldid & bakkanum vid 
Sanda. Var nii pingmannaleid i bygd. Tjoldud- 
um par. En um nottina gerdi eitt pad mesta hvolfi- 
regn a auslan, svo undir oss rann a alia vegu; hest- 
ana hrakti undan i einn hvamm hja Hvita. Logdum 
vid svo upp i pessum okjorum, sem a geingu, pvi 
vid ottudustum 1 ) fyrir anni, sem enn var faer og 
hriikandi; heldum svo ofan eptir afrettinum, mattum 
og gatum varla a bak farid, pvi eptir pvi sem reipin 
blotnudu, losadist um hnuta, og baggar vorir ad delta 
nidur, en vid hvad eptir annad ad bera sand og mosa 
i hniitana, ad sidur skyldu renna; urdum vid nii 
aptur gagndrepa i gegnum allan adursagdan klsedn- 
ad, sem mikid kostadi nii ad bera. 

Um hattamal komunst vid ad Hamarsholti, efsta 
bae i Vestur-Hreppnum, og pokkudum gudi vid kom- 
unstum panninn lifandi og a okkur komnir til manna- 
bygda. 

1) Svo. 

T 



100 



KAP. XXVI. 

Vid bordum par a dyr, pvi hus voru lokud aptur. 
Einhver kemur til dyra, en lykur ei upp, og spyr, 
hverir vid seum. Vid bidjum um hus og (fyrir) far- 
angur vorn. Sa fer i burt, sem fyrir innan var, og 
kemur aptur raed pessi an(d)svor, vid megum fara i 
hesthus par fyrir austan baeinn og berast par fyrir. 
Vid bidjum um ljos, og pad er ad oss rett um gatt 
milli stafs og veggjar. Pa vid fdrum ad skoda lu'isid, 
rennur par alt lit af vatni. Par var hriskostur a hlad- 
inu. Af honum tokum vid og berum inn i lu'isid, 
gerum okkur ur honum dyngju og kostum okkur par 
ofan a, tokum okkur nsering og goda brennivins hress- 
ing, nu i fyrsta sinni, af halankeri 1 ), sem hofdum, og 
logdum oss svo preytta til svefns. Sannadist her, ad 
pad er lakur skuti, sem ei er betri en uti. Daginn eptir 
vorum vid svo lerkadir, votir og slaeptir, ad ei treyst- 
um oss burt ad leggja; var po saekjandi vedur. Pegar 
olukku hyskid i baenum var komid a faetur, fer Por- 
steinn brodir minn til bonda, gerir sig vid hann 
naesta vingjarnlegan, segir oss vanti skaflajarn undir 
4 hesta, er vid hofum staerstu pdrf fyrir ad kaupa 
ad honum, vid viljum og fa ferskt lijot keypt handa 
oss 1 ) til endurlifgunar, synir honum va;na peninga- 
buddu, sem vid setluni til hann skuli fa mikid ur. 
Bondi vard lettb(r)5'ndur vid petta, laetur reka jam 
um daginn og smidar skeifurnar i aketd, lwtur sa;kja 
fe og skera einn saudinn, og atti ad sjoda hann ad 
morni. Naer eldurinn var a kominn, tekur Porsteinn 
611 hafnarfot okkar og heldur peim svo vid elda um 
daginn, ad 611 verda pur, tekur hja oss grjon, oglretur 
graut gera ur peim ad friska oss. Morguninn eplir 
i dogun biium vid oss til ferdar, og erum bunir pa 
hyskid fer a tsetur, pokkum bonda fyrir alt vel geit, 
en ei hitt, og segist eg pa ei purfa jama ne kjots vid, 
par gott se vedur, og p6tlist hann meira en sneypt- 

1) Svo. 



101 

ur, pvi ei var petta til annars gert en purka fotin, er 
annars mundi ei audveldlega hafa feingizt. 

I fjarpestinni sidar missir bdndi sa alt sitt fe. 
Porleifur landskrifari fer austur i M^rdal ad kaupa 
fe, og b6ndi pessi med honum. Peir koma ad Felli, 
hvar eg pa bjo. Bondi hafdi pa einga kind feingid, 
pvi hann hafdi ei utgeingilegt fyrir ad bjoda. Naer 
eg fae landskrifara pad honum hafdi lofad, stendur 
hann hja pegjandi. Eg spyr hann, hvort hann vilji 
eg selji honum a, er hann jaladi med fcignudi. Eg 
segi: »Nii er svo komid fyrir per, — nianstu ei pa 
varstu fullrikur, pegar eg kom purfandi, hrakinn og 
slseptur, og pii manst hverjar vidtektir eg fekk pa. 
Nu synir gud per til betrunar pann hlut, er pa 
peink(t)ir pii ei til, ad nu ertu ordinn min purfandi. 
Sest nu, ad ei veil par, fyrir hverjum gert er, og ad 
ilt verk sc ad uthysa purfandi ferdamanni. Skal nu 
ei framar a pad minnast«. Sel eg honum pa eina a 
med hajgu verdi, og gaf honum lamb til, pvi hann 
blygdadist mjog, en eg kendi i brj6st urn hann i 
raunum sinuin og fatajkdom. Hofum vid ei sidan sest. 

Fra Hamarsholti heldum vid ad Nupi. Par bj6 
pa a sinni eign J6n Magnusson; brast (hann) ekkert, 
nema efni, ad vera rettur hofdingi. Hann var fraendi 
sir'a P6rdar, sira Gudmundar og peirra braedra. Var 
pad a laugardaginn scinastan i sumri, er Katla spjd; 
saust pangad pa eldglasringar ur henni. Eptir tveggja 
daga hressing forum vid austur a leid, og po krogg- 
ott geingi, komunsl vid ad Holti undir Eyjafjollum a 
fostudaginn fyrstan i vetri. 

Pann tima, sem vid vorum a fjollunum stytti 
aldrei upp mesta slorvidri og fjuki lyrir nordan, svo 
min goda kona og allir, sem vissu til okkar ferda, 
toldu oss af og hestana. En svo vildi lukkulega til, 
(ad) madur var fyrir austan ur Skagafirdi, med hverj- 
um eg skrifadi til baka, og syndi, ad vid hefdum lifandi 
af komizt. Po af hennar stora dygdariki til min var 
hiin ei dhraadd um mig fyrir eldganginum, sem par 
eptir upp kom og merkin saust til um Nordurland, 



102 

usanit til tymsra radagerdir 1 ) upp a eptirkomandi ti6 
sendi hiin gagngert til min mann um veturinn med 
vermonnum, er aptur nordur gekk. Eptir lifir mann- 
ord maett etc. 

Nii er ad segja fra, hversu mer var tekid af fod- 
urbrddur minum sira Sigurdi i Holti. Honum bra 
vid, er hann sa okkur fraendur sina, pvi hann setladi 
vid mundum setjast upp a sig. Hann var mjog ad- 
sjall madur i utlatum, framar af vana og audlegdar- 
mod en hann vaeri svo af natturunni, en gudhraeddur 
madur, tryggvasti, radhollasti og medaumkvunarsam- 
asti vid naudlidandi skepnur var hann i allri raun 
og veru. Hann segir, pa honum hofdum heilsad: 
»Pessir menn munu aetla ser til rodra i Vestmanna- 
eyjar i vetur; eru nu pangad n6gar ferdir a komnar, 
pvi ur M^rdalnum heyrist par se aska komin yfir 
alt«. Eg slorka hann aptur upp og segi: »Vid hofd- 
um po hvorki 1 ) annarstadar aetlad okkur ad vera en 
hja ydur, og hingad lietum vid ferdinni«. Ser hann 
skj6tt vid pessum leik, og segir: »Jardarkugildi munu 
mi drepast i Myrdalnum, er per koma vid, og hafid 
pid bezt af pvi ad eta pau, pvi ei mun verda af peim 
betra, og skal eg skrifa til Mr. J6ni Sigurdssyni i 
Holti, ad hann ljai ykkur hus. Hann hefur pau nog. 
Honum skal eg og tilskrifa, ad hann adstodi pig i 
dllum lagaferlum, pvi hann er logsk^r, en pit oreynd- 
ur og att ad ssekja til slasgvitra manna«. Og petta 
gerdi hann, og i ollu d.dru en utlatum var hann mer 
sa bezti og radhollasti madur, svo varla vard sii ferd 
a milli, ad ei kaemi bref fra honum. Pvi kvad Por- 
steinn brodir i bref(i), er hann skrifadi Porunni minni 
til um veturinn: 

Ei timir annad uti ad lata en ordin blaber, 
og sedlana smaa sjaum opt her. 

Brefid fajrdi eg sidar Mr. J6ni Sigurdssyni; tok 
hann pvi ollu vel, en hus padi eg ei hja honum, held- 
ur alt annad gott. Urdum vid sidar nagrannar; belt 

1) [Svo. 



103 

hann trygd og trufesti vid mig til daudadags, og mentr 
adi mig i logurn, eptir sem (eg) pa nenti af honr 
um ad laera. 

I Holti vorum vid einasta n6ttina. Padan forum 
vid ad Skogum, til peirrar godu hdfdingskvinnu ma- 
dame Gudnyjar Porsteinsddttur. Var eg par i prjar 
naetur. Var par pa i tvo dagana preifandi myrkur 
af dskufallinu. Skildi eg fyrst um sinn eptir hja 
henni mikid af farangur minum. T6k eg mer af 
brennivinskvartili minu einn kiit, pvi eg vildi og aetl- 
adi mer ad vera hja henni til veturvistar, ef eg hefdi 
ei getad komid mer fyrir i Reynirshverfinu. Padan 
forum vid i koldu landnyrdings fjukvedri ad S61- 
heimum. Voru par fyrir fimm baendur heima; sa 
helzli af peim sa uppgefni syslumadur Bjarni Niku- 
lasson. N6g voru par husakynni. Vid beiddum um 
hiis og hey, en feingum hja eingum. Hver bar af 
sdr, par til syslumadur leyfir oss kirkjuna og sendir 
oss lykilinn. Vid sprettum af vid saluhlid og barum 
af kappi trussin inn i kirkjuna, en heptum hestana. 
Baendurnir stodu hja, en hjalpudu p6 ekkert upp a 
oss. Vid forum inn i kirkjuna, en peir gsegdust inn, 
ad sja hentisemi okkar. Vid tdkum upp hja oss kerti, 
slogum eld og kveiktum a pvi, settum pad i hjalm- 
inn, tdkum upp brennivinskutinn og hrestum oss 
<Jr honum, og so braud med, en budum peim ekkert, 
ne toludum vid pa. Og svo forum vid ad leysa til 
sajngurfata. Peir tala pa vid sjalfa sig i halfum hljod- 
urn: »Svona eru Nordlingarnir; hardir og friskir eru 
pessir menn og alvanir ferdalagi og vel utbunir«. 
Ganga svo i hurt og taka rad sin saman, ad betur 
somi ad bjoda oss inn i bae (pegar peir sau ad vid 
vorum ei upp a pa komnir). Kemur einn peirra lit 
aptur, sem bet Bjarni Erlendsson. Hann var gud- 
hrseddur madur og hinn sidprudasti einn, en panned 
kaenn og undirsettur ad sja silt gagn. Hann bydur 
Porsleini br6dur minum til sin, en annar mer til sin. 
Sa b.et Havardur Einarsson, virdingamadur mi kill. 
Eadir voru peir sidar minir medhjalparar, og attum 
v 'd hja peim gddan vidgjorning allan, feingum og n6g 



L^ 



104 

hey handa hestum okkar, — fyrir betaling po. Bjarni 
taldi svo um fyrir Porsteini, ad hann var alfallinn a 
pad ad vid skyldum nema hja honum stadar um 
veturinn, en eg aftok pad, og sagdi brodur minum 
minn panka um pad, sem og sidar fram kom. Eg 
kom par fyrir tveimur hestum til lifs, en hvad dyrt 
mig kosladi peirra medgjof, vil eg ei um tala, og 
mundi fleira hafa farid eptir pvi. Daginn eptir held- 
um vid austur eptir. Voru votn ordin skemd. Sseng 
mil) datt ofan i Klifand(i) af hestinum, og voknadi 
p6 ei til skada, pvi eg gerdi fljott ad pvi. Malti pad 
boda, eg mundi sidar einhvern tima i pvi plassi vaeta 
mitt legurum i tarum. Ad Petursey komum vid. 
Par voru fyrir 8 baendur. Vid beiddum um ad drekka, 
og feingum hvergi. Einn stod sidast hja mer, kall- 
adnr Jon b6ndi. Porbjorg het kona bans, er par var 
naer stodd. Eg segi vid hann: »Mikid 6gestrisid edur 
sara vesaelt fdlk er her, ad ei faest ad drekka; er 
eingin blondukannan til?« Hann svarar: »Jti vist, 
en vid dirfustum ei ad bjoda blaklaeddum monnum 
ur peim«. Eg segi: »Komdu nii med pina (konnu) 
og sja, hverninn ler«. Drukkum vid eptir porfum, og 
gaf eg honum tobak aptur, og segi: »Mer lizt ei sid- 
ur a konu pina, og skal hiin pess njota«, — og get' 
henni tobak. Hun tekur vid og segir: »Fyrst per 
lizt a mig, so lizt mer a pig, og hefl eg sidan a dan 
verid ad virda pig fyrir mer, og kondu') nii inn til 
min«. Gefur hiin mer par brennivin, en eg baetti 
einhverju vid hana. Sendi hiin mer syrukvartil 
um veturinn, og sleit aldrei trygd vid mig padan i 
fra, Vid komunst 1 ) svo med hardfylgni um kvoldid 
ad Helium. Par var fyrir Mr. Einar Eiriksson, um- 
bodsmadur minn yfir Reinirshverfi. T6k hann vel 
vid mer og bans agseta kona. Var i honum g6d 
mannstaug, en p6 hinn vidsjalasti madur, kaenn og 
undirsettur, a hverju eg kendi leingi sidan, pvi hon- 
um pdtti mikid ad missa sin void og laun. Vard eg 
hja honum um veturinn og gerdu pau vid mig sem 
bezt pau ku n nu. 

1) Svo. 



105 



KAP. XXVII. 

Pa eg nii eptir veturnaetur 1755 settist ad a Hell- 
urn, fekk Einar mer til iveru skemmustofu fyrir vest- 
an baejardyrnar. Hun var hdggvin inn i bergid, en 
eg hj6 hana svo stora inn leingra i bergid, ad eg 
kom par fyrir riimi minu, bordkorni og bekk og ollu 
pvi, er par medfcrdis hafdi, og vorum vid par braed- 
ur badir um veturinn, og attum par pad bezla og 
rolegasta lif. Aska hafdi svo mikil fallid yfir Austur- 
Myrdalinn, ad vetrarhagar voru pvi naer aungvir, og 
matti aetla ollum skepnum hey. Af minum 7 hestum 
lifdu 4 eptir. Gjaldfc var nokkud radstofunarlaust. 
Vngdi eg upp med pvi gamlar aer i kugildum, og 
lagdi mer paer til faedis. Eg fekk ad 8 aer, keypti 
handa peim hey, grdf upp handa peim eitt bdl, er 
Pina var kallad sunnan til i fjallinu, og helt peim 
svo lifandi. Keypti og ad um vorid 4 kj''r; 2 voru 
kiigildisk^rnar og 1 i asaud, svo eg settist ad med 
6 k^r og 14 aer. En fljdlt yfir ad fara, blessadi gud 
•nig svo a peirri jordu i 5 kr, ad eg skildi par eptir, 
ba burt for, 4 kugildi, en rak i burtu 6 kyr, 1 lindr. 
°g 5 af saudfe. Kom eg pvi til gaungu fyrir austan 
heidi, pvi jordin ber ei meir eu 50. Misti eg po 
4 hverju ari kugildi, hest, kii edur fe til kiigildis, er 
hrapadi; og pa pad var afstadid, einga skepnu. Eg 
keypti ad og bygdi par 6 skipparta og bat, fyrir utan 
einn halfan hlut, — voru tveir af peim fyrir utan 
osinn 1 ), — og svo selabat, hvern eg brukadi til fugl- 
veidar. Var hann par raunar min parfasta eign. Su 
kvdd helzt enn vid med skipsarodur, svo minn um- 
bodsmadur hafdi'-') baedi pennan skipa- og annan a- 
goda fyrir ekki ncitt, og svo ymsir adrir. Pegar hann 
•nisti pessi void, og hann med peim hlunnindi pau, 
sem eg notadi mer, safnadist hvad af hverju hatur 
og ofundsj'ki til min, sem gsegdist lit hja peim, hve- 
^ser sem peir meintu sig fa klofesti eda taekifaeri til 



1) p. e. Dyrholnos. 

2) hofOu, hdr. 



106 

J>ess. Var Einar sa einn undirsettasti og 16gfl6knasti 
madur, p6 skjaldan 1 ) ynni mal. Af hrekkjum peim og 
kr6kum, sem hann par i brukadi, skemdi sa ohrein- 
leiki fyrir honum eins og ollum, sem svo bruka sina 
vitsmuni. Hann f6r og raed kukl, sem honum bg 
bornum hans var ekkert hamingjuelni. Pad fyrsta, 
hann 16k mer, var pad, hann hafdi lanad Mr. 
Joni Sigurdssyni i Holti 10 fjordunga smjbrs, radlagdi 
mer ad heimta pa hid bradasta, og pa eg dr6 pad i 
vaeng, gerdi hann launbod undir minu nafni, en hann 
vissi ei, vid vorum um pa forliktir, svo hinn sa vid 
leka peim. Pad annad var, hann begerdi af mer pa 
jord, sem hann vissi, pverlyndastir menn voru fyrir, 
og eptir pessu for annad, sem of langt er ad telja. 
Loksins, pa hann sa, ad hann bar jafnan Isegra lilul 
af vidskiptum okkar, og mer leiddist p6f petta, gerd- 
um vid skriilegan kontrakt med hondum og signet- 
um, ad areita hvorugur annan padan i fra, hvad 
hann og enti. 

Hans samlags- og medbrodir ad gera mer alt til 
miska og hnotkaerings 1 ) het Hjortur Hjaltason. Hann 
bj6 i Holti i Reynirshverfl, sterkrikur af peningum, 
fe og odrum aurum. Hann s^ndi og baud 80 speciur 
fyrir jord sina eitt sinn. Mikid graeddi hann a tobaks- 
og brennivinssolu. Pa eg kom, alti hann 4 skipparta 
og bat, sem smasaman vard af honum pokast, par 
til ei atti, nema 2 eptir. Hann vildi eg hafa trygt, 
en gat pad aldrei, svo trutl yrdi. Son atti hann, sem 
Hjortur het. Honum kendi eg sinn kristindom og ad 
lesa og skrifa. Eru pad yfir 20, sem eg hefi pad 
kent, og 8 til skola. Svo sem s^slumadur Lj'dur 
Gudmundsson kom nserfelt undir eins og eg hingad 
i s^slu og var pa peninga purfi'-'), kom hann ser fljott 
inn hja pessum b6nda, fekk hja honum peningalan 
og mart fleira, svo lagdist hann a alia sveif med 
b6nda a m6ti mer, — p6 aetid forgelins, — og pad 
var su fyrsta sundurlyndiskveikja milli okkar, enda 
sat eg svo i milium sessi, ad hann nadi ei inn med 

1) Svo. 

2) pyrfti, lull-. 



107 

lokkurn skippart i Reynirshverfi medan eg hafdi 
lokkur umrad yfir jordum peim. Anshelmi heilrsedi 
hafa mer mest glej'mst vid hann, sem eg sleppi nu 
fyrst ad umtala. Hjortur d6, og fundust ei eptir 
hann meir en her um 30 rixdalir. Ekkja hans komst 
til syslumanns, og do par i vesold. Sonurinn hlaut 
3d eta hrossakjdt og do i hor. Panninn for sa audur. 

Fyrir utan Jon Sigurosson valdi eg mer til vinar 
sira Dada Gudmundsson. Var hann ei bussell mad- 
Ur > og var pvi opt hja mer i Helium; tok eg svo 
°pt af honum born hans til skiptis. Hann var gledi- 
madur og saungmadur mikill, sem atti vel vid ged 
mitt, fyndinn og logskyr, en veitti ei af, hja honum 
fyndist ei vanpakklaeti, pa honum likadi ei allar vid- 
gerdir. Let eg pad aldrei a mer festa, pvi hann var 
prestur minn, par breyzkleika presta eiga soknar- 
orn gjarnan ad ylirstiga, vegna embsettis peirra. 
Shid bann med mer, sem kunni, moti vondum monn- 
u m, og so i embsettisverkum minum, og eg svo einn- 
'nn scrdeilis, pa hann var ordinn blindur, og heldum 
v 'nskap til daudadags. Pridji var J6n Runolfsson a 
"dfdabrekku. Hann var tryggur madur og triifastur, 
°g gerdi mer alt til vilja, sem hann gat, og enti pann 
Vinskap til daudadags. Sonum bans, sira J6ni og sira 
ftundlfi, kendi eg til skola, peim sidara ad ollu leyti. 
Sa fy rr i a Gudnyju dottur mina. Eru pad badir a- 
gaetir menn. Sa fjordi bet Sigurdur Magniisson; 61 
hann upp Gudnyju ddttur mina, en eg Jon son hans. 
Hann belt og vinskap vid mig medan til entist. 

Fleiri get eg svo serdeilislega nefnt ur heila 
Myrdalnum. Po hafdi Lydur alt i frammi ad kom- 
as t upp a milli okkar tveggja sidstnefndra, og hon- 
um t6kst pad um stund. 

Fyrir austan Myrdalssand var einginn sa, eg gaeti 
' pann tid tckid vinskap vid, nema einn, nefnilega 
s 'ra J6n Bergsson prdfastur a Kalfafelli og madame 
Katrin Jonsdotlir, kona hans. Var Porunn min 
°g hiin einnrar aettar. Okkar fyrstu fundir urdu so- 
•eidis. Pad fyrsta ar, eg var i Helium, for eg ad hilta 
fddurbr6dur minn i Holti, og fekk til reidar gagn- 



L 



108 

gcfinn hest, sem Hjorlur i Hollinu ledi mcr. Var 
par fyrir adkominn sira Jon profastur. Frsendi minn 
bad hann fyrir mig, er hann lofadi, og sagdi vid 
skyldum verda samferda til baka, er eg jaladi, en 
vildi pad p6 ei i raun rettri, par eg heyrdi svo af 
honum sagt, ad hann vaeri drykkimadur 1 ) og reidmadur 
mikill, en eg reid Ianshesti. Lofadi hann ad bida 
eptir mer til hadegis daginn eptir. Eg dro timann 
ad koma pangad, par til komid var af midaptani. Sat 
hann par fyrir vid vinflosku, og lezt hafa bedid 
eplir mer. Fdrum vid til ferda, og hdfdum brenni- 
vin hvor uni sig n6g a oss. Vil eg nu rlda nokkud 
vid h6f, en hann vildi pad ei. Hann storkadi mig 
pa upp og sagdi: »Pu trtiir a pessi merarbein, er pii 
ridur, og ef heldur er i per aerlcgt blod en merar, 
so riddu nii a vid mig«. Eg poldi ei pessi bleydi- 
yidi, og sagdi: »Reyndu pa, i hvorum merarblodid 
(er) heldur«, og tek par til ad rida, og setti ei fyrir 
mig, p6 hestinn hefdi malt betala tvennum b6tum. 
Dr6 nii hvergi sundur edur saman med oss alt ad 
Jokulsa. Par tokum vid upp floskur, po a pverspori 
yfir um ana, en hvorugur vildi hja odrum drekka. 
Svo lokiini vid annan spreltinn og alt austur i voll- 
inn fyrir utan Hvol. Par datt hestur hans nidur, og 
fram ur honum bl6dgusa, og drapst (hann) par af 
nokkru sidar. Eg for af baki og sagdi: »Sjadu nil, 
i hvorum heldur merarblddid er«. Komst eg med 
naumindum med hann heim ad Hvoli, en eg belt 
austur i Ilverfi. Hestur minn vard sligsa eptir, po 
jafngodur. Sagdi bdndi pa: »Eitlhvad hefur pii 
mikid ridid, pvi aldrei hefur hestur minn svo ordid 
eptir sig«. Sagdi eg honum pa upp alia soguna og 
betaladi honum hcstlanid vel. Svo var profastur oer.- 
legur, ad ekkert erfdi hann vid mig pessi vidskipti. 

Pennan minn fyrsta vetur kendi Einar mer for- 
mensku og alia hattsemi vid sjo. Var hann bsedi 
upp a vedur, brim og lendingar einn sa sk^rasti og 
varygdarsamasti madur, sem pa var til. Eg fekk mdr 
og gddan bi tamann, sem Sveinn het, og par med reri 

1) Svo. 



109 

e g margan rddur og ^tti margan sj6, sem engir 1 ) par, 
ymist afl 2 ) dugnadarleysi og hrsedslu, pordu a ), og 
voru pvi ad spa fyrir mer, eg haetti ei fyrr, en eg 
draepi mig i sjonura. En gud hagndi pvi svo 
til, ad pann 5 ara tima, sem eg var formadur, vard 
€ ' ad einni ar auk heldur meira. For eg po margan 
brattan og stdran sjo a bodanum vid Reynirsdranga, 
hvar menn duttu undan arum. Og eitt sinn, sem 
•nig rekur minni til, lenti eg svo storan sjo i Eidis- 
botum, ad eg sa 6s 1 ) upp fyrir fjoru. Setti sjdrinn 
°ss i efsta flodfar og geingum vid purrum fotum ut 
ur skipi. Lof se gudi fyrir lukku og velferd! Ei var 
eg fiskiheppnari en adrir, ad eg kaemist fram yfir pa 
s t6rum, nema hvad rodrar unnu, sem eg hafdi fram 
yfir pa. 



KAP. XXVIII. 

. Vorid 1756 bjo eg Porstein brodur minn lit og 
annan mann til med svo marga hesta, eg fekk, ad 
ssekja Porunni mina nordur og annan farangur minn. 
Komu og (5 menn med hcnni ad nordan, sem eg ledi 
hesta, og kostadi mig pa 5 ) ferd og fyrirhofn 80 dali 
sletta. En allan pann kostnad var eg biiinn ad upp- 
vinna, og betur til, a 4 arum par eptir. Atti eg og 
ad panta banda peim ollum flsk undir Eyjafjdllum 
u pp a burdarhesta peirra, sem mer alt gekk. Vard 
eg ad pvi st6rfeginn, pa peir komu ad nordan, og 
urdu bja okkur Porunni sta3rri fagnadarfundir [en 
fra megi segja"), er vid, leyst af stdrri maedu a badar 
sidur, fundu(n)st par aptur. Og livad mun pa ei 
gledilegt i odru lifi, nser utvaldir finnast par aptur! 
Medan nordurferdin yfir stod, lagdi eg mig eptir 
veidiskap i Heidarvatni, svo fyrir utan pad, eg og 



1) elnginn, hdr. 

2) Svo. 

3) »ei« stcnclur her i handiilinu ; er ofnukid. 
'1) t>. e. Dyrholaos. 

5) Svo. 

(!) |bsett via af iitg. ; vantar i lindr. 



L 



110 

li.ji'i min .'!, sem tekid hafdi, neyttum, var afgangs 
halftunna og kvartil af soltudum silungi. En sa g6di 
veidiskapur for sidar af, pa sira Dadi tok fyrir sig 
ad setja landhluti upp a vatnid, sem ci gekkaforda- 
laust. Svo var pa vorhart og grasalaust a fjollum, ad ei 
vogudu ad fara nied paer, og vurdu paer pvi eplir ad 
skilja. Safnadi mddir 1 ) min undan peim mat, sem 
henni og barni minu Jdrunni, brodur og systur og 
[Ileirum kom ad gagni og lifs eptirkomandi eru 3 ). Pa 
gekk mestur mannfellir a i Nordurlandi pad ar. Um 
haustid f6r eg nordur ad soekja k^r minar. Hafdi 
par svo ilia sprottid uteingi um sumarid, ad ljafor 
matti telja a slettlendi sumstadar sidan arid adur. 
Var pa svo mikil 6tid og ofaerd a fjollum, ad eg vard 
ad lata paer par allar burt fyrir litid verd, sem gud 
sneri til peirrar lukku, ad eg gat fyrir pad austur 
hja sjalfum mer haldid vid nokkrum kugildum i 
Reynirshverfinu og lagt af vid adra naudlidandi. 
Geingu J)a vorhorkur med langvarandi hafis fyrir 
landi fram fyrir fardaga. 

f pessari ferd kom eg ad Reyniness-stad. P6ra 
hustru tekur mer i versta mata, jagar mig og sserir 
um ymsan vidskilnad a klaustrinu af stakri mann- 
vonzku, heimtar mi 70 alnirnar, sem eg eptir helt, 
sem eg hefi adur um getid, og leid heldur afdratt og 
skada sjalfur a pvi, eg atti hja henni. Var mer svo 
pungt innanbrjosts, er eg gekk sidast utfra henni, ad 
mer verda ad munnhlaupi pessi ord: »Per, goda 
frii, sem nu hafld heitt mer fyrir brjdsti i sidasta 
sinni, ydur kann einhvern tima og so ad hitna, pvi 
ad gud veit, hverninn per leikid mig nu ut«. En 
veturinn eptir brann alt klaustrid til kaldra kola, sem 
var af praktugri husabyggingu, 50 stafgolf ad sam- 
toldu, svo huii og folk hennar komsl taeplega ut i 
naurklaedum sinum. Lykur svo okkar vidskiptum. 
Til pess eru vond dsemi ad varast, en pad, r^ttvist 



1> modur, heir. 
2) |8vo. 



Ill 

er, a aetid ad stunda, sVo mann kunni deyja sattur 
vid gud og alia menn. 

Vorid eptir let eg sickja modur mina, barn og 
systkin. Palmi brddir minn var hja mer i tvo ar, 
kunni her ei vid sig, f6r nordur aptur (og) giptist 
par goflri konu, Sigridi Bjornsdottur ekkju, sem atti 
Breid, hvar pau bjuggu sidan. 

Petta vor 1757 kom sira Jon Bergsson ad visitera 
kirkjur i Myrdalnum. Fundunst vid nii aptur i saemi- 
legri vinattu. Hann reid fra Beynir yfir pverar myr- 
ar, en pa hann var kominn ut fyrir Haskjdl, par slo 
hestur rnannsins, sem undan honum reid, hann svo 
framan a fotlegginn, ad hann brotnadi. Var ad vdrmu 
spori sent eptir mer, sem po var til sjos kominn. 
Batt eg par spilkur vid fotinn, setti prdfast a bak, 
gekk svo med hesti hans og belt undir fotinn yfir 
allar paer torfaerur og flutti hann heim til min og 
lagdi hann par upp i stofurum, hvar hann var i sex 
vikur. Kom pangad hans mseta kona Katrin ei all- 
einasta ad vitja um hann, heldur for bun vestur til 
allra peirra utretlinga, sem hann og peina heimili 
med purfti. Beid hann par svo leingi, par til hiin 
aptur kom, pvi fyrr var hann heill ordinn. Vid Pdr- 
unn min fylgdum peim padan ha'oi heim til sin. 
Var pad sii yndislegasta ferd og heimbod, pvi her var 
nu stiptadur og a kominn falslaus kserleiki a allar 
sidur, pvi hjon pau voru mannvol, og pr^ddi alt r 
hvad godan mann a ad pryda, og slitu pau aldrei 
pad kaerleikans band vid okkur, medan til entust. 

Nu lidur eitt ar, sem ei ber til tidinda. Pr6fastur 
visiterar arlega og tok ser jafnan goda hvild hja oss. 
Nii vildi svo til eitt sinn, er hann kom vestan undan 
Fjdllum litt gadur, ad hann tok ser nattstad a Hvoli 
hja einni ekkju, sem het Steinunn Bunolfsddttir, pro- 
fasti adur kunnug, pvi foreldrar hennar hofdu buid 
a Pvera a Sidu, hvar pr6fastur fyrr meir, pa hann var 
i skdla, hafdi opt gist med odrum sk61apiltum. Var 
pessi ekkja haldin lauslat. En pa stundir lidu fra, 
faeddi him stiilkubarn i heiminn, og kendi pad ad 
fyrstu sogn pr6fasti, sem prestur hennar paverandi, 



112 

og bet Jon Gudmundsson, bar ut med storum fagn- 
adi, pvi honum var storilla vid profast, er hafdf 
ordid adur fyrr ad dsema a hann sektir tvisvar sinn- 
um fyrir grofar yflrsj6nir. Jon Sigurdsson i Holti 
kemur samdsegris austur aft Helium til min med 
pessi olukkutidindi, og sendi ad vormu spori til syslu- 
manns Lyds og sira Dada. Komu peir an tafar. 
Pykir oss ollum petta mikid og erum ottablendnir 
um sannleika, par na3rri for um gisting profasts og 
meogaungutimann. Var pad afradid, ad eg for med 
syslumanni til hennar ad vita algerlega, hvort par 
vseri einginn annar i tygi en pr6fastur. Kemur pa 
upp hja henni, ad profastur muni ci vera fri fra ser, en 
sira Jon prestur sinn og Porsteinn sonur hans 1 ), sem 
pa var student, hafi med sig um pann tima haft, og 
verdur pad ad lykt, ad nun kennir Porsteini barnid; 
segir, ad prestur hafi komid ser til ad kenna prdfasti 
pad. Hann hafdi og sjalfur annarstadar fleiprad, ad 
hann hefdi komid upp a pad ad fyrra bragdi. Ad 
svo voxnu mali skrifadi eg prdfasti til. Hann kemur 
og flnnur prest, sem hann bidur vottanlega og skrif- 
lega iyrirgefningar fyrir sitt utborid og uppdiktad 
lygabull og sladur, og skilja peir vid pad um stund. 
Mr. Porsteinn neitar barninu, og sver einhvern veg- 
inn fyrir pad. En par sem vottadist, hann hefdi 
margopt srengad hja henni, misti hann geistlegheitin 
og fekk sidar konglega uppreisn. Ad pessu biinu tekur 
prestur sig upp aptur med sama skraf, segist hafa verid 
hraeddur til kontraktarinnar, gerir morg nidkvaedi um 
profast og mbtparta sina. Med pad vard rofin fyrirgefn- 
ingarbonin og sa samningur og tekid malid upp ad 
nj''ju og stefnt morgurn vitnum upp a ord, verk og 
ymislegt pessa sok ahrasrandi. En par eg einasta 
stefndi i pessu og profastur var optast um pann tima 
til veru hja mer, flaemdi prestur mig ut og bans a- 
hangendur, og sogdu, eg vildi na kallinu undan ser, 
med ddru lleira. Var sira Dadi skikkadur ad dicma 
i pvi mali, er svo fell lil, ad klerkur var daemdur fra 



1) I>. e. Porsleinn skald, sianr prestur si Dvcrgasleini (d. 1800). 



^ 



113 

kalli og kjol. En hann appelleradi fyrir synodalsrett, 
og po hann saei sig um bond ad framfylgja pvi, hlaul 
par prestur ad setjast yfir s6knirnar alt svo leingi 
malid var ei utkljad. Pessi sira Jon var einn sa bezti 
predikari, pa svo upptokst, g6dur saungmadur, agaett 
skald, spakur i framgaungu, aptur par a m6ti laus- 
mall og skreytinn, hvar fyrir, afl hann hafdi presta- 
kall mist, drykkjumadur og lauslatur, let mikid yfir 
laerdomi sinum og leitadist pvi vid afl nidra odrum, 
bsedi yfirbodnum og laerdum monnum, og sa hann 
mig ei hlutlausan af pesshattar adkasti ad sverta mig 
med (ilium hsetti, er eg i pann tfd 16tt bar, asamt 
gal(d)raheitinga og kvedskap bans. Sira Dadi var 
pa settur til kennimannsverka yfir heila Myrdalinn. 
En af pvi hann var ordinn heilsulasinn hlaut hann 1 ) 
ad taka ser kapellan, og pess vegna nefnir hann pad 
vid mig, hvad eg og kona min aftbkum, pvi vid vor- 
um nu serdeilis anaegd ordin med okkar astand og 
vidrettingu i ollu. Par med vildi eg ei vera klerki 
undirgefinn, vegna hissugra gedsmuna bans. Hann 
fasr pr6fast heimuglega i fylgi med ser, sem mig kall- 
ar austur ad Kirkjubaearklaustri ad standa examen 
og Eyjdlf djakna"). Vorum vid ad pvi verki fram i 
kirkju. Pa mig minsl vonum vardi, kemur sira Dadi 
par, en sem for annan veg en eg austur, og kallar 
mig par fyrir sinn kapellan i profasts ogpresta peirra 
heyrn, sem satu yfir oss. Hafdi eg aungvar af batanir, 
paer er peir gildar antdku, og bad um umpeinking til 
morguns, pvi pessa mina vini matti eg ei audveldlega 
styggja. Syslumadur Lydur var par og ad halda ein- 
slags ping. Eg sagdi honum af bobba pessum, er eg 
var i kominn, og voldgaf honum min vegna ad inn- 
ganga kontrakta og skilmala vid pessa mina yfirmenn 
i pessu efni, er peir anl6ku. Var pad bans gerd og 
uppasland, eptir sem heimuglega hofdum samid okkar 
a milli, ad eg skyldi kallast til prestskapar og setjast 



1) »t>vl«, hdr. 

2) P. e. liyjolfur Tcitsson siOast preslur a Iloli i Alptalirfli 
<<l. 1804). 

JEfisatja Jons Steingrimssonar. 8 



114 

yfir uts6knirnar, svo hvor vaeri utaf med sitt. Var(d) 
her af st6r agreiningur, par ei gekk eptir peirra vild. 
En sii mseta kona Katrin saluga stilti med viturleik 
sinum pau hissugheit, ad alt sefadist. Bleif par vid, 
sem syslumadur uppast6d, ad pr6fastur alyktadi mig 
prest yfir Ut-M^rdalinn og skrifadi biskupi til. Var 
petta pau beztu aerlegheit og medstand, sem s^slu- 
inadur s^ndi mer, er eg hefi sidan munad honum. 
Afgerdist petta a Kalfafelli. Skal nu el framar segj- 
ast, hvad gerdist i peirri ferd. 



Kap. XXIX. 

Pr6fastur, syslumadur og eg med fylgjurum okk- 
ar forum adursagdan dag ira klaustrinu austur ad 
Kalfafelli, en sira Dadi f6r a undan um daginn aust- 
ur til frsendkonu sinnar madme Katrinar. Par atti 
og alt ad afganga um mig. Naer vid komum ad 
Hverfisfljotinu, sem var stort vatnsfall med alum og 
sandbleytum, var pa ordid dimt af nott, og atti ad 
rida langt brot a m6ti straum a snid austur yfir; 
ridu fyrst peir penarar okkar, svo pr6fastur, eg og 
sidast syslumadur. Profasti, af pvi hann var mis- 
gadur, leiddist vadall sa, keyrdi a hestinn og astladi 
ad rida yfir um nokkud framar; par med hvarf hann 
og hesturinn ofan i eitt bleytuhvarf. Sa eg ekkert til 
bans, nema eitthvad flaut fram eptir alnum. Fleygdi 
eg mer strax af baki, svo mikid eg klseddur var, ad 
elta petta. Var pad pa hattur hans, um hvern eg 
ekkert gaf. Se eg pa, ad hesturinn kemur ad ofan 
flj6tandi, og eru fsetur a m6ti straumi. Fleygdist 
taumurinn til min, i hvern eg nadi, og var pad hard- 
ur rykkur ad halda vid, medan hesturinn gatrettsig 
vid. St6d eg nu vatn og bleytu vel svo i hendur. Strax 
a eptir kemur pr6fastur flj6tandi. Nae eg i fatnad hans, 
ad eg gat dregid hann til min, og upp ur alnum, a 
hvers brun eg hafdi stadar numid, pvi hefdi eg einnri 
alin nser honum komizt i pvi vetfangi, var utgert um 
mitt lif, item pr6fasts og hests, ef eg hefdi ei haft pad 
araedi. En her atti oss leingra lifs audid ad verda, og 



115 

s & gud her dasamlega fyrir pvi. Syslumadur situr 
hljodandi og hrseddur a baki, pvi hann setladi oss 
drukknada. Komu fylgjarar okkar til okkar, par vid 
"vorum naer i kaf komnir, og komu oss til lands og 
svo yflr um. Var nu tekin af dllum g6d brennivins 
hressing. Hennar purfti og vid. Svo voru pa frisk- 
heit mikil, ad syslumadur fleygdi ser i eilt siki par 
a aurunum og alvaetti sig, pvi hann sagdi: »Mer 
Pykir skomm ad pvi, ad eg komi heim ad bse med 
ykkur alpur, en pid allir votir fra hvirfli til ilja«. 

Fra Kalfafelli heldum vid prir vestur aptur. 
Skiptusl prestur og syslumadur dmjiikum ordum 
saman. Kom stundum til keyra vidskipta. Prestur 
Var i hvitum skinnbuxum. Hinn var tidum ad spauga 
Wed pann klsednad, lypta upp hempu og skoda paer 
se gjandi: »Til hverrar nytsemdar eru pessar buxur?« 
En kymni sii kom p6 ad lidi. Pa vi3 komunst undir 
jokulinn fyrir auslan Hafursey, var ordid dimt af 
re gni og n6tt. Vid viltunst upp i hann, f6rum yflr 
hvern melhol og gja eptir adra. Pi vid ridum hver 
eptir odrum utanvert i einum melhol, hvar djup 
bleytugja var undir, valt prestur af baki og a hofud- 
'o ofan i gjana. Vid syslumadur hlupum jafnskjdtt 
a f baki ad hj&lpa honum, og hefdum ei svo flj6tt 
rammad a hann, ef ei hefdum sed, hvar laerin voru 
ad sprikla i hvitu skinnbuxunum. Segi eg mi vid 
s i'sluroann: »Sjadu nu, til hverrar nytsemi skinn- 
buxur pessar eru«. Tdkum vid i sinn f6t hvor ix 
presti og drdgum hann upp ur gjanni a melholinn. 
Var hann svo lettur fyrir okkur, af 6tta um lit hans, 
eins og litill dreingur vaeri, par hann var 24 fjdrd- 
ungar ad vikt, digur og istrumikill. Vid settum hann 
a fajtur. Syslumadur for med fingur upp i hann og 
var ad krassa sandinn ut, pvi hann var ad deila vid 
s^slumann adur, og hafdi pvi opinn munn, en eg 
sleikli upp augun og t6k fra vitum. Pa vid saum, 
hann Eetladi ad lifna vid, galum vid ei gert ad okkur 
fyrir hlatri ad pessu okkar starfl. En hann, pad 
fyrsta hann nadi ad msela, segir: »Skammist pid 
ykkar badir. Pid hafld mina lausn fra daudanum, 

8* 



116 

pad guds dasemdarverk, ad hadi og spotti«, med 
fleirum ordum. Vid heldum padan undir eyna 1 ). Var 
pa komid i fang okkar utsynnings krapi, og aetludum 
(vifl) afl komast i Myrdalinn. Prestur gerir oss pafl 
pa til spitu 2 ) og heldur upp undir eyna afl einum 
hellir, par er vestan i henni, og segir: »Gerifl bofl 
konu minni, afl hun lati saekja mig hingafl liflifl lik 
a morgun«. Saum vifl vist, upp a hvafl hann gerfli 
petta, og potti skomm afl skilja vifl hann. F6rum og 
upp i hellir, sem er tvistukadur; fer hann i aflra, en 
vifl i aflra, og kveljumst par af um nottina; hofdum 
ekkert afl naara oss af, tveggja daegra matpola, fyrir 
utan hakall og brennivin. Vindur og regn st6fl upp 
a oss alia vega. Hefi eg aldrei atl daufari n6tt. 
Komunst svo um morguninn eptir i Myrdalinn. 

Pegar eg heim kom, var par fyrir br6f fra nser- 
felt helming soknarboendanna ur uts6knunum, sem 
begierflu mig framar ollum oflrum fyrir sinn prest, 
sem peir pektu. F6ru 611 pau skjol til biskups, sem 
mer aptur tilskrifafli, og sagfli, ef eg vildi standa upp 
a geistleg embsetti, svo skj'ldi eg koma i Skalholt 
pafl braflasta og taka par vigslu. En par eg haffli a 
olmususkflla verifl, porfli eg ei annafl en hl^fla peirri 
kalian. Var po buinn svo afl forbetra og byggjajorfl- 
ina Hellur, afl ei setlafli padan auflveldlega afl fara. 
Sjast nu enn pau merki eptir mig, langgarflur sa og 
pvergarflar, sem par eru fyrir austan Sandskarfl. 
Apvi plassi fekkst pa eg til jarflarinnar kom her um 
a atta hesta. En eg hreinsafli par svo alt til, afl pa 
eg burt f6r, fekkst par tafla a 30 hesta. Ur minu 
fjarhusi og hesthusi, er eg bygfli par, var siflar bygfl- 
ur ba;r, sem kallast nii Garflar. Svo mh nifla sem 
pryfla. 

Aflur en eg skil vifl pad efni, hversu gufl med 
ollum dasamlegum haelti blcssadi mig a Helium, vil 
eg ei gleymt ) se, hversu hann og so kroptuglega 



1) P. e. Hafurscy. 

2) Svo. 

3) 6gleymt(!), lidr. 



117 

"Verndadi mig par fra vofeiglegu skadrsedi. Eitt sinn 
a vorlima gekk eg og Jon stjupsonur minn ut yflr 
6s. Var a honum is, sem var p6 ordinn laus vid 
lond, nema a einstoku stodum. Var frostvindur, pa 
eg fdr lit a hann, en gerdi logn og bradan hita med 
austankaelu. Pa vel svo var ut a hann midjan kom- 
inn, tok pa pessi sjois svo ad bradna, p6 pykkur 
vaeri, ad einhoggt var altstadar 1 ) ofan ur. S4 eg mer 
nu ei annad fyrir hendi en dctta par kvikur ofan 
"ni og drukkna. Hlupum vid, I pankaleysi um nokk- 
urt lif framar, sem vid kunnum nordan undir eyjar- 
hornid 11 ), pvl par var forssela a og samanreknir jakar, 
po allir lausir ; hlupum vid hvern af odrum, pvi a aungv- 
ini matti vid standa, par til ad landi komunstum. 
Vard eg framar en fra megi segja feginn peirri lausn. 
Svo bar til i annad sinn, ad komid var um sum- 
armal; hafdi pangad til ekkert fiskazt, en verfolk upp 
a mig komid, en eg ordinn fisklaus eins og adrir, en 
rojolk var litil; for eg lit undir Fjoll til profasts 
fraenda mins og segi honum af efnum minum. Eg 
fekk hja honum halfva3tt fiska, pvi hann gat ei meira. 
Fer eg til baka med pennan feing. Med mer var bdndi 
sa, er het Jon Gislason, og reiddi pessa kimbla. Pa 
v 'd komum ad Hafursa, var him ofser, nema a fjoru- 
v adi, og purfti po ad taka ser lag milli sjoa, sem eg 
tok; reid svo med hasti j'fir og skipadi Joni ad 
rida djarflega a eptir.. En hann vard hrseddur og 
hikadi vid; par med fell sjorinn yfir hann og hest- 
inn og dro hvorutveggja ut i lykkju, og skildi pa par 
ad; flaut hvort i sinu lagi til sama lands. Eg reid 
yflr um aptur, hljop i otbodi fram i lodrid og nadi 
manni og hesti lifandi aptur. Kimblana rak og upp 
annarsstadar. Fell eg i forundran a eptir, ad eg 
hefdi ei farid par gudi a vald. Briikadi eg nu betri 
vara a honum og rak hann undan mdr yfir um. Svo 
komst eg heim til min. Sofnudust pa peir aumustu 
Hverfingar til min ad fa hja mer fisk, sem svo fell 

1) Svo. 

2) P. c. Dyrholneyjarhorni 






118 

lit, ad eg skipti honum upp milli peirra, og helt sein- 
ast eptir premur, pvi min goda kona poldi ei ad 
heyra kveinan peirra. En smjdr attum vid pa nog 
og bein vid peim. Var petta i pad eina sinn, sem par 
nokkurn skort lidum, ad pa var kalladur. En urn 
morguninn var komid gott sjovedur, po ei nema a 
Oddsfjoru 1 ). Fiskadi eg vel urn daginn, og svo hvern 
af odrum, ad eg fekk pa a halfsmanadar fresti 1400 
fiska i alia mina hluti. Meiri hlutir gafust par po 
sidar. Venja var i Myrdalnum, ad baendur gafu kon- 
um sinum hlut sinn a sumardaginn fyrsta, og paer, 
sem svo voru sinnadar, kolludu eptir honum sem 
vitafe, en paer mattu aptur hafa til reidu i sumargjof to- 
bakspund og brennivinspott. Mattu paer af hlutnum, 
hvort hann var mikill edur litill, gera hvad paer 
vildu. Nu fekk eg a sumardaginn fyrsta i minn eiginn 
hlut 70 fiska. Pa gekk bun i fjdru og gat* hann allan 
upp fataekum, sem litid edur ekkert hofdu pa feingid 
af sj6. Var henni petta yfirid 8 ) tamt, ad gera naud- 
lidandi gott eptir efnum, pvi pad var hennar vid- 
kvaedi: »Medan eg lifi, gefur gud mer ndg, svo og 
vona eg, ad born min komist ei a vonarvol par fyrir«. 
Pad fyrra er fram komid; hid sidara mun og ei 
bregdast eptir guds 6brigdanlegum fyrirheitum. 

Vikur svo fra pessu efni til annara umskipta og 
Irasagna. 

KAP. XXX. 

Svo sem eg var kalladur af aedri og laegri til 
kennimannlegs embaettis, sem adur er sagt, fer eg af 
stad i mins herra nafni ad taka prestsvigslu i Skal- 
holti, hverja mdr veitti Dr. herra Finnur Jdnsson 1. 
sunnudag i adventu 1760, med merkilega gddri yfir- 
sogn. Sira J6n Hannesson faerdi mig fyrst i prests- 
hempu. Hann var pa biskupssveinn. Hann scgir 
pa: »Gud hjalpi per, madur«. Pessi fau og hugheilu 



1) Oddsljara er undir ReynisQalli. 

2) Svo = yfrifl. 



119 

ord geingu mer svo til hjarta, ad eg gat ei gleymt 
peim, med sterkum eptirpanka og sinnisumbreytingu 
allan pann dag, og leingur, naer eg til peirra peinki. 
Biskupi likadi svo vel min katekisation vid born, ad 
harm sagdi yfir bordi um kvoldid: »Jafnvel p6 per 
hefdud ei getad prddikad svo vel, pa hefdi eg vigt 
ydur vegna hennarcc, pvi sagt var eg hefdi hilt upp 
& hans eigin mata. Hann spyr mig ad medal annars: 
»Kvidir pii ei fyrir ad fara i litsdknirnar, pvi, ef eg 
get rett til, mun prestur og hans ahangendur sikta 
pig og umsitja a alia vegu?« Hvad og svo kom fram. 
Eg svara: »Eg stefni peim, nser eg poli ei, edur fae 
taekifseri par til«. »Viltu hafa rad min, pa ger pad 
ei. Per skulud forsma pa, og svo hsetta peir«. Voru 
petta ein pau beztu heilrsedi. Var hann m6r i pvi 
og ollu godur og radhollur herra og trufastur i ollu 
leynt og lj6st. Hja landpingsskrifara Sigurdi Sigurds- 
syni var eg til lossamentis medan eg var par, og be- 
taladi honum pad ei kvikindislega. Hann var par 
pa stadarhaldari, og fra peim tima komst eg i vin- 
feingi hans, er hann ei sleit medan hann lifdi, og 
trega eg jafnan pau g6du hj6n. Eg atti og meira 
saman vid hann ad saldra*), sem var medgjafir med 
stjupsonum minum og fleira. 

2. sunnudag i adventu stdd eg fyrst fyrir altari 
og bergdi fdlki a Holtsstad; fdr svo i Myrdalinn og 
kom ad Sdlheimum. Par kom einn bdndi til min, 
er Sigurdur het, og bad mig strax ad skira barn sitt. 
Eg sagdi til reynslu, eg vaeri ei undirbuinn. Hann 
svarar: »Skal einn prestur (ei) hafa til taks, hvad 
sem med parf til prestsverka?« Eg sagdi, hann hlyti 
ad vorkenna dvonum: »En ei er sem pu hyggur og 
tilajtlar; lat barn pitt koma strax til skirnar med sin- 
um gudfedginum«. Vard hann pa ad bidja mig ad 
bida, pvi syslumadur Bjarni Nikulasson, fadir Sig- 
urdar, atti med odrum ad halda pvi undir skim, 
pvi pad ber hans nafn. Sira Dadi hafdi sdktur verid 
ad skira svein pennan. Hittuslum 1 ) vid i midri Haf- 

1) Svo. 



120 

ursa og komunst par mjog votir upp a eina eyri til 
samans, er merkja matt), vid mundum i embsettinu 
saman sveitast og vokna par eptir, eins og tidum 
skedi. Vid komum ad Dyrhdlum. Bad eg par kirkju- 
vaktarann um kirkjulykilinn. Hann taldi 611 tormerki 
a pvi. Pa tok sira Daoi svo til orda vid hann og 
fleiri, er til heyrdu: »Pid viljid heita aerlegir raenn, 
en erud dforskammadir praelar, ad pid lialdid lyklinum 
fyrir presti, peim er gud sendir ykkur og vill bidja 
nii fyrir ser og ykkur«, med fleirum ei fegri ordum. 
Par med var lykillinn til, en hann dugdi ei, pvi 
kirkjan var full med snj6 inn ad predikunarsl61. Var 
hurdin pa sett upp af jarnum med jarni, og fekk sa, 
er par upp a vakta skyldi, slcttar pakkir fyrir van- 
hirding sina. Petta var min fyrsta koma til peirra 
og vidtektir. Pridja i adventu emba;ttadi eg a Reynir. 
Var sira Dadi sa fyrsti, er eg t6k til heilagrar af- 
lausnar og sakramentis. Pann 4. embsettadi eg fyrst 
a Dyrhdlum. T6k eg par fyrst til heimuglegrar af- 
lausnar fsleif Gudmundsson og konu hans Helgu 
Sigurdard6ttur. En pad var og eptirtektarvert, ad 
nun, pa ordin ekkja, var sii fyrsta, er koni til min i 
heilagan skriptarstdl med 5 fodurlausum bornum, er 
eg embaettadi fyrst i Asum par eptir, er mig knudi 
ad minnast a sorg og gledi og hugsvala henni, sem 
eg kunni. Pennan sunnudag tok eg einasta fyrir mig 
ad utmala pessi ord af gudspjallinu: Eg er ein hrop- 
andi rodd i eydimorku. A jolunum atti eg ad em- 
bsetta a Sdlheimum. Adfangadaginn tok eg mig heim- 
an til pess. Var mikill krapi a jdrdu og votn upp- 
sliflud, svo eg vard meira ad ganga en rida ut yfir 
myrarnar. Par let eg mann, mer fylgdi, aptur snua, 
og aetladi ad fa mer annan hvorn bondann i Sleig yfir 
Hafursa, sem la a londum med krapa. Pa eg pang- 
ad kom, var hvorugur heima, utan fadir annars, sem 
Erlendur het. Naer eg heilsadi honum, setur hann 
hond fyrir auga, og segir: »Er petta presturinn og 
gudsverkfserid, sem kemur nii til okkar aumingj- 
anna? Ja, komid per alia tima sa?lir og blessadir!« 
Eg bid hann ad lja mer edur Anna staung, er eg kunni 



121 

briika yflr ana. Hann fer inn, er par stundarkorn, 
kemur ut aptur og segir: »Eg er biiinn ad leita um 
alt, og er her eingin staung«. En hann f6r inn ad 
tela hana fyrir ofan eina kistu. Fer eg svo hurt, en 
hann segir, pa eg er hurt farinn: »Sa armi 6vin Ijai 
per staung! Pii matt tumba og olan i ana og drep- 
ast par etc.« Petta vissi alt og heyrdi stiilka, sem 
var i baenum og sidar vard vinnukona min, sem 
hljop eptir mer med pal, er hun fann, pa karlskarn- 
id var kominn inn. Par med komst eg yfir ana. 
En karlinn sneypti eg he> fyrir verduglega sidar i op- 
inberusamkvaemi ddttur hans. Eg komst svo ad S61- 
heimum, helt par aptansaung og predikun, eptir sem 
pa var venja, fekk mer svo rum i midbaejardyralopti. 
Pa eg hafdi sofnad um stund, vaknadi eg vid mikinn 
verk i fotunum. Voru peir stokkblasnir upp med 
hitavellubjiig. For eg jafnsnart a fsetur, med stdru 
hugarangri af pessu tilfelli, er eg hafdi feingid af pvi 
striti og vodli, cr eg 6d um daginn. En af sterkri 
hraeringu tvistradist blodid aptur. Komst eg svo ut 
i kirkjuna. Voru par pa nokkrir menn komnir til 
niorgunmessunnar og lj6s kveikt. Eg fell fram og 
geri bsen mina i kdrnum, og stend a faetur med pess- 
um ordum, svo adrir heyrdu: »Jesus hjalpi mer«. 
Strax tekur einhver undir frammi i kirkjunni: »Pii 
att, karlinn minn, ad bidja fyrir fleirum en per ein- 
um«. Eg svara: »Forgefins er ad bidja fyrir peim, 
sem ei bidja iyrir ser sjalfum, nema gud snui peim 
oumventu a rettan veg, eins og pu opinberar pig, 
hver helzt pu ert«. Svo komust af med guds hjalp 
badar embEettisgerdirnar.'. Sira J6n t6k ser saeti 
fremst i dyrabekk, og vildi ei i kdr fara, po bodid 
vseri, nema pa eg katekiseradi i kdr, stod hann par 
upp yfir mer vid dyr, eins og biskup. En svo fdr 
gud dasamlega ad pvi, ad allan pann vetur og pang- 
ad til hann burt f6r um sumarid eptir, gat hvorki 
hann n6 nokkur fiskad upp a mig i minum embsett- 
isverkum utan stdls nd innan. 



122 



Kap. XXXI. 

Her vil eg ei med pogn fram hja ganga, hversu 
gud kroptuglega st6d med mer i minu kennimannlega 
embsetti pann 17 ara tima, sem eg var par i Mfv- 
dalnum, hversu sem Satan i sinum verkfserum vildi fyr- 
irkoma mer. Tel eg p6 fatt eitt af morgu, og er par 
fyrst til ad taka, sem var adur nefndur prestur, sira 
Jon Gudmundsson, sem sat um mig med sinum 
fylgjendum med ollum upppeinkjanlegum hsetti. Hann 
var lserdur madur og hafdi mikid saman tekid, sem 
penti pann tid til kennimanns embaettis. Baud hann 
mer pad, en eg padi ekkert af pvi, svo ei pyrfti ad 
maeta brigzlyrdum a bale eptir, sem von var a, ad eg 
hefdi vegna favizku ordid ad fara i smidju hans 
til lidveizlu, og framar en fra segi. Eitt sinn a 
laugardaginn (fyrir) hvitasunnu gefur hann sig ut 
austur ad Helium, mest til ad fordjarfa fyrir mer 
minar predikunarstiideringar. Kom par pa annar 
madur, sem eg setti til ad hindra med odrum hsetti 
fyrir honum, medan eg uppnsedi inntaki ur predikun 
peirri, er eg atti ad framflytja sjalfan hatidisdaginn, 
en eg atti predikanir, sem adur hafdi hrukad hina 
dagana. St6dst a, ad eg var biiinn med predikunina 
og madurinn gat ei leingur tafid fyrir honum, og 
stakk eg henni i kjdlvasa minn morguninn eptir, adur 
eg f6r ad heiman ad Dyrhdlum, hvar mer bar ad 
vera. Fletti eg upp bibliunni og sagdi: »Hvad helzt 
mer mi vill til, skal eg med guds hjalp bruka fyrir 
inntak«. Verda pa fyrir m6r pessi Davids ord, Ps. 
45. v. 4: »Gyrd pitt sverd vid pina sidu etc.« Hann 
svarar: »Vondur er pessi texti fyrir pig, og vid ein- 
hverju ordugu matt pii nu biiast i dag«. Eg sagdi, 
pad mundi og raetast, og fekk enn meiri eptirpanka 
af pessu en nokkur kunni merkja, en briikadi po 
ordin upp a mina skyldu og von, gud mundi hjalpa 
m6r, sem og skedi. Nser eg kraup nidur fyrir altari 
um credo ad bidjast fyrir og setladi ad taka minn 
minnismida upp ur kj61vasanum, var hann par ei 
fyrir, pvi eg hafdi haft kj61askipti, og munad pa ei 




123 

til midans. Bregdur mer mi i briin, par eg vissi af 
vanmaetti minum, ad ei var svo leikinn ordinn i pvi 
verki, ad eg gaeti frihendis predikad, biO medhjalp- 
ara minn, sera Finnur het, ad saekja Vidalinspostillu 
og lata hana a bitann hja predikunarstdl, pvi eg asetti 
mer mi ad lesa predikunina ur henni, sem tilhtyddi 
peim hatidisdegi, hvad hann gerdi. Verd eg pa var 
vid, ad sira J6n geingur lit; kemur me> i hug, ad 
hann aetli ad setja til straka ad skyggja svo a glugg- 
ann, ad eg geti ei lesid, hvad og so reyndist. Flygur 
nier i sinni, hvad eg skuli mi airada. Er paeinssem 
ffldr svarad se, eg skuli taka fyrir mig ad tala utaf 
pessum ordum: »Minn frid gef eg ydur«, og bruka 
m6r fyrir form j61adagspr6dikun, sem eg kunni, sama 
efni ahraerandi. Het eg pa gudi, ef hann nii lijalpadi 
m6r, skyldi eg vanda hans pjdnustu setid pann dag 
bar eptir. Nii lagdi hann me> svo minni til og ord 
i munn, ad eg komst merkilega vel af. Pessu minu 
lofordi vid hans gudddmlegu hatign gleymdi eg, aj 
pvi midur, hvar fyrir einn fagran hvitasunnu hatid- 
•sdag a Sdlheimum, pa par var fjoldi, fyrir utan sokn- 
•arf61kid, samankominn, tdk gud svo fra mer alt minni 
1 predikunarstdlnum, pa eg var biiinn med exordium, 
ad eg mundi ei nokkurt ord af pvi framflytja ajtladi 
og eg gagnkunni, og vard svo ad fara jafnnaer ofan 
ur stolnum aptur. Svo vandur er gud vid pjdna sina 
°g (ad) lofordum peirra. Hver guds madur, er petta 
les edur heyrir, hyggi par ad og varist petta mitt 
vonda dasmi. Pessi tilburdur barst i sdmu viku til 
biskups mins herra Finns, og ad eg hefdi panninn 
frafallid af drykkjuskap, svo eg f6kk hja honum sterka 
aminning. En eg sagdi pad msetti minn og margra 
eid kosta, ad hvorki eg edur nokkur annar par hefdi 
haft nokkud brennivinstar. Sagdi eg honum pa i 
frdmleika upp alia soguna, hverninn drottinn hefdi 
bent mer, sem hann ei alleinasta vel trudi, heldur og 
sagdi mer fleiri daemi par upp a, einninn af sjalfum 
ser tvisvar sinnum. 

Fyrgreindan hatidisdag a Dyrhdlum vard eg svo 
fra mer numinn af pvi, sem pa vid bar, ad eg mundi 






124 

ei ad tona baenina eptir praefatiuna. Hafdi og ei 
vitad pad allstadar venju. Naer eg f6r lit ur kirkj- 
unni, vard sira Jon eptir, talar til kordjaknanna, sem 
inni voru, med st6rum daesum og brj6stslaetti, og segir: 
»Gud nadi, hversu her aetlar ad ganga til. Ilia f6r, ad eg 
vard her i dag, og purfa ad vitna um pad sorglega tilfelli 
og yfirsj6n, er her skedi«. Peir spyrja, hvad pad se. 
Hann segir: »Presturinn er fallinn. Honum gleymd- 
ist ad t6na baen pa, sem til er skikkud«, og utmalar 
pad svo saknsemt, sem hann kunni. Falla par faeinir 
a hans sveif, en adrir halda pad ei svo skadlegt, segjast 
og ei hafa tekid eptir pvi. Berst petta sndgt til min, 
par eg var i einni skemmu i vestasta baenum. Pang- 
ad kemur prestur, og segir mer, hversu mean nti 
hafl hneykslazt a mer og seu ad taka rad sin saman. 
Eg laet sem eg hirdi litt her um, og gaf honum brenni- 
vin, kalla pa alia saman og spyr pa um petta efni. 
Verdur pad helzt andsvar flestra, ad prestur hafi oll- 
ad pessari kveikju, en hann ber af ser. Verdur pad 
lir, ad hver skammar annan lit og lesa hvers annars 
lyti og bidja hann aldrei framar pangad ad koma til 
soddan 6roa og sladurs, og reid hann svo i burt 
med storri sneypu og vanvirding, og heetti svo vid 
svo biiid. 

P6 var ei her med buid. Par i sokn var sa mad- 
ur, er het Einar Erlendsson, kbrdjakni, af g6dri aett 
kominn, sky> madur, servitur, falskur og undirtorull. 
Hann vard eitt djofulsverkfaeri og utsendari ad for- 
djarfa mig med ollum upppeinkjanlegum hsetti. 
Hann siktadi hvert mitt ord og verk, utankirkju sem 
innan, sa blidasti p6 i ollum vidraedum, kaenn og 
kyndugur ad venda sig, pa upp komu 6heilindi hans. 
Pessi olyfjan, sem hann bjo yfir, dreifdi ser mikid lit 
milli einfaldra og uppvaxandi ilia artadra unglinga, svo 
eg var nalega aldrei, ad segja, ohultur ad predika 
par guds ord, pvi lit ur minni rajdu var spunnid a 
ymsa vega, sem mdr vard po fyrir pvi bezta, par eg 
grundvalladi min prestsverk pvi betur, og fell pvi i 
pann panka, ad einn prestur gseti trautt ordid i g6du 
standi, nema ad hann hefdi pvilika siktara i sokn 






125 

sinni. Strax fyrsta vorid komst eg i Iagadeilur via 
hann lit af kyrsetu, er hann aetladi ad bruka a koti, 
er eg hafdi bygt honum, sem a hann fell, svo hann 
vard ad snauta hurt med 6virding. Hann atti agseta 
konu, sera Gudrun het, en fram hja henni hell hann 
vid vonda taus, er heitir J6dis, lygin og stelvls. Hun 
atti par tvisvar born hja honum, er po urdu fodur- 
laus. Hun vard svo loksins hans sidari kvinna, og 
attu pau yfrid vel ged saman. En svo f61Iu hlutir sid- 
ast, ad fyrir pad pjofstolid, sem hun dr6 ad honum, 
voru pau baedi fleingd og daemd aerulaus. D6 hann 
svo panninn i hungri og vesald6m, en hun enn flaem- 
ist manna a milli. Panninn straffadi sa alvisi gud 
pennan hans ords og presta hatara. En hun var sett 
i tugthus. Gudriin het ekkja par, sem sagt var hann 
hefdi ofmikinn kunningskap af adur. Hun var mjog 
st6rlynd og munnhvot. Son atti hun, sem Hald6r 
het. Greind Jodis kendi honum barn. Heldu allir 
hann sannan ad sdk, en hann frambaud sinn eid a 
moti hennar aburdi, sem eg og allir, sem a pvi pingi 
voru, vildi aptra honum. En pad kom til forgefins, 
svo hann sor. M6dir hans fann mtg eptir pingid og 
sagdi: »Allir vildu, eptir sem heyrt hefi, leida par 
barn mitt til helvitis, og pii varst verstur par i, sem 
eg aetladi sem bezt«. En eg svaradi: »Gud mun inn- 
an skamms syna per a mer eda honum, hvort eg 
sotti eptir hans velferd edur ei, ef eg ma prestur 
heita«. En svo for: Dreingurinn lagdist strax veikur 
med svo kvalafullum meinsemdum, ad af honum fun- 
adi maginn, ad milti og lifur geingu ut. En naer eg 
sidast pj6nustadi hann, var eg viss um hans sanna 
umvendan og saluhjalp. 6, hvad pungt er ad falla 
undir reidi guds, hvar fra hann 611 sin born vard- 
veiti. Hennar endalykl vard og med skelling. Eitt 
sinn var eg einsamall ad husvilja. Voru par bsend- 
ur tveir, sem voru ad deila i heygardi, sem peir attu 
saman. Fer eg pangad til ad forlika pa, sem ei hafdi 
ad segja, pvi peir ei alleinasla heldu a ad skammast 
og reka heygogga sina hvor i annan, heldur og red- 
ust a mig, ad mer p6tti f6tur minn fegurstur ad kom- 



126 

ast fra peim. Sunnudagur var ad morni; aetludu peir 
pa og ad vera til sakramentis; tek eg pa afsidis og segi 
peim, peir skuli nii bidja hvor annan fyrirgefningar a 
sinum ordum og verkum i gaer, el peir hafl ei gert 
pad. Peir svara: »H6fum vid verid nokkud osattir? 
Vid munum pad ei, eda vill presturinn vekja milli 
okkar nokkurn 6r6a etc.?« Var nu adurnefndur Ein- 
ar kominn i lid med peim. Begera svo af mer skripta- 
mal og sakramenti, er eg vard ad veita praelum 
pessum, mot samvizku minni, par ei hafdi nokkud 
bevisanlegt upp a pa. Soddan mega opt prestar pola. 
Mr. Gunnar Jonsson a Dyrholum var gudhrsedd- 
ur madur og vel ad ser um marga hluti, bsedi i and- 
legu og verdslegu, fullur af grillum og heilabrotum. 
Hann statiieradi og framfylgdi med mesta kappi, ad 
logmalid aetti ei ad kcnnast, heldur einasta evangeli- 
um, ad einu gilti, hvad menn hefdust ad, ef peir 
hefdu truna, ad menn settu ei ad bidja gud nokkru 
sinni med forordi og pesshattar. Ma nii nserri geta, 
hvilika majdu petta hans rugl gerdi mer, svo vel i 
guds orda rettri kenning og utlegging i kirkjunni sem 
og serhverju samkvajmi, hvar ajtid var viss von it 
einhverjum pesshattar maelgi- og kapprasdum af hon- 
um. Og svo sem hann var malskapsmikill, fellu margir 
a hans mciningar og villuiilleggingar. Kom svo loks- 
ins i skrif og pennastrid milli okkar, sem sja ma eptir 
mig, og skildum vid svo ad i pessari truarbragda- 
barattu. Po var svo god art i lionum, ad hann tal- 
adi aldrei nema vel um mig a bak, og leid pad ei 
ddrum ad hallma3la mdr, pa eg var ei vid. Svo voru 
og ilia artadir menn i hinni sokninni, ad peir a sid- 
ustu timum minnar parveru rokudu alt tagl af reid- 
hesti in i mi in, skaru alia hnappana af minni prests- 
hempu, fyrir utan pann efsta og nedsta. Fleira nefni 
eg ei. Svo hefir M^rdalsfolk verid kartid vid presta 
sina, ad pad hefir pa fiesta st6rum mastt, og ei vel 
litleikid. Mun pad og leingstum vidhaldast. P6 finn- 
ast par g6dir og gudhrseddir menn i bland, serdeilis 
kvenf61k, sem mer var ajtid paegilegt oggott gerandi. 
T6k eg goduni kunningsskap vid fj6rar af husfreyj- 



127 

um. Ein var a Brekkura, onnur a Hvoli, pridja i 
Petursey, fj6rda a Solheimum. Keypti hver peirra 
handa mer brennivinspott, er eg vel borgadi peim. 
Af pessum tok eg mer hressing, pa eg var a ferd par 
um, eptir porfum, sem mer naegdi fra einni kauptid') 
til annarar vel svo. Ein var svo fyndin, pa hun gat 
ei floskuna svo geymt fyrir manni sinum, sem var 
drykkjumadur, let hun nana ofan i skyrkjarald sitt. 
Par kom honum ei til hugar ad leita. — Mikid ma, 
pa vel vill. 

KAP. XXXII. 

Um alia pa markverdugustu vidburdi, sem skedu 
medan eg var i M^rdalnum, heflr sira Jon Hjaltalin 
orkt einn salm ad forlagi minu, hver og finst i einni 
b6k, er eg hefl samantekid og skrifad. A eitt 
serlegt guds dasemdarverk, er hann og um getur, vil 
eg aminnast, sem var, pa 5 skip med 90 inarms nadu 
ei landi undir Dyrh61aey, hroktu pvi undan i sterku 
austanvedri mefl regni, hafrbti og mestu 6kjorum, ad 
ei sast fyrir, nokkurt peirra mundi afkomast, hvad 
p6 skedi fyrir forundranlegan guds almsettiskrapt, 
ad peir eptir pa dimmu og msedusdmu ndtt nadu 
med heilu og holdnu Vestmannaeyjum 2 ), og voru par 
vegna brims og leidisleysis i 11 daga. Eg var pa ei 
heima, og var pad ein su daufasta adkoma, pa sdknir 
minar voru svo eydilagdar ad mestollu mannfolki, 
ad ei vard embaettisfaert. Logdust margar konur af 
harmi. Var eg allan pann tima a reid til og fra ad 
telja um fyrir peim og hugga paer. Tvisvar og optar 
vard eg ad koma til pess a suma basi. Fors6madi 
sig pa ei sa vondi andi ad innbyrla pad og pad, en 
guds nad og kraptur i breyzkleikanum yfirvann p6 
svo undarlega, po minni fyndist, ad anaegjanlegleik- 
inn komst k hja. flestum. Var pad tilfelli eitt pad 
pyngsta og ordugasta, sem eg leid par i plassi. En 
hvilikir fagnadarfundir par urdu, pa hver heimti apt- 

1) kauptiOar, hdr. 

2) Vestaneyjum, hdr. 



128 

ur sinn ektamaka og naunga, ma nserri geta. Lofad- 
ur s£- gud um aldur og eilitfl fyrir slikt almsettisverk. 
Fra pvi fyrsta, eg var kominn til vits og menn- 
ingarara, hafdi eg af gudi inngeina sterka lyst til 
laeknisdomakonstar, sem eg i leynd studeradi po upp 
a, og byrjadist pad med litlu tilefni, pa eg var i Heli- 
um. En par mer t6k strax ad farsselast pad verk, 
fekk eg slora adsokn af naudlidandi, sjiikum og van- 
heilum monnum. Nu pa eg var preslur ordinn og 
kominn ad Felli, var sjaldan sjiiklingalaust a minu 
heimili, stundum tveir og prir. Opt var eg sdktur til 
veikra, baedi hedan ur syslu og Rangarvallasyslu. 
Vor og haust, pa eg f6r til minna btisutrdttinga, safn- 
adist ad mer mikill fjoldi, ei alleinasta ur Hangar- 
valla, heldur Arnes- og Gullbringusyslu, ad [ei mun 1 ). i 
pau 17, ar sem eg idkadi petta helzt, [verid hafa minna 9 ) 
en 50 til 00 manns, er eg lseknadi i hverri ferd, i 
hverju verki gud gaf mer pa heppni, ad flestir hofdu 
par af med guds hjalp heilsubot, en slett einginn 
skada, svo eg kann an allrar sjalfhajlnis og sem fyrir 
guds augliti ad saman reikna yfir 2000 manns, ja, enn 
frekara, sem laekningar og lettir feingu fyrir min verk 
og raft, hvar til sa halajrdi landphysicus Bjarni sal- 
ugi Palsson, sem aldrei sleit trygd vid mig, lagdi mer 
til verkfaeri, medol oil, rad og dad, pvi hann var ut- 
gefinn til pess, ad sem flestir hefdu gagn af ser og 
bans kunnattu. Blessud verisuhansminning! Eg fann 
og upp af hugviti mart, sem i vanefnum vard ad 
lukku par i. P6 eg vajri stundum fyrir vestan, stund- 
um ber eystra vikum saman ad pvi verki, passadi eg p6 
svo upp a min embaattisverk, ad pau skyldu ei forsdm- 
asl par vid, og lagdi a mig hardar rcidir til pess og 
fleira, ad einginn gat par um klagad. Gud for og svo 
ad pvi, ad ekkert fell til i sdknum minum, medan eg 
var panninn i burtu, skadlcgt, sem mdr gat ordid ad 
hneysu. Sumir af peim, er eg laeknadi, borgudu mer 
serlcga; adrir par a mdti vildu ei, og flestir af aum- 



1) [lelflr. ; eg mun ci(!) hdr. 

2) |leifli\; vaeru minni(!) hdr. 



129 

ingjum gatu pad ekki. Nu svo sem gud, sem rann- 
sakar hjartalag og verk allra manna, vissi, ad eg 
gerdi mer ei petta til hr6ss edur avinnings, heldur af 
fromu hjartalagi honum til d^rdar og gagns minum 
naudlidandi naunga, livar til eg ;etio akalladi hann 
og bad hann ad hjalpa mer til pess, svo hagadi hann 
pvi svo visdomslega til, an alls mins undirlags vid 
nokkurn mann, ad fregn pessi barst lit i Kaupen- 
hofn, svo nans kongleg majestet Kristjan 7. sendi 
mer 20 rdr. madalliu 1 ) med sinu eigin aftrekki, 20 pa 
nyslegnar danskar speciur med nadugu brefi og be- 
falnjng, ad eg skyldi fa rikara prestakall en pad, 
eg vid vseri. Panninn alitur gud kserleikans verk, 
sem gerd eru i hans nafni af hreinu hjarta. Panninn 
heyrir hann bsenir sinna naudlidandi barna og laun- 
ar pad, sem peim er gert. 

Nu fell lidugt eitt gott prestakall, Saurbaer a 
Hvalfjardarstrond, sem mer matti nu strax i hendi 
verda. Orsok, hvar fyrir eg sdkti ei um pad, var 
pessi. Eg var i storu vinfeingi i pann tid vid s^slu- 
mann signor Brynjolf Sigurdsson i Hjalmholti. Medal 
annara hans barna var suj6mfru, er Helga heitir, gud- 
hrasdd stulka, lr6mlynd og mannverusom. Hiin var 
i pj6uustu led Thorlaki saluga a Pykkvabaejarklaustri 1 ). 
Hun var haldin af pvi krankdasmi, ad hun misti ei edl- 
isblod. Var par af ordin svo brj6stveik, ad bldd gekk 
opt upp fra brjdsti hennar, en holdid komst i klada 
og sar, ad naumlega gat geingid. D6ttir min Jor- 
unn var og pann tid a Myrum, hverri pessi stulka 
var serlega godsom. Alt petta knudi mig til ad leit- 
ast vid ad laekna og svia svo hennar meinsemdum 
sem eg hafdi bezt vit og efni til, sem p6 vildi ei til 
fullnustu avinnast, hvar fyrir eg sagdi henni eitt sinn : 
^li lily tur cndilega ad giptast, ei ad petta krankdaemi pitl 
s kal komast i lagfaering, og pad radlegg eg per«. Hiin 
svarar med angri: »Synist per eg vera giptingaleg? 
**ad se langt tra mer, eg hugsi nokkud til peirra efna«. 



1) Svo. 

2) P. c. Porlakur Porflarson Thorlacius (<1. 1770). 
/E/is«ga Jdns Steingrimssonar. 9 



130 

Eg segi, gud verdi ad rada pvi. Eplir langar umtolur 
minar ogiitmalanir med rokum ogdsemum par upp a, 
segir hiin: »Geti pad svo oliklega upp a komid, sva 
last eg pig vita af pvi, og hefl pig pa i heimuglegu raoi 
med mer«, er eg velkomid sagdi. Svo f6r hiin aptur 
til fodur sins. Bidur hennar pa einn prestur, sem 
heitir sira Bjorn Porgrimsson, sem pa var kapellan 
hja sira Porvardi Audunarsyni i Saurbse. Hann fekk 
hana ei audveldlega. Henni var ei og um ad taka 
honum, pvi hann s^ndist ei hafa hraust hold, med 
odru fleira. Hun fer austur ad klaustri, gistir hja 
mer til og fra og segir mer fra pessu radi. Eg fram- 
fylgi pvi pad kroptugasta, og sver vid skynsemi mina r 
ad hiin purli ei ad ottast fyrir spitclsku a presti. 
Hann se morgum gaedum gseddur, stoduglyndi og spar- 
semi ad passa upp a heilsu sina, og svo framvegis. 
Fylgi eg henni svo lit ad Drangshlidarnup, og par ad 
skilnadi hetum vid hvort odru svo stadfostum vin- 
skap og trygdum, ad hvort skyldi odru til lids og 
hjalpar koma i ollu pvi, vid gretum og hvort kynni 
til annars leitandi ad verda. Skildum vid svo eptir 
pessa heitstreinging. Hiin giptist svo pessum presti. 
Eg atti par eptir f'erd ad Hlidarenda. Segir lands- 
pingsskriiari, fodurbrodir madame Helgu, ad Saurbajr 
se tiliallinn, en standi pad i vegi, ad sira Birni se ei 
veitt pad kail af stiptamtmanni, hja hverjum hann 
hafdi eitt ar eda par um bil penari verid, ad peir 1 ) 
vissu af kongsbrefi pvi, er innkomid vseri, ad eg 
skyldi hafa pad fyrsta prestakall, sem tilfelli. Eg 
svara: bPo eg se peim presti litid kunnugur, svo 
skal hann mi njota madame Helgu .kaerustu sinnar, 
pvi eg hefl lolad henni ollu pvi, mer vaeri mdgulegt 
ad gera henni til lids, og skalegeium pad saekja, og 
latid per pessi min ord sem flj6tast berast til peirra«. 
Hann segir: »7Erlega og vel er petta gerl, og fyrir pau 
vel munandi«, med enn fleirum ordum. Fekk svo sira 
Bjorn an tafar greint prestakall. Fann eg pau sidar 
a Pingvdllum. Voru pau pa i riimi sinu einn morg- 



1) pier, heir. 



131 

un i velhressu standi. Minnustum vid a fornar vid- 
raedur. Prestur slser upp a gaman og segir: »Nii 
hefir kona pessi feingid pa laekning er pii sast og 
sagdir, hiin pyrfti vid«. Eg oska henni langguedrar 
lukku med pann laeknisdom. Bjoda pau mer til sin 
pa eda einhvern tima, eg vseri a ferd til lystisemis. 
En eg kvadst mundu heimsaekja pau, ef mer laegi a 
peirra lidveizlu, og pau gfEti ur radid, hverju pau vel 
toku. Medan vid attum pessar vidraedur, pa sat pjon- 
Ustustulka peirra andspsenis moti mer, sem hafdi mjog 
hreint og paegilegt yfirbragd, svo eg fekk godan ged- 
pokka til hennar, pvi mer s^ndist hiin biia yfir godu 
gedslagi. Vissi eg ei fyrr en sidar, ad petta var aettingi 
roinn, og het Kristin Sigurdardottir. Hver endalykt 
v ard a pessu vinfeingi, vard sidar sii raun a, ad fall- 
Valt er ad reida sig upp a hdfdingjana a stundum, og 
velgerdir launast opt ei eptir verdugleikum. 

KAP. XXXIII. 

Adur en eg odladist adurnefnda kdngsnad og 
a^ruskeink, hlaut eg mart og mikid ad lida af vond- 
Um og ofundsjiikum monnum, pvi pess framar sem 
gud blessaoi mig og stod med mer i ollu, pess meir 
°lmudust peir ad sverta mig og gera mer alt til meins, 
s vo segjast msetti, eg yrdi par i Myrdalnum fyrir 
peim verstu og folskustu monnum, er par voru til a 
peirri tid. Get eg po ei nema peirra, er eg komst i 
opinberar lagadeilur vid. Einn het Ami Jonsson; 
hann var landseti i Reynirshverfi. Eg fdr svo vel 
tt'ed hann sem eg kunni, og um leid hann optsinnis 
°g gaf honum upp skuldir. Eitt sinn, er eg kom til 
nans ad heimta paer, og eg vissi hann hafdi efni, 
Sn yst hann svo ilia vid, ad hann segir: »Pinar umlid- 
anir hafa hleyp(t) mer mi i pserw 1 ), tekur upp staur og 
drifur mig i burtu. Komst svo til laga og rettargangs 
°kkar i milli, sem po nidurslogst fyrir milligaungu 
annara og gteflyndi mitt, ad ei var vid hann gert 

1) P. e. skuldirnnr. 



132 

eptir verdugleikum. For harm svo a eina klaustur- 
jord, fiosnadi padan upp og d6 i vesold vestur i 
Gullbringusyslu. 

Annar heitir Ami Oddsson, iullur af hrekkjum, 
falsi og velum. Harm var og par landseti minn. 
Harm tysti mdrgum osannindum upp a mig i okkar 
vidskiptum, og pa harm opinberlega fyrir retti hafdi 
etid ofan i sig sinar lygar og pvsetting og bedid mig 
fyrirgefningar, slepti eg frium pessu prselmenni. P6 
var hann sidar sa fyrsti hofundur til minnar burt- 
ferdar ur Myrdalnum, sem her verdur of langt i fra- 
sogu ad faera. Hann hafdi verid adur vinnumadur 
s^slumanns L^ds, hver ed hinum og odrum veitti 
jafnan fylgi a m6ti rner, svo heimuglega sem mogu- 
legt var. 

Pridji het Ami Porgeirsson, gafumadur, en falsk- 
ur og undirforull, hafdi fyrst verid landseti minn, 
sidan radsmadur hja syslumanni med konu sinni. 
Par um talast ei, hversu peir voru lyndislikir i laus- 
lati og fleira. Hann vard biiandi par eptir a Hrifu- 
nesi. Kemur syslumadur honum til, sem Ami sagdi sid- 
ar fra, ad logfesta sjonbending austur ur svo kolludu 
Fauskalaekjargljufri yflr pverar Flogueingjar, moti hefd 
og ollum rettindum, litvegadi ser par til lygavitni, sem 
varlanokkudtilvissu.hvartiladurnefndurEinarEiriks- 
son var forgaungumadur med peim. Voru par haldin um 
tvo ping. Daemdi svo syslumadur, eptir sjalfs sins og 
peirra vild,eingid undanFlogu. Eg, sem pavar umbods- 
madur yfir Flogujordum, var ei ansegdur med pann 
d6m, stefndi honum til Alpingis, er svo fell, ad s^slu- 
madur var daemdur ad lata uti 1 rd. til justiz- 
kassans, 3 rdr. til min, og dsema svo a ny aptur i her- 
adi, par pessi hans domur var alitinn sem odsemdur, 
hvar til p6 ekki kom, pvi ad f6veti Skuli, sem pad 
sama haust 1769 var her a ferd, skipadi Flogubdnd- 
anum ad briika land jardarinnar, sem aetid hefdi 
briikad verid, en syslumadur og fylgjarar hans skyldu 
hactta, ef peir vildu ei verr fseri. Fyltust mi enn 
framar af fjandskap minir mdtstodumenn vid mig, 
nema Einar Eiriksson let af med kontrakt vid mig, 



133 

hvar urn adur er a vikid. Eitt er til daemis um um- 
satur peirra pa vid mig, medan malgrey petta yfir 
stod. Eg gisti pa um naetur i Asum hja sira Sigurdi 
Hognasyni, er par var pa prestur; svaf eg i rumi 
fyrir framan svefnhiis hans med r61egheitum, pvi eg 
vissi, gud mundi gefa sonnu mali sigur. Mer heyrd- 
ist um morgun einn, pa eg svaf, vera sungid petta 
vers: Heiptarmenn herrans vaka etc. Vid pad vakna 
eg og segi til prests: »Nii pyki per eg hafa n6gu 
leingi solid, ad pu forst ad vekja mig panninn«. En 
hann svarar: »Annar vakti pig nu, og s^nir per, 
hvad pu att ad gera og biiast vid i dag«. Pad kom 
og fyrir dag, sem peir hofdu tilbuid um ndttina, er 
gud gerdi p6 ad eingu. Eg belt Flogujardir i 17 ar. 
Fekk eg paer um nokkur ar til agodanota Sigurdi 
Magnussyni, fdstra Gudnyjar dottur minnar. Fyrir 
einfeldni mina ad trua foveta Skiila fyrir uppbodi a 
peim i eitt skipti, og annan hans umgang med pa 
n yju jardabok, hleypti hann upp a mig fyrir paer 45 
•"dr. restance. Stod pad jag yfir i nokkur ar, ad eg 
vildi ei betala pa skuld. Var sii sdk yfirskodud ut- 
anlands og innan, og fell loksins af sjalfu ser. Eg 
Var mitt i pessu vastri ad segja jardirnar af mer, en 
fekk mig ei lausan, par til mer lagdist pad til lids, 
ad J6n Eiriksson etatsrad utanlands gat ei komid 
par Joni brodur sinum til nokkurrar menningar, 
fann pvi upp a petta rad ad veita og utvega honum 
petta len. Leysti eg vel af hendi vid hann jardir og 
kugildi, og vard svo laus vid paer, sem mer var stor 
Jukka, &dur en upp komu ognanir paer, sem her 
sidar yfir geingu. 

Um pessi ar fdr ad heimsoekja mig brjostveiki 
svo pung, ad eitt sinn hlaut eg ad taka fjogur andar- 
tdk ad pessum ordum »Drottinn se med ydur«. Pd 
styrkti gud mig svo kroptuglega, ad aldrei fell eg fra 
* embaettisverkum minum. Sii brj6stmacdi batnadi 
uier p6 mikid, er eg komst hingad a Siduna undir 
breinna lopt. Ollum minum likamaburdum helt eg 
°g dskertum alt fram a mitt 52. ar. Min goda kona 
vard og um paer mundir mjog heilsuveik, svo vid 



134 

riimid helt naerri heilt ar af vatnssott og upppemb 
ing, um pann tima opt nser dauda en lifi, sem henni 
po batnadi fyrir serlegan guds krapt og nakvaemustu 
vidleitni og rad landphysici herra Bjarna, sem ekk- 
ert taldi eptir ser ad koma pa til min, er eg var i 
peim bagindum staddur. Eg hafdi og vilja og god 
efni til ad launa honum pa ferd, pvi a Felli graeddi 
eg svo peninga, ad eg keypti 20 hundrud i Oslandi 
fyrir nordan fyrir 80 rdr. Atti pa og fyrirliggjandi 
60 rixdali; matti po rumlega 40 rdr arlega utgefa i 
skolakost stjupsona minna. Pad jok og mikid a mein- 
semdir konu minnar, ad d6ttir hennar Karitas let 
fallerast, og hlaut pvi ad giptast manni peim, er hun 
nu a, er heitir Porsteinn Eyjdlfsson, af godu bonda- 
slekti kominn, hann sjalfur g6dur smidur, verkmadur 
og prydismadur i allri framgeingni, svo su gipting 
for ad ollu betur en Mr. Vigfusar brodur hennar, 
er dllum syndist horfa til mikillar farsseldar. Mr. 
Jon Scheving brodir hans var pa og biiinn ad gefa 
sig i soldata stett, svo her bajttist eitt a annad. 
Matti eg mi kenna a blidu og stridu, en gud veitti 
racr styrk og lettlyndi ad bera pad alt. Tok eg pa 
og helzt fyrir mig ad stunda gudlega hluti, saman- 
safna kvajdum, salmum og ba3num, er gamalt folk 
kunni og eg sa, med pvi vildi undir lok lida, ad 
bornum minum kynni ad verda slikt til nota og odr- 
um, er pad nema vildu, eptir mig frafallinn. Mitt i 
pessu an(d)streymi blessadi gud mig svo med lands- 
og sjavar gagni, ad eg purfti eingan fisk til ad kaupa 
til biisins, heldur seldi hann vissum skiptavinum 
mtnum her i austurpartinum i nokkur ar, pvi eg 
fekk opt i skipparta og mannshluti mina a milli 10 
og 20 fjordunga fiska, par til afli sa lagdist fra, undir 
eins og gudsd^rkun var minkud med helgidaga af- 
tekningum; hafdi po 17 til 20 manns i heimili, ad 
oreiknudum sjuklingum, er optasl voru par hja mer 
tveir og prir. Eitt apreifanlegl da3ini, hversu gudi 
var umhugad ad blessa mig af sj6num, var petta: 
Eg atti ad mestu leyti eitt skip, er eg vard ad flytja 
med mer lit undir Dyrh61aey. Pa (eg) ur hverfinu 



135 

for med biiferli min, haffli eg feingid a pafl ansegj- 
anlega menn til afl lata pafl ganga am vertiflinamefl 
■oflrum skipum, hverja s^slumaflur tseldi aptur fra 
tner, brukafli pa svo a sitt skip, sem fekk 60 fiska 
hlut i 14 rflflrum, sem pa var minsti hlutur i peirri 
veiflistoflu pa vertifl. Pa eptir af henni voru tveir 
dagar, komu Meflallendingar vestur, sem aflur holflu 
verifl hasetar minir. Biflja peir mig mi afl taka 
skipifl upp og fara med ser ut a sjo, pvi pa var gott 
fa»ri. Fekk eg svo marga, afl eg komst a eitt mitt 
okunnugt fiskimifl. Er pafl ei afl orflleingja, afl gufl 
gaf oss par af enum bezta fiski og flyflri 1 ) 60 fiska 
a pessum tveimur dogum. En pad mesta af oflr- 
um skipum haffli pa daga 7 fiska hlut. Dsemifl 
synir, 

afl einginn dregur, po aetli ser, 

annars fisk ur sjonum. 

KAP. XXXIV. 

Stjupsynir minir Jon og Vigfiis Schevingar, sem er 
mtiflursettar binafn peirra, voru baflir afl likamans 
skapnafli mannborulegir 1 ) og asjalegir menn, natturu- 
skarpir og skyrir, og feingu pvi eina pa agsetustu 
vitnisburfli ur skflla upp a skarpleika sinn og lser- 
<16m, asamt lifnafl; voru peir p6 ei lyndislikir. Sa 
eldri var, framar en fra verflur sagt, 6st6fluglyndur, 
sl6 ser lit vifl alia, let ganga a hverju, sem vildi, lof- 
afli ofmiklu, og varfl pvi afl briika pretti. Hann greip 
og t6k pankalaust, hvafl fyrir hendi var. Stundum 
kom ei til skila, pafl mefl honum var sent, og i morgu 
sast fyrir hans sterka 61an og lauslyndi. Hinn (var) 
par a mflti serlega guflhrajddur og pafl bezta prests- 
«fni, stofluglyndur i hverju, hann t6k fyrir sig, gofl- 
gjarn vifl alia og orlatur i mata, staflfastur i trygfl, 
Par hann tok henni, og lofafli ei framar en enti, en 
ofurpver og nasta 6vikjanlegur, par hann vildi ei, 
nema lempni vasri briikufl, og pvi for svo ilia milli 

1) Svo. 



136 

hans og konu hans, ad hiin var sergod, uppstokk og 
olempin. Svo sem mi ad Jon stjupsonur minn var 
laus i ollu sinu radi, radfserdi eg mig vid hans helzta 
og mesta formyndara, nser hann var ur skola kom- 
inn, hverninn eg skyldi mer med hann haga. Pessi 
hans formyndari var amtmaour salugi herra Magnus 
Gislason, havitur og radhollur hofdingi. Var eg setid i 
storri giinst og metum hja honum, ogkom hann mer 
tvisvar adur til gods lids med pennan minn stjupson, 
ad leysa hann lirvanda. Hann svaradi mer skriflega, 
ad eg skyldi lata hann sigla, hann kynni par sja 
ad ser og setjast, pvi par vaeri naungar hans fyrir, 
eptir hverjum hann kynni taka sig. Let eg hann 
svo sigla og fekk honum pa mestallan fodurarf sinn 
upp a 166 rd., og mikid af odru, sem ei verdur upp 
talid. Hann komst lukkulega lit af landi, deponeradi 
og fekk hr6s fyrir pad, og i hasti hafdist par upp. 
Hleypti ser i staz og pragtugheit, vard strax vel be- 
kendur, tok ser fyrir stallbrsedur, pa sem honum voru 
lyndislikir, eyddi svo med peim og spanderadi, pvi 
hann atti par, og par praut, tok hann til lans, sendi inn 
Jmsum forajringar, en fekk litid lit aptur. Arid eptir 
gerdi hann inn lystireisu ad yfirskini, en var po 
raunar ad fa ser pcninga. Vildi eg pa lata hann ei 
aptur lit fara, en redi par ekkert vid. Seldi hann par 
fyrir nordan 30 hundrud i jordu, sem kona min atti, 
med enn fleiri s6an, sem hann let okkur p6 ekkert 
af vita. Svo sigldi hann aptur par fyrir nordan, en 
her sunnanlands sigldi pad sama haust s^slumadur 
signor Brynj61fur Sigurdsson, sem med aid ri mini 
vard sarlega agjarn. J6n kemur snart i vinskap vid 
hann, selur honum allan Reynirinn, svo vel pad, hann 
sjalfur atti, sem var helmingur vid brodur hans, sem 
og pad, sem pessi hans hrodir atti, med soddan log- 
leysu, sem sorg er a ad minnast. S^slumadur spar- 
adi honum ekkert peninga til ad na pessu hofudboli, 
og fekk honum fyrst lit i hond 300 rixdali, og eitt 
hundrad par eptir; kemur svo inn til lands aptur & 
Eyrarbakka, adspurdur par af vissum monnum, hverja 
lukku hann hefdi lit s6kt; svarar aptur ogsegir: »Eg 



137 

eignadist allan Reynir i Myrdal, pvi bevisingar eru 
par til i vasa minum«, Peir, vid hann attu tal, svara: 
»Mun honum sira J6ni Steingrimssyni ei falla petta 
pungt?« Hann svarar: »Hvad megnar hann a moti 
mer, par hann verdur mi ad utleggja 600 rd. til Jons 
stjtipsonar sins, og dttast eg hann slett ekkert; jord 
su er ordin min«. Litlu eptir petta ridur hann austur 
ad H(l)idarenda, skrifar mer padan til ad Anna sig 
hid snarasta, pvi par liggi mikid a. Eg var pa ad taka 
ofan Reynirskirkju, og matti pvi ekki i pad sinni finna 
hann, sem eg skrifadi til baka, hvad mer vard ad 
allri lukku, sem von var. Fekk eg ad vdrmu spori 
href fra honum til baka, fult af stormensku og hot- 
yrdum, hvar i hann yfirtysir skuldinni, heimtar af 
mer par a otan allar leigur og landsskuldir af eign- 
inni, heimtar hana i standi med ollu tilheyrandi, og 
fyrirbydur mer framar med pann eigindom ad s^sla 
sem sina eign. Eigi kom mer pessi fregn vel ne hent- 
uglcga; helt p6 fram verki minu vid kirkjuna; fersid- 
an, pa alpingistimi var kominn, a s^slumanns fund. 
Hann tekur mer fyrst vel, og spyr mig, hvort eg se 
kominn vegna J6ns stjiipsonar mins med pa reikn- 
inga og rigtugheit, sem hann hafi begisert af mer. Eg 
neita pvi, par J6n hafi tekid feil ad selja honum eign 
brodur sins, og par hann se odalborinn til eignar- 
innar setli eg ad leitast vid ad fa peninga ad innleysa 
jdrdina honum til nota, adur en pessu flasi J6ns verdi 
opinberlega pingiyst. Bid hann lata mig nu vita, 
hve naer hann se til pings vaentanlegur, eg vilji pa 
vera par til stadar. Hann segir: »Ad vikufresti, og 
vertu par pa til stadar«. F6r mi ad dessasl 611 giinst 
hans og vinfeingi. Eg beid hans svo par i viku, en 
hann kom aldrei sjalfur, en hafdi par njosnara, 
hvad pingi lidi. Og pa ei formerktist, ad meir vajri 
eptir en einn laugardagur, sendir hann Gudna son sinn, 
sem var ordinn hans adjunctus, med sina syslureikn- 
mga, og lsetur par med lesa upp i logrettu, a moti lof- 
ordi sinu vid mig, allar skuldir og samninga milli 
J6ns og hans, yfirlysir eign sina a Reynir og forbodi 
til min ad handla framar nokkud med hann. Var 



138 

nii varla nokkur a pingi, er ei vorkendi mer og kendi 
i brjdsti um mig, fyrir utan vissa ofundarmenn. Eg 
f6r i eitt mitt vfst afvikid baenarplass, og bad par 
gud um hjalp. Ad pvi gerdu gekk eg um ping og 
faladi peningalan, baedi hja fraendum hansogodrum, 
•en svo sneri gud hjortum manna ad hjalpa mer, 
ad eg hafdi feingid um kvoldid til lans 400 rdr. Vildi 
enn pad til lukku, ad upp vantadi ad segja einn d6m, 
ad logrettunnar sokum var ekki lokid, hvar fyrir eg 
a manudaginn for i ldgrettu, hropadi par upp s^slu- 
mann, baud fram peningana, baud pa Gudna mod 
vottum, svo vildi hann ei taka vid peim sins fddurs 
vegna, afsakadi eg mig framar ad betala pa skuld. 
Og pa hann hafdi vid peningunum tekid, gerdi eg 
sama forbod til syslumanns, sem hann hafdi adur 
gert til min, svo hann atti ei Reynir, nema tvser nset- 
ur. Gloddust nii allir g6dviljadir yfir pvi, hversu 
gud setti nidur hroka og agirnd hans og st6d med 
mer m6ti hans panka. Svo yfirlysti eg i logrettu, 
ad eytt vaeri alt g6z J6ns, sem undir minni hendi 
var, og annad proclama sendi eg ut ad birta fyrir 
hasstardtti, ad einginn forgripi sig a pvi ad lana hon- 
«m framar, pvi svo var eg biiinn ad yfirleggja eigur 
hans, ad eg sa hann vard mer skuldugur yfir 200 
rdr., er eg kunni ekkert fyrir ad uppbera. 

KAP. XXXV. 

Pegar J6n stjiipsonur minn heyrdi lit pessi tid- 
indi og syslumadur Brynj61fur flasmdi mig lit vid 
hann i mesta mata, eins og sidar fretti, og hann gat 
eingri utsoan upp a mig edur fe sitt her i landi vid 
komid framar, og po eg sendi honum b'ref og obliga- 
tion upp a peninga ad koma sem snarast inn i landid og 
skyldi eg taka m6ti honum, — pad gerdu og fleiri naung- 
ar hans, — pa vildi hann ei pau rad piggja, heldur gaf 
sig i soldata stdtt, fyltist af hatri til min og m6dur 
sinnar, og setti sig lit til pess med hrosun sinni ad 
hafa og cinninn af okkur lif, aeru og alia timanlega 
velferd, hverju hann kom svo i verk. Hann f6r til 



139 

adurncfnds Bjorns Arnasonar, sem par var vid sma- 
jarnsmidishandverk i stadnum, bar undir hann pen- 
inga, par hann vissi prsell sa var fram ur mala pen- 
ingaagjarn, og kom honum svo (til) ad yfirlysa sem 
fraegdarverki, ad hann hefdi drepid klausturhaldara 
fodur hans, fyrir bon okkar og tillogur. Her af fekk 
Jon ser Ilj6tt tsekifseri ad uthropa mig og modur sina 
sem vanortudustu og verstu manneskjur, svo ei gseti 
betalad skuldir sinar med 6tal fleira. Var Bjorn full- 
snogt tekinn og hafdur upp a radstofu til frekari 
rannsoknar. Hann stdd par vid sama, en gat slett 
eingar bevisingar edur annarra manna medvitund til- 
fsert, og ei pad vifl hefdum i nokkru hyrgad hann edur 
betalad pad verk, sem ei var von. Var pessi sok 
nokkurn tima i byllingum og radslagi fyrir radstof- 
unni, og loksins vildi pad alyktan verda, sem var til 
doms uppsett til nokk(ur)ra vikna lima, ad hann 
skyldi i jarnum flytjast inn i landid a Alping. Pangad 
skyldum vid fserast og heyra a framburd hans, sverja 
fyrir, efgaelum, annars verda i aefinlegu fangelsi. Petta 
flaug innan um alia Kaupinhafn. Varla vissi eg pann 
student eda lidilegt knegt, sem ei skrifadi pad her inn i 
landid, en eingir af minum vinum og naungum, cr eg atti 
par, letumighid minsta af pvi vita. P6 heyrdi eg pess- 
ar vondu fregnir alstadar ad a skotsp6num, og svo 
vid bsett og aukid i versta mata, sem pvasttingar eru 
vanir, pa peir flytjast mann fra manni. Eg atti nu 
eingan pann vin edur veraldarmann ad, sem eg eig- 
inlega pordi edur vildi spyrja ad frettum pessum. 
Kona min la fyrir daudanum, veik af vatnssdttinni og 
hugarsturlan af .I6ni syni hennar, er hiin heyrdi, 
soldati var ordinn, en hvort henni barst pessi fra- 
saga, vissi eg ei og vogadi ei heldur vid hana ad tala 
neitt um pad. En Vigfiis stjiipsonur minn fretti pad 
sem eg, og attum vid opt lal saman um petta, en hans 
stoduglyndi og gott hugbod, ad gud mundi syna sak- 
leysi vort, umbreytti ekkert hans sinni vid mig, enn 
sidur annad meira. Vildu po hatursmenn minir 
hleypa okkur i har saman, sem peim hvorki pa ne 
sidar meir tekizt hefir. Pegar eg stdd panninn uppi 



^ 



140 



cinsarnall ad allri mannlegri hjalp, tok eg fyrir mig 
pad bezta rad, ad (eg) llydi til guds, og bad hann urn 
hjalp og styrk ad umlida petta eptir hans vild og 
gefa sonnu mali sigur. Var nii hja mer innvortis 
stridandi andans von vid holdsins breyzkleika. Eg 
fann dasmin, ad af guds pj6num hafdi verid logid 
lif og velferd, vid hverja eg kunni mig ekkert ad 
reikna, og 6tal med og mot var nii a ferd i paunk- 
unum, ad eg nokkra daga neytti ei matar ne svefns. 
Minn likami svitnadi. Pad var likt sem brakadi i 
hverju rifi og bringuteini, og sem einn lidur vaeri 
laus vid annan. Po misti eg aldrei bsenarinnar anda. 
Og svo sem eg var einn i riimi, en kona min veik i 
odru, atti eg pvi haegra ad vaeta pad i tarum. Eina 
n6tt, er litill svefnhofgi fell a mig, pykir mer yfir mig 
skina svo fogur s61, ad pvilika birtu audnast mer 
aldrei ad sja i pessu lifi. Hennar ljomi og varmi 
breiddist svo yfir mig, ad mer fanst sem legdi ilmur, 
lj6mi og styrkur yfir og i allan likamann, er gagn- 
taeki mig innvortis og litvortis med lettleika og glad- 
vaerd i hjarta og sonsum, hvad og reyndist, er eg 
vaknadi. Par med p6tti mer til min veratalad: »Ott- 
astu ei. Eg stend med per. Malid er fallid eptir 
Malachiae 3. kap., er pu skalt hitta upp a a morgun 
fra 13. versi til enda«, sem og einninn i fyrsta augna- 
kasti vard fyrir mer, pa eg fletti bibliunni upp, svo fra 
pcim tima vard eg aptur svo friskrar natturu, ad eg 
kasrdi mig hvorki um lif ne dauda, heldur gekk glad- 
ur ad ollum minum verkum og utrettingum, sem 
ekkert ad vaeri, ad menn blindu a mig. Modir min 
og systir min i Alptaveri, sem heyrt hofdu pcssi 6- 
kjor, hcldu spurnum fyrir mer, hverninn a mer laegi, 
heyrdu af hverjum einum, eg vaeri i ollu eptir venju 
lystugur, er paer og adra st6rlega gloddu, og po med 
forundran. Eg fekk og nokkur bref fra vinum og 
naungum minum ad nordan, sem voru pad kropt- 
uglcgasta ad bidja fyrir mer sem follnum manni 
etc. En eg skrifadi hverjum til aptur, og bad pa ad 
bidja svo fyrir mer, ad sem gud vissi eg hefdi gert 
og tilunnid, svo vildi hann lata sjast og opinbert 



141 

verda og vid mig framkoma. Skip komu med pess- 
ar fregnir um fardaga tiraa, hver(t) panninn med 
haesta veraldar adkasti og dagd6mum afgekk alt fram 
a alpingistiraa. Hlaut eg til pings ad rida, baedi upp a 
nokkrar geistlegar sakir, sem og ad kvitta enn 134 rd. 
til syslumanns Brynjolfs, til viceldgmanns Magnusar 
Olatssonar og annara fleiri vegna Jons eptir lofordi 
minu, sem alt sest i skrifum par ad liilandi. Og po 
«g vissi nii ekkert annad fyrir, eptir almennings 
vondra manna r6mi, en eg mundi par handtekinn 
verda og faerdur i bond og fjotur, hafdi eg serlega 
eptirlaungun ad komast pangad sem fyrst og ad taka a 
m6ti pvi, sem gud vildi lata vid mig og konu mina 
fram koma, sem nii la daudlega sjuk, sem djofullinn 
uppdiktadi i vondum monnum, ad vaeri uppgerdar- 
veikindi, og pad vaeri yflrvarp mitt ad lata saekja 
herra Bjarna landphysicum til hennar. Hersastenn 
og framkom, pad Jakob postuli segir um vondar tung- 
ur. Gud vissi her var alt odru visi, svo al 6tta peim, 
er eg hafdi, eg mundi nana ei aptur lifandi sja, gerdum 
vid med okkur vottanlega helmingafelag, sem eg let 
lesa og innfasra a Alpingi, pvi eg ottadist, pvi ad ef mali 
hennar kaemi ofan a annad, mundi eg meir en ber- 
slyppur fra ganga, ef hart vaeri ad mer geingid af 
Jons ahangendum, sem vissust var von. Med hvilik- 
um hrygdarpaunkum eg kvaddi hana og heiman for, 
veit gud bezt. Vigfiis minn for og med mer til pings. 
Pa eg pangad kom, lagdi einginn meiri hattar ne minni 
ilt ne gott til min. P6 hofdu flestir svo sem nokk- 
urs konar medaumkvunar vidm6t vid mig. Eg let 
sem eg vissi ei n6 saci neitt annad, heldur gekk med 
allri djorfung medal peirra og afgerdi allar minar 
sakir. Pa eg hafdi nu nokkra daga a pingi verid, leidd- 
ist mer p6f pad, og hitti pvi logmann Hjdrn Markiis- 
son ad tali, og faeri alt kvis petta i tal vid hann. 
Hann segir: »Fyrir mig hefir saraa flogid, og skaltu 
ekkert akt gefa pvi, eins og eg hefi per fyrr sagt, fyrr 
en pu verdur pvi af einhverjum borinn edur areiltur, 
ad ei purfi ad segjast, ad pu beriktir pig sjalfur. Eg 
pykist vita ykkur saklaus af pvi eins og sjalfan mig, 



142 

og mun gud gefa sonnu mali sigur, hvar til eg skal 
styrkja, ef til frekari efna kemur. En eg vil pii dvelj- 
ir her til pingloka, par til skyrar frettist ad fram- 
an, pvi enn er okomid skip pad, sem foveti Skuli er k 
vaentanlegur, og commissarii eru enn 6komnir«. Hl^ddi 
eg pessum radum, par til allir pessir komu, pvi med 
peim var helzt fretta von, baedi um pad og annad. 
Eg for a fund foveta Skiila og bid hann einlaeglega 
segja mcr, hverninn hattad se og framgangi um ill— 
maeli pad, er eg beyri padan ur Kaupinhafn um mig, 
pvi sitt segi liver. Hann svarar: »Fyrst pu spyr mig 
svo einlaeglega, skal eg greinilega segja per fra ollu 
pvi«. Byrjadi hann frasoguna, sem eg hefi adur inn- 
faert, og segir: »Eg let Gudmund Helgason isfold, 
penara minn, [njosna a hverjum degi, hvad um 
pad gerdist fyrir radstofunni; 16t ei merkja mig, 
en let hann gefa peim inn, ad eg og kanske fleiri 
kynnum einhverja upplysing gera um greindan 
mann og mal petta, hvad radherrarnir vel ant6ku«. 
Gefur pa 16veti lit vitnisburd og lleiri, sem par um 
var gagnkunnugl, ad greindur Bjorn var fra barn- 
domi lyginn og stelvis, med fleirum ddygdum, og var 
skotid undan straffi vestur i Skagafjord ad Reynistad 
ur Eyjafirdi, sem adur er sagt, og til skirteinis og 
irekari lukku var fra Joni saluga i Grenivik, pann tid 
s^slumanni i Vadlas^slu, sendibref med pekkjanlegri 
hendi og signeti hja fdveta, honum tilskrifad pann 
tid, hann var s^slumadur i Hegranessyslu, er petta 
auglysti. Medal ileiri, sem vildu alykta okkur sak- 
laus al aburdi Bjorns, var Thomas Windekilde, sem 
nii var einn af innkomnum commissariis, hvern eg 
nu einninn iann. Hann, sem handgeinginn radherr- 
unum og pvi nser pann tid einn al peim, segir og 
framber opinberlega, ad hann kunni ei belur peinkja 
ne kunna ad segja, en vid seum saklaus af aburdi 
praelsins, par hann gagnpekki okkur beedi, og segir, 
pad kunni ei rimilegt ad vera, ad eg se valdur ad 
klausturhaldarans drapi, par eg hafdi nokkrum vik- 
um adur lagt mitt lif svo naer' i ved fyrir hans lif, og 
varid hann vid ollum slysum, sem hann og fleiri seu 



143 

ad lifandi vitni, og megi pvi sokin vera einhvera 
veginn odruvisi vaxin. Her eptir er farid betur ad 
rannsaka Bjorn. Segir hann nii, ad klausturhaldara 
haii matt leida til bana ryskingar paer, er peir haft 
baft um kvoldid adur en hann do. Hann hafi imynd- 
ad ser, ad baedi vid og adrir hafi viljad hann daud- 
an af ofridi hans, og afsakar okkur nu, serdeilis 
mig, um alia beidni og medvitund um afgang bans, 
en segir, hvad hann hafi 1 ) ogsetilega frekara her um 
talad, hafi verid ad kenna J6ni, sem ser hafi gefid 
peninga til pess, og med slottugheitum vefeingt sig i 
ordum og lagt ser ogsetnum ord i munn. Slik eru 
bornin oparflig! Vard pad svo endalykt, ad greind- 
ur Bjorn, fyrir sina lysingu og skammflekk, er hann 
hafdi sett upp a okkur, var daemdur ad erfida par i 
strangasla fangelsi i jarnum alia sina lifstid. En J6n, 
pa hann sa og heyrdi, hversu alt petta snerist hon- 
um, a moti hans tila3tlan, til skammar og vanaeru, 
hleypti hann ser ur Kaupinhafn ut i Julland, undir 
eitt soldata regiment. Vard par ad sogn undirofflceri 
um litinn tima, fell par i svo st6ra olukku, sem mig 
ogar vid ad nefna, ad hann matti vera fangi sina lifs- 
tid edur gera sig torkendan og vera i burtu ur kongs- 
ins rikjum a 24 stundum. Sidan hefi eg ei til hans 
frett. Panninn sest apreifanlcga, hversu gud endur- 
geldur serhverjum eptir sinum verkum. Honum se 
e ilif aera! Svo f6r eg heim af pingi, gladvaer i min- 
im gudi, er svo stod med mer, ad einginn kunni 
mer nokkurt mein ad gera. 

Samvizkan ssela sigurinn ber. 

P6 mikill fjoldi godra og gudhraddra manna 
fyndist, sem gloddust af pessari hjastod hans og lof- 
u du hann par fyrir, pa letu p6 ekki minir haturs og 
ofundarmenn af ad pukra med petta amseli, ad sverta 
firig, og p6 peir hafi 6tal sinnum optar rekid sig 
s jalfa a, hversu gud hafi leitt mig fram ur ollum 
v andraedum, pa hefir vonzka peirra snfiid pvi vid og 



1) hafa, lull-. 



144 

sagt: »Einginn vinnur a honum, pvi hann er svo 
goldr6ttur«. 

Pessa sorg og glediblandada frasogn hefi eg sagt 
i dllum sinum atridum, eins og eg veit hana sannasta 
fyrir gudi og g6dri samvizku til pess, min kseru born, 
ad haldi ofundsjiikir og illgjarnir racnn pvi afram ad 
lasta mig daudan og brigzla ykkur her um med for- 
eldrum ykkar, ad pid pa vitid, hversu a pessu heflr 
stadid verulega og ad pid pvi heldur kunnid an 
blygdunar med g6dri samvizku og djorfung ad svara 
peim eptir verduglcikum og tysa pa hvern i annara 
orda stad opinberlega lygara og hatursmenn vora lifs 
og framlidna. 

KAP. XXXVI. 

Jafnvel po eg Iidi pvilikt hatur, adkast og of- 
sdknir af vondum monnum, pa var eg po samvizku- 
og likamlega gladur i ollu minu handverki, og laerdi 
nii setid meir og betur ad forsma heiminn og lata ei 
hans vanpakklseti og vondar umrsedur 1 ) a mer festa, 
hvar fyrir eg t6k mer fyrir hendur ad vidhressa og 
forbetra mina abylisjord Fellid, pa eg fekk par til 
t6mstund og tsekifseri, svo sem eg hafdi par til ser- 
lega lyst og friskleika. Faeri eg her inn ordrett 
tveggja Myrdalshreppstjora skrif um pau min verk, 
er syslumadur sidar sampykti. Skrif peirra og fra- 
saga hljodar panninn: 

»Anno 1776, pann 19. Augusti, vorum vid undir- 
skrifadir fyrrum hreppstjorar Myrdalssveitar (pvi pa 
hreppstj6ra, er pa voru, fekk eg mer ei til nokkurs 
lids vegna pess haturs, sem i peim var vid mig pann 
tid, sem sidar sest) til stadar a Pykkvabaejarklaust- 
ursjdrdinni Felli i M^rdal, eptir befalning edla herra 
syshimaiinsins herra L^ds Gudmundssonar og be- 
giajring profastsins sira J6ns Steingrimssonar, til ad 
besikta, skoda og maeling a leggja pa garda og griptir 
med odru fleira, sem velnefndur pr6fastur heflr 



1) Her stendur »ei« I hdr. lofaukifl). 



. 



H5; 

greindri jord gert til gagns og forbetrunar, sem 
panninn er af oss yfirskodad og maelt med vidara, 
sem eptir fylgir: 

1° Hefir hann fyrir sunnan og austan brekkurn- 
ar og stekkjartiinid (hvert plass er pad bezta og 
mesta slaegjuplass, sem jordinni fylgir) hladid 400 og 
40 fadma langan gard, snidduhladinn, ad ei skuli 
uppblasa, vel undir hendur, en vidast mannshsed edur 
3 al. ad framanverdu, med tilhlydilegum vindaugum 
fyrir vatnsrensli ur brekkunum, hvar um i einum 
stad, sem mest var von a vatnsmegninu ad ofan, er 
mikid vel umbuid med st6reflis bjdrgum a allar sid- 
ur, ad vatnid feingi nog svigrum. 

2° Fyrir nordan og ofan brekkurnar hefir hann 
hladid 24 fadma langan gard, sem ordinn er nasr pvi 
mannshsed ad framanverdu, til pess ad varna grj6ti 
og aur ofan a slaegjurnar, og hlytur pessi gardur ar- 
lega ad haekkast, eptir pvi sem aurinn safnast ad of- 
anverdu; annars eru beztu slajgjur jardarinnar og 
stekkjartiinid i voda, par sem petta nasr til. 

3° I bajjargilinu, par sqm bezt nadi til hagbeit- 
arinnar, hefir hann undir einni bjargbrik hoggvid og 
stsekkad eitt vaant fjarbdl, og pad svo upp grafid, ad 
par sem adur var einn skuti, hvar 30 kindur gatu 
naumlega inni varizt hrakningslaust, geta par nu 
inni verid 200 fjar i matulegum y], og til pessa hcflr 
hann hladid grj6tvegg fyrir framan, og er opid upp 
ur milli hans og bergsins. Pessi grjolveggur, med 
breidum grundvelli, er 7 fadma langur til dyra, 5 al. 
har ad innanverdu, en 12 al. har ad utan, pvi hann 
er bygdur a brekku. Ollu pvi grjdti, sem i greindan 
gard hefir geingid, hefir hann sjalfur ekid a sleda 
ofan ur fjallinu. Og svo sem petta b61 er pad mesta 
prekvirki, sem vid hofum heyrt um getid edur her 
nserlendis sed, svo er pad su bezta basjarbot, pessari 
jordu omissandi medan hiin byggist, ei alleinasla 
fyrir saudfe a vetrardag, heldur og so fyrir adrar uti- 
gangsskepnur, sem par geta haft skj61 vor og haust. 

4° Hefir hann einn husagard mestpartinn af 
grj6ti gert og pad bsedi uppgrafid med jarnum, en 

jEfisaga Jdns Steingrimssonar. 10 



146 

mestalt a sleda ad dregid, 60 fadma langan, allvidast 
mannslued og par um bil, alt i kringum bseinn; fjos, 
Iilodu, heygard og kalgard. Heygardinn hefir hann 
og allan innan hladid med addregnu grjdti, og stsekk- 
ad hann um eitt des. Adur hann kom til pessarar 
jardar, 1761, var litil og lag girdingarmynd i kring- 
um bseinn af torfi og kokkum. 

a) Oil jardarinnar hus, sem voru ad falli komin, 
hefir hann ofan tekio med st6rri fyrirhdfn, og 
upp a sinn eiginn kostnad med trjavid og hellu- 
paki endurbsett. 

b) Fra fjdsdyrum til haugsinsjhefir hann gert stor- 
gr^tisbryggju, og adra vel samanklemda tiu fadma 
langa yfir damm og forsedi, sem paoan var til 
laekjarins. 

c) Fyrir framan alia bsejarrodina og svo kallad bsen- 
ln'is hefir hann med adeknum stdrum steinum 
gert eina samfelda og vel breifla stett, 20 fadma 
langa. Adur var par for med bleytu og faum 
steinklipum ad stikla a, sem bsedi gerdi skada 
skaedum og klsednadi. 

d) Fyrir framan hladid hefir hann gert 18 fadma 
langan varnargard, ad hestar, sem kaemi edur 
vscri reknir a hladid, hlypi ei fram i timid ad 
skemma pad. 

e) Fiskigarda ur grjdti let hann hlada a aurunum 
fyrir framan tiinid, til ad purka par a fisk, og ad 
graslendid skyldi aukast og betrast med pvi, sem 
nidur fieygt var af honum, hvad og so skedi, 
medan su tid yfir stod. 

5° Vegna hagapreingsla og ad gera hestana hag- 
spakari bygdi hann, pa hann var n^kominn til pess- 
arar jardar, eina hestatrdd fyrir austan fjallid i lit- 
haga. En n:cr hann sa, hann gat ekki vidkomid 
ad nota ser padan aburd til tiinsins, pa 6k hann 
heim st6reflis helium og utvoldu slettu grjoti og gerdi 
med pvi 116r i saudarettina, sem her er fyrir nordan 
og ofan bseinn og tekur her um 40 hesta, sem settir 
eru inn um slattutimann a naeturnar, svo tiinid nytur 



147 

riii alls pess aburdar, sem par tilfellst, pvi til for- 
betrunar. 

6° Einn hckur rennur fyrir austan baeinn. Fyrir 
gard og gropt hefir hann hleypt honum upp a tunid, 
baedi pvi til forbetrunar, en p6 serdeilis til ad drepa 
grasmadka, naer peir hafa par i komid. Fyrir fram- 
an tunid rann greindur laekur i landsudur a svaedar, 
og gerdi par nokkur hundrud fadma blagrytisaur og 
griptir. Honum heflr hann padan i burtu veitt med 
60 fadma laungum skurdi til utsudurs i annan lsek, 
sem rennur fyrir vestan baeinn, og haft svo i peim 
badum gdda silungsveidi, naer ain hefir runnid vid 
peirra utfall. Kviar bygdi hann skamt fra greindum 
aur, ad f6 skyldi baela sig a honum, hvar med hann 
smam saman upp greri, og er nii ordinn slett og fag- 
urt beitiland. Aminstum lask fyrir vestan baeinn hefir 
hann i premur stodum upp hleypt, og sett i tilgerda 
vatnsrenslustokka, svo ad oberjur paer, sem honum 
^ar a hleypt, eru nu ordnar ad gddri og vel slsegri 
jdrdu; til daemis er baejarmyrin, sem adur vard ekki 
slegin, en nii fast a henni 12 hestar heys. Svo sem 
greind jord var i ollu svo ad segja komin i staerstu 
forrotnan, svo er hun nii aptur komin i beztu for- 
betran, sem ad gert verdur, og audsjaanlegt er. Pess- 
ar og pvilikar athafnir hafa nokkrir baendur her i 
kring tekid eptir prdfastinum a sinum leiguhusum 
°g jordum, hvar til hann hefir upp hvatt pa, kent 
Peim adferdina, led peim par til sleda, jam og onn- 
u r verkfaeri, peirra hiisum og jordum til stors abata 
°g forbetrunar. Til stadfestu eru vor nofn med eigin 
bdndum og signetum, sama stad, ar og dag, sem 
u pphaflega greinir. 

Havardur Einarsson Bjorn Jonsson 

(L. S.) (L. S.) 

l?etta sama sumar 1776 kom inn forordningin urn 
garda hledslu. Sendi eg pvi petta skrif til Kaupin- 
hafnar, hvar til s^slumadur ,I6n Jonsson, pa a Stdr- 
olfshvoli, var mig styrkjandi. Eg hafdi upp skorid 
°g graett brjdstmein & koerustu hans, sem hann mer 

10* 



148 



sanngjarnlega borgadi, og par med skriflega sagt, 
hvad mogulegt vaeri i sinu valdi, skyldi hann mer til 
p^nustu gera. Pad heit helzt svo> leingi vid, medan 
m6r lcid alt vel. En ad pvi kom, pa eg vard fatsekur 
og naudlidandi, vildi hann hvorki heyra mig ne sja. 
Svo blindar audlegd og velraakt opt pa hina beztu 
raenn, i hverra tolu hann ma p6 maklcga reiknast. Petta 
avann pad p6, ad eg fekk fraeinum radherra kongsins, 
er Gcorg Stemann heitir, eitt bref af 4. Apr. 1777,ihverju 
hann yfir lysir, eg se i serlegri kongsins nad fyrir 
verk min og mannskap, hvar med og fylgdi medallia 
a 20 rdr. og 20 rixdalir fra kammerherrunum. Pessa 
medalliu og peninga, asamt pa fyrnefndu og pa pen- 
inga, erpar um getur, afhcnti sliptamtmadur Lauritz 
Andreas Thodal mer, [asamt biskup herra Hannes 
Finnsson, mer 1 ) a einum samfundi a Alpingi, hvar flest 
Iandsins yflrvold voru til samans, med lukku6skum 
og hrdsan minnar verdugrar forpenustu, asamt upp- 
hvatning til peirra verdslegu, ad peir skyldu taka 
ser pvilika konglega nad og launan, sem eg hefdi 
fyrir minn mannskap aunnid, til umpeinkingar med 
ddru fleira. Potti petta, sem og var, ein sii mesta 
sera, pvi pessar medalliur og skeinkingar voru pa;r 
fyrstu, sem hingad voru gei'nar, pvi par eptir foru 
margir ad vinna ser pvilikt inn med ymsu moti. 
Urdu mi pau fijotustu umskipti a hdgum minum, ad 
svo sem eg var i nidurlaeging par fyrra arid, svo var 
eg nu metinn aptur i harri seru og virdingu af 611- 
um godum monnum petta ar. Gat po ofundsykin og 
ofundarhatrid ei leingi leynt ser i sumra brjostum. 
Af hergreindum heidri safnadi eg po eingri dramb- 
semi, heldur af audmjiiku bjarta tileinkadi og pakk- 
adi hann minum goda gudi, er svo nadarsamlega leit 
a laegingu og nidurdrep pad, sem (eg) lidid hafdi sak- 
laus fyrir honum, og ad hann er sa, sem deydir og 
lifgar, faerir til helvitis bg padan aptur, og upporv- 
adisl (eg) ennframar ad gera naudlidandi gott, sem 
eg megnadi, item enn betur ad forbetra mina abylis- 



1) [ Svo. 



149 

jord, sem var petta serdeilislega: Eg j6k nii fra 
stekknum gardinn heim eptir myrinni fyrir austan 
baeinn og kuastodulinn, hvar eg gerdi krossgard ad 
mjolka paer undir i hvossum vedrum, ok ofan ur 
fjalli enn grj6ti til ad gera girding yfir flotinn fyrir 
vestan svo kalladan Smidjuh61, pvi hann lagdi svo 
yflr tned svelli a vetrardag, ad par matti ei annars 
slags gard leggja. Svo t6k eg til ad hlada innan fra 
fjarboli og naerfelt fram ad Mariulaek, pvi eg aetladi 
ad girda af alt Fellid ad framanverdu, til ad forvara 
pvi betur slaegjurnar og lata pvi framar fe og kyr 
nj6ta par hagbeitarinnar, en ei hesta. Vantadi ei 
meira upp a pad en her urn 200 fadma, og pa var 
kominn i fallegt og hagkvaemasta stand bezti hluti 
jardarinnar. Eg 6k og grjoti ofan ad svo kolludum 
Lambhellir. Par hafdi einhver abuandi gert scr inn 
undir berginu byrgi fyrir her um 10 lomb. Hlod eg 
par fyrir langvegg af grjoti ad innanverdu, og aetladi 
par skyldi inni gefast utigangshestum a vetrardag, 
nser pess pyrfti vid. Hjo eg bergid ad ofanverdu og 
gerdi par gript, ad lata vatnid, sem ofan kaemi, i vist 
plass i hellirinn renna. En petta verk vard po ei full- 
gert. Tvo lambhiis hlod eg af grj6ti 611 ad innan- 
verdu, pad efra med garda upp a nordlenzkan m6d, 
« utskasklum tunsins til toduauka. Adur voru par 
litlir moldarkofar med alllitlu grjoti. Hafdi eg par 
fyrir a efra hoi peim 12 hesta todu, en 8 a hinum. 
Asamt bygda eg heslhus vestur a piifnareitnum i tiin- 
Snu, svo a honum vard kafgias, sem adur var litid 
edur ekkert sleginn af mosa og grasleysi. Hvad helzt 
af framan og ofantoldu bjo eg serdeilislega til pess, ad 
eg aetladi mer stadfastlega par vid ad biia mina lifstid, 
°gsvo fyrir sja, ad born min nytu par handtaka peirra, 
eptir minn dag, pvi jordin reyndist mer farsael og nota- 
g6d, fallega setin. Fekk eg a henni med pessari um- 
hirdingu optast um 20 fadma todu, tvisvar 27 fadma, 
°g sa svo vildi af komast skal vera biiinn ad sla 
°g hirda af tuni, heidi og baejargili a manadartima, 
°g svo kemst hann vel af med alt fyrir austan laek- 
inn, og seu prir gildir menn til slattar. Og po minn 



150 

asetningur felli i pessu alt a annan veg, pa kann po 
guds forsjon ad haga pvi svo til, ad einhver minn 
afkomandi njoti jardarinnar sidar, og pa kynni hon- 
um ad verda petta ad leidarvisir og (til) vareygdar, 
og fleira, sem (eg) her eptir vil a vikja. 

P6 m6r petta og fleira leki i lyndi a greindri jordu, 
var eg par p6 ei an margbrotins angurs, sem & hefi 
vikid.en hja otal morgu er sneitt. Spadiog sira Benedikt 
i Vestmannaeyjum, sem par, og fleiri forfedur hans, 
holdu par adur verid, ad eg mundi par ei hlutlaus at 
heimsins maedu verda, og tidum sagdi hann: »J6rd- 
in og sveitin er g6d, en folkid nefni eg ei. Haf rad 
min, vertu par ei lcingur en 20 ar. Annars muntu 
par ei vel afkomast«, og sagdi mdr dsemi a 5 prest- 
um, er hann pekti og mundi til, ad par hefdu verid og 
feingid sitt adkastid hver, sem of Ijott oglangsamlegt 
er upp ad telja. Pessum hans heilraedum sl6 eg leingi 
i vind, en par kom ad, ad eg reyndi pad satt, erhann 
mseldi 1 ). Hann sagdi mer eina skritna, en po eptir- 
tektarverda, frasogu, sem og tveir adrir, nefnilega 
madame Kristin i H61um og Eyjolfur Einarsson a 
Solheimum, sem hann hafdi uppalid velnefnd madame 
Kristin, sem var ektakvinna Jons sal. Porsteinssonar 
syslumanns her nokkra tid. Hun atti m6dur : ), sem 
het Gudrun Hakonardottir, ajttud af Vesturlandi. Hun 
var fornemme kona og fornspa, ad henni komu fair 
hlatir a ovart. Frasagan er pessi: Hun var a Sol- 
heimum hja dottur") sinni. Eitt sinn, er nun kom ut 
iim nott, syndist henni kirkjan opin og prestur kom 
i hladid og vildi ganga inn i k.irkjuna; m6ti honum 
kom par fjoldi daudra manna, sem med kistufjolum 
sinum ldmdu hann (svo) og bordu, ad peir gatu felt 
hann; og svo syndist henni annar koma, og med hann 
f6ru peir eins. Svo kom hinn pridji, og var i blarri 
kapu; kom hann vestan tradir, steypti af ser kap- 
unni og vildi ganga sem hinir inn i kirkjuna, en hann 
fekk soma vidtektir sem hinir, svo hann komst inn 
eptir langa baraltu vid flokkinn, f6r svo lit ur kirkj- 

1) Svo. 

2) [ritt: fooursystur. 3) ritt: br6ouidoltur. 



151 

unni aptur austur fyrir gard. Svo sofnadi hiin eptir 
pessa skuggsja. Dreymdi hana nu, ad petta vseru alt 
prestar, sem par mundu sidar verda, og par mundu 
lalla tveir, en sa pridji vaeri nordlenzkur, pa verds- 
ligur fyrst af klsedaburdi hans (hvorutveggja var 
sanndreymi); mundi hann par prestur verda, en 
p6 mundi honum par haett verda, po af komast, og 
«itthvad austur fara. Pdttist hun pa og sja stort tre 
vera upp vaxid a Felli, hvers lim og blod breiddust 
austur yfir allan My>dal ineo fagri bl6ragan. Svo 
sem sjon og drauraur pessarar konu kom fram a 
peim tveimur prestum, er par voru fyrir mig, og 
mer setladi ad verda par skeinuhaett af vondum 
monnuni, svo veitti gud, ad raettist, ad systkin min 
og born med sinuni afkomendum verdi eptir minn 
<lag, sem alt hingad til, bl6mlegur aldinkvistur i guds 
akri her, og hvar helzt peirra lifsstundir eydast. 

Kap. XXXVII. 

Eg hafdi setlad mer ad bua alia mina lifstid a 
Pelli, og var mer farid ad pykja alt of vsent urn lif 
fnitt og velgeingni par. En guds forsjon ad halda 
nier i taumi leid vissum haturs og ofundarmonnum 
minum ad drifa mig fra minni velgeingni par, hvar 
til peir briikudu einn toll, sem prestar hofdu greitt 
falsekum i Myrdalssveit, fyrir utan tiund sina, nefni- 
'ega peir, sem a Felli hotdu biiid fyrir mig. Pessi 
tollur atti ad vera fergi-skyrtunna edur 30 alnir edur 
60 fiskar, en var upp stiginn til 100 fiska af slottug- 
neitum hreppstjdra, en hirduleysi prestanna, med 
°dru fleiru a badar sidur. Einn hreppstjori, sem ad- 
ur fyrr hafdi littekid skrif af einnri jardab6k, er hann 
»'anst i, hafdi skrifad CO alnir fyrir 60 fiska; skrifadi 
svo hver rangt eptir odrum, par til allir t6ku petta 
tyrir rett, pvi pad er einn vanalegur hlutur ad ein 
villa faedir adrar villur af ser i fjoldatali, ef ei eru 
pvi frckari skordur vid reistar, og panninn f6r her 
fram. Pessi tollur kom panninn til: Sagt er, ein 
valva hafi biiid i pafaddmi a Felli, og jafnvel att pa 



152 

jord. Leidi hennar er sagt par se austur i brekkun- 
um, par sol skin fyrst a og fer sidast af. Hun skyldi 
hafa heitid a fataeka a einum pestartima ad gefa peim 
arlega pennan 30 alna toll, ef pestin draepi eingan a 
sirium bae af ungfolki, hvad og svo vid borid liaf'oi. 
Og svo vard mikill atrunadur a pessum tolli, ad alt svo 
leingi hann vseri goldinn mundi par ei ungbarn deyja 
og einginn vissi edur mundi mi a dogum, ad par hefdi 
nokkur unglingur daid, medan honum var ut svarad. 
Par ad auki attu Fells abuendur ad vera framar odr- 
um busseldarmenn fyrir utsvar bans, en pad vildi 
misjafnt til ganga. P6 festist og sami atrunadur a 
tollinum, nser abuandinn komst ei af sidur en adrir 
og ei var uggvaent, eg fellist ei a somu kreddu leingi 
vel framf eptir, par til eg sa, hvilik villa slikt var. 
Gait eg hann fyrst til 100 fiska, par til eg sa af einni 
original-jardabok hja landpingskrifara Sigurdi saluga 
Sigurdssyni a Hlidarenda, ad hann atti ei meiri ad 
vera en 30 alnir, sera (eg) let hreppstjora vita, en 
gait hann po arlega i 10 ar med C fjordungum smjors 
optast, er pa mottust ei meir en 90 flskar, af pvi pa 
voru nog efni, og kseri eg mig ei um, p6 eg gef(i) petta 
ut fyrir utan liund mina. Veitti po ei af, ad illkvitnir 
vseru ad knurra og murra um, ad af vaeri dregnir 30 
fiskar, er eg let sem ei heyrdi. Eg for ad hafa spurnir um 
Fellsafgjald og toll penna hja vilugum og minnugum 
monnum. Serdeilis upplysingu gafu mer syslumad- 
ur Bjarni Nikulasson og J6n Sigurdsson i Holti, sem 
badir voru minnugir, hofdu allan sinn aldur verid 
her vid lagavesen, og hofdu pvi mart af pvi. Peir 
sogdu mer, hvad her ad Iranian skrifad hefi, um upp- 
runa pessa Fellstolls. Peir syndu mer og gafu Vilch- 
insmaldaga, sem s^ndi, ad jordin pa la undir klaustr- 
id med ollu sinu afgjaldi. Peir sogdu mer fra, ad 
1634 hlj6p jokulvatn og leir fram ur Kleifarargljiifri, 
og t6k af 12 fadma miklar slaegjur fyrir framan Fell, 
og setli yfir aevarandi aur; reid pa herra Ami Odds- 
son her a jardir og setti pa nidur landskyld af Felli 
fyrir greint afall um 60 alnir, svo paer padan i fra 
brustu upp a gjaldsupphaed a odrum 12 hundrada 



L 



153 

jdrdum. Po var kugildi par fram yflr aptur. Pa var 
buandi a Felli s^slumadur og klausturhaldari Einar 
Porsteinsson, og langa tid par eptir. Svo vard jordin 
prestsetursjord, en altgjald atli po ad greidast af henni 
til klausturhaldara. Jon fslelfsson, sonarsonur Ein- 
ars, vildi koma aptur upp a Fellid sinu fyrra gjaldi. 
En par st6d prestur, sem pa bj6 a Felli, og hrepp- 
stj6rar honum a moti og fram baru nu, vidvarandi 
tollur vseri jardargjald, og yfir hann og hans hus 
kaemi 611 olukka, ef hann nu gerdi hann ad jardar- 
gjaldi til kongs a m6ti venju forfedra hans. Svo par 
hann var g6dmenni og vildi ei leggja sig i svinastrit 
a m6ti naungum sinum, sem pa attu mest ad hlut, 
pa let hann tilleidast og hraerdi ei vid pvi framar. 
Svo bygdi hver klausturhaldari eptir annan Fellid 
nied 1 hundrad og 30 alna landskyld og 4um kiigild- 
um, en kaerdu sig ekkert um tollinn, hvort hann var 
goldinn edur ei. 

1769 kom Skiili Magniisson foveti til ad regla 
nidur afgjald af kongsins jordum her i Skaptafells- 
s^slu. Byrjadi hann pa forrettingu a Felli, og kall- 
adi pangad sdman alia klaustursins landseta og hrepp- 
stjora par i M^rdalnum. Pegar hann spurdi mig ad 
gjaldi jardarinnar, sagdi eg honum, hversu mikid eg 
svaradi af pvi til klausturhaldara, og par hja hefdi eg 
utsvarad til fatsekra 60 a 1 num par i sveit, hver tollur 
Vajri ad sogn fra papiskri tid, og haldinn nii jardar- 
gjald. Bad eg hann urskurd a gefa, hvort eg skyldi 
hann par eptir gjalda edur ei. En hann svaradi, ad 
svo sem hann fyndi hann i eingum jardab6kum, sem 
hann undir hendi hefdi, nema i einnri einasta nefnd- 
an, p6 ei meir en 30 alnir, pa fyndi hann eingan rett 
til pess, ad hann skyldi a jordunni gjaldast. Baetti 
hann 20 alnum vid jardargjaldid, og fyrirbaud nokk- 
u d frekara af henni ad gjalda. Her vid risu hrepp- 
stjorar og begiserdu til fataskra venjulegan loll af 
jordunni. En hann svaradi: »Eg er hingad sendur 
til ad ssekja eptir kongsins gagni med rettu, en ekki 
ad stela fra honum, ogfser mig einginn ylirtaladan til 
pess. P6 vil eg innfaera um hann til og fra, hvad um 



154 

haim segist, og lata kong sjalfan rada, hvad hanii 
vill gera«. Var hann svo innfaerdur, og eins i sidara 
sinni, pa f6veti og logmadur Bjorn ridu badir her a 
jardir. Eg helt ennpa a Irani ad utgjalda pennan toll, 
par til eitthvad yrdi utgert um hann, svo par sem 
bradlega la a einhverri sveitarhjalp, pa let eg hann 
uti edur nokkud af honum, p6 med einhvers hrepp- 
stj6ra radi, og atti enn ad heita, ad geingi til i kser- 
leika um hann vor a medal. En mi bar svo til, ad 
einn barnamadur, sem bj6 a Solheimum, er li6t Bjarni 
Jdnsson, hann lagdist veikur, pa slattur byrjadist, og 
hlaut ad taka kaupamann, en gat honum po ei gold- 
id vegna fataektar, nema hann flosnadi upp arid eptir 
med konu og bornum. En ad koma i veg fyrir pau 
pyngsli, let eg uti pennan toll, mi 6 fjordunga smjors, 
til pess, er eg fekk ad sla upp tun hans, sem eg gerdi 
med vitund og sampykki peirra hreppstj6ra, sem 
voru i Ut-Myrdalnum, sem austurkjalka hreppstjor- 
um mispoknadist. Pa ad hausti leid, kalladi eg til 
min landseta mina ur Reinirshverfi med gjold sin, 
medal hverra var adurnefnt hdfudprselmenni Ami 
Oddsson, sem pa var i Starakoti. Hann kemur ein- 
asta med opid skjal fult med skens og gluilur, segist 
ei geta goldid jardargjaldid, en oskar, eg hjalpi ser 
um Fellstollinn upp i gjaldid, svo sem fataskum, held- 
ur en eg af eigin myndugleika fai hann fullrikum 
par ut i sveitinni, hvad hann p6 berlega laug. Vasn- 
ist hann her til radstofunar austari hreppstjora sveit- 
arinnar, hvad po sidar reyndist osannindi, pvi skjal 
pad var saman tekid af syslumanni sjalfum, en skrif- 
ad af Einari Eirikssyni a Helium. En par eg sa, 
hvadan sii alda rann, ad s^slumadur briikadi einasta 
petta Satans verkfaeri til ad hefna sin a mer fyrir 
pad, ad hann hafdi ordid svo smanarlega undir i 
mali a m6ti mer arid adur i Tungumalinu, ad hon- 
um la vid embasttistopun, ef eg hefdi ekki fyrir godra 
hofdingja milligaungu sviad til, Einar og ordinn sdr 
til skammar fyrir alia sina frammistodu ogkrokalog, 
hvar fyrir eg segi adurnefndum Arna: »Eigi verdur 
pdr bjargad med Fellstollinum i petta sinn, en seg 



155 

pu fjandmonnum minum, sem pig hafn utbuid, ad 
peir hafi nu brukad pig fyrir pad medal og Satans 
erindsreka sveitinni til skada, ad eg aetli mer nu ekki 
ad svara greindum tolli lit an laga eda rettar edur 
ad kongur sjalfur skipi pad«. Fer hann med petta 
til baka til sinna litsendara, en peir fyllast enn at 
grimd og brajdi; syslumadur ridur lit, setur af tvo 
hreppstjdra, en faer aptur adra tvo, Mr. Gunnar J6ns- 
son a Dyrholum, einn pann kappsamasta niann, og 
og Einar Erlendsson, einn pann slottugasta prsel. 
Og pa peir eru bunir ad undirgangast hreppstjorn- 
arembaettid, upp a leggur hann peim ad saekja eptir 
Fellstollinum med hardasta kappi og fylgi af mer, 
og ad peir skyldu vera framfusir til pess. Bar hann 
Qndir pa svo mikid t6bak og brennivin, sem peir 
vildu. Pottist hann nu eiga happi ad hrosa. Hinir 
hreppstj6rarnir hetu Jon Sigurdsson, illhrissingsmad- 
Ur og drambsamur fram lir mala. J6n Gudmunds- 
son a Ketilsstoflum og Mr. Jon Run61fsson a Hofda- 
brekku hetu hinir. 

Par eptir kom eg a hreppastefnu peirra. Var mi 
geymt ad tala um tollinn, par til sidast. Hetur pa 
Gunnar upp ord fyrir alia og begiasrer af mer toll- 
inn. Eg segi honum, ad eg se buinn ad svara hon- 
utn ut til annara, og par med finni eg ei skyldu mina 
honum ad svara, medan ei se litgert um hann, med 
vidara. Her vid hleypur hann upp med st6rum org- 
andihljddum, og segir: »Per skulud vera bunir inn- 
an halts manadar ad svara honum ut til okkar hrepp- 
stjdra ad pakkarlausu, eptir pvi sem i okkur finst 
niannaera og aerlegt bl6d«. Nefndur Einar og J6n 
Sigurdsson eru i somu hljddum og ofsa med honum, 
«n J6n Gudmundsson og J6n Run61fsson geingu fra, 
°g feingu svo hja hinum amaeli fyrir dugnadarleysi, 
er peir letu enn ekki a ser festa. Eg svara peim 
aptur og segi: »Eg hraedist ei ykkar h6tyrdi. Pid 
haldid afram sem pid kunnid, en eg bid atektanna«. 
Sleit svo pessum samfundi. 



156 



Kap. XXXVIII. . 

Hvilikur oroi, rogburdur, flokkadraettir nu upp 
komu af pessu, vil eg ei um lain, pvi sidur sem g6dir 
vinir minir innflaektust her i mefl Jmsum hsetti. Mr. 
Jon a Hofdabrekku, pegar hann formerkti, ad eg vildi 
ei tollinurn godviljuglega svara og eg hafdi mikid til 
mins mals um pad, hafdi hann alia alvoru a pvi ad 
gefa sig ur minna m6tstandara flokki. Og pa syslu- 
madur iormerkti ad honutn var alvara ordin, gerdi 
hann ser reisu til hans, skammadi hann ut og svi- 
virti med mestu storkunar- og blygdunarordum, ef 
hann gaefi fra ser sina embaettisskyldu, pvi ad Gunn- 
ar hafdi hcitid ad gefa fra ser alt klatur m6ti mer, 
ef ad Mr. J6n geingi ur lidi og flokki peirra. Peir 
voru og annars agaetir vinir sin a milli; og po Mr. 
Jon, ad sogn, legdist fyrir sjiikur i paunkum um 
nokkra daga, hvad afrada skyldi, og po hann leingi 
vel danzadi naudugur, maeddu hann svo peirra langvar- 
andi nudd, umtdlur og brigzlyrdi, ad hann vard i 
fullu ahlaupi moti mer med peim, og svo var mikil 
sinnissterkja komin i hann vid mig, ad hann aetladi 
ad taka i burtu fra mer Runolf son sinn, sem pa var 
ad laera hja mer, og svipta hann svo ollum mann- 
d6mi og frama. En dreingurinn, i hverjum ad var 
agastt mannsefni, sem nu er fram komid, setti sig 
allan a moti pvi, med peim ordum og haetti, sem eg 
nefni ei. For og einninn betur, ad pad rasandi rad 
vard ad eingu. Par eptir urdum vid og einninn naer- 
felt eins godir vinir eins og adur hoidum verid. Jon 
Gudmundsson helt vid mig somu trygd og triiskap i 
gegnum alt petta vastur, og let mig opt vita rada- 
brugg peirra heimuglega fyrir fram, svo mer var opt 
pvi audveldara ad sla pa a sjalfs sin brogdum. Petta 
stapp st6d yfir i 4 ar, og geingu skrii a badar sidur 
a milli vor, svo lj6t og skensiull fra peim, ad eg hirdi 
ei um, po enn seu dforgud, ad pau sjaist eptir minn 
dag, par pessir tveir g6dir vinir minir attu i hlut, 
hverra aeru, en eingri vanvirdingu, eg er aetid skyld- 
ugur upp ad halda, og tek par einasta til, ad peir 



157 

sleptu ad jagast vid mig i ordi og verki. Peir gatu 
«i annad en yfirbevisast um sannleika i skrifum min- 
Uni til peirra. En tvofalt, og jafnvel meir en tollin- 
um svaradi, gerdi eg lattekum gott i sveitinni. Po 
vildu peir ei par fyrir lata kapp silt. Taka pad mi 
loksins fyrir sig 1774 um veturinn, ad peir saman- 
safna hofudmannfjolda i M^rdalnum, at peim, sem 
verid hoidu hreppstjorar, vinnustrakar eda stelpur a 
Felli, asamt nokkrum kjoptugum kerlingum, sem 
hofdu blygdunarlausan munn ad tala 5 ,r nsa hluti. 
En vissum, sk^rum monnum, sem ei sizt vissu, hvern- 
*nn til hafdi geingid um greindan toll, geingu peir 
fyrir bi af asettu radi. En binum flokknum stelndu 
peir ad vitna undir eid og falsmalsbsetur 1 ), ad greind- 
ur tollur vaeri virkilegt jardargjald ai Fellinu, og 
hefdi verid af pvi arlega goldinn med skyldu mann 
«ptir mann, og bvad h6r hann aetti ad vera, med 
odru ileira. Pegar mi pessi peirra umgangur komst 
& lopt, voru haeglega teljandi peir, sem ad nokkud 
liknar, lids eda sannindamceli vildu unna mer, held- 
Ur var eg lagdur ut ai alp^dunni fyrir einn okristi- 
legan klerk, og ei vaeri von a ddru, en eg kollsteypl- 
•st i alia dhamingju i svo voxnu mali. 

Upp ur pessum 6 fj Strum blanda eg her i til gam- 
a ns einni litilli frasogu. Einn fagran sunnudag bar 
mer ad embsetta a Solheimum, en hreppstjdranna 
vitnaleidsla atti ad vera daginn eptir. Ad aflokinni 
e mbaettisgerd tekur sig saman baendaflokkur, par 
saman kominn, i einn hnapp fyrir framan kirkjudyr, 
°g er ad radslaga um petta tollsmal og sina vitnis- 
burdi, sem hljoli ad falla mer a moti. En eg er inni 
i kirkju og fatt af kvenfdlki, [er for 2 ) ut til peirra. 
Og mitt i peirra flokk geingur ein gudhraedd og frdm 
kerling, sem het Porbjorg Bjornsd6ltir. Hiinrettirsig 
u Pp af staf sinum, bendir honum upp i vcdrid til peirra, 
°g segir : »Pid pykist saekja eptir rettu mali og erud farn- 
ir ad gefa ykkur i flokk ad vitna um prest ykkar med 
P e im, sem vilja hata hann af hempunni. En takid 

1) »afl vitna« slendur her aptur i hdr. (olaukid). 

2) lb. v.; vantar i hdr. 



158 

pid nil eptir pvi, svo stendur gud med honum, ad 
hvorki audnast ykkur ne odium ad na henni af hon- 
um. Ofs6tt geta M^rdaelingar hann, eins og adra 
sina presta, svo hann neydist ad fara i burtu fr& 
ykkur, eins og verda mum, — geingur svo fra peim og 
kvedur pa med pessu versi: 

Oil svikrad manna og atvik ill 
onytir drottinn, pa hann vill etc. 

Her vid sneyptust peir svo, pvi kerlingin taladi 
med fullum ahuga og djorfung til peirra, ad peir 
snautudu i burtu pegjandi og toludu ekkert ord, 
hvorki til kerlingar, min ne annara, og peir feingu 
par af soddan eptirpanka, ad peir letust vera veikir 
og foru ei a pingid daginn eptir. i 

Pann dag fell yfir eitt pad sterkasta moldvidri at 
snj'6. F6r par hvert eptir odru, vedrattan og vitna- 
tektin. Par heyrdi hver til annars og par bar hver 
eptir odrum, ad tollurinn vaeri jardargjald. t*ar var 
eingum vidkomandi til stefnt, sem atti ad vera for- 
svar jardarinnar, hvers afgjaldshluta peir vildu p6 
na. Einasta budu peir mer, ef eg vildi, vera vid og 
heyra a peirra vitnanir, en ei dskudu peir eptir 
nokkrum skjolum eda rigtugheitum fra mer. Eg sendi 
po pangad mann, sem ekkert var sint n6 aktad fyrir, 
pvi ord og afsokun gilti eingin i pessum stad etc. 
Audveldlega sest, hvcrninn eidum og vitnisburdum 
peirra manna var par hattad, sem nu toku tollinn, 
baedi 60 alnir og jardargjald, en vissu p6 ekkert til 
um grundvoll hans. Einasta skrifa eg her utkast af 
brcfum okkar s^slumannsins, sem hver skrifadi odr- 
um til, sem s^na med adgaetni, hversu reglulega ad 
framgeingu lagasakir a peirri tid i M^rdalnum. A- 
samt s^na pessi bref gafur okkar beggja sinnishatt 
og kaerleika 1 ), sem atti ad vera milli pessara asdstu 
yfirvalda i s^slunni. Eptir pad hann hafdi a Dyr- 
liolum haldid hernefnt vitnaleidsluping, fekk eg fra 
honum svo latandi skrif sem eptir fylgir: 



1) [sinnishdttur og katrlciki, hdr. 



159 

Velaeruverdugi og mjog vellaerdi domino prseposite. 
Salutem, amorem & offlcia paratissima. 
Tvisvar hafdi eg a undaafarinni tid asett m6r ad 
hafa pa seru ad gera mina opvartuinghja prdfastinum, 
sem p6 hefirmislinget. Fyrra sinn komst eg ad Kaldra- 
nesi, fretti pad, ad hann var ridinn lit i Hlid, sneri 
pvi aptur. Seinna sinn peinkti eg, vid mundum finn- 
ast a Dyrh61um, hver von einninn brast, pvi midur. 
Padan vard eg feginn ad komast sem fyrst heim. Nii 
e r ei hsegt ad rida, ef hesturinn a ad Ufa med mjog 
litlu heyi. Er og heima heimskum bezt. Merki eg 
°u og, ad svo fyrnast astir sem fundir, par venju 
leingur milli verdur. Maske annars sumir hlutir 
Vaeru betur grundadir hja oss en merki, ad sked er, 
for exempel medal annars bordsogur um Ut-Myrdal 
at sendlferd minni i Skalholt med Olafi Ingvarssyni 
a d saekja um Horgsland, med vidara par ad lutandi. 
Ei munu bref min med honum undir Eyjafjollum a 
bans vesturleid bevisa pad, sem einasta var i Skalholt 
eitt bref til syslumanns herra Steindors, hvers inni- 
hald ei mun verid hafa pess slags, en hefdi mer petta 
hugp6knast, var mer ekkert blam og ei purfti eg 
klausturhaldara Sigurd fyrir skylu ad breida yfir pad, 
s em sendi 6laf ad Snoksdal vestur (dikturinn lofar 
skaldid); pvi midur of fair fundnir; annars vseri eg 
e kki utlagdur autor 1., 2. og pridja skrifs hreppstj6r- 
an na til profastsins af4. ogl9. Nov. og 23. Dec, hver 
e g sa fyrst 611 i einu, pa Mr. Gunnar sendi pau til 
ni »n, hvar til min lyst i sannleika st6d p6 ekki. Vilt- 
^ r er sa, sem geta skal, einkum 1 Ut-M^rdalnum. 
Pvi verr, ad litid sedilskarn, er eg p6 skrifadi pro 
hibitu, kom ei fyrir dag, hvar til eg p6 ajtladi. Maske 
bar af hefdi sest panki minn, hjortum peim til upp- 
'ysingar, er vada i myrkrunum. Er pad ei talandi, 
ad sa reidi verdi afsinna medan hun yfir stendur? 
En hvilik ofsinna ad senda J6n i Gr(df) 1 ) a 
%rholapingid, likt sem pa Oddkell sendi Skamkel, 
bka menn, ja, gefa honum fullmakt med hond og 
Sign eti? Bet ri var Gunnsteinn i Holti. Hann var vand- 

1) I handritinu stendur afl eins »Gr.«. 



160 

adur. Eg hcfdi gjarnan antekid ungbarn, sem fram 
kunni leggja, pad til sagt var, en hefdi J>6 helzt an- 
tekid sjalfan pr6fastinn. Pad var eingin ovirding, p6 
persdnan vaeri n^lega forhaekkud, pvi pa hefdi alt 
betur farid, sem eg tilaetladi. Eg vildi oska su sendi- 
fdr hefdi verid af mer einfaldlegri en hiin fyrir manna 
sjonum var. Raun gaf vitni, hvad madurinn utan og 
innan rettar utretti, hvers f61k ad bedid var ad minn- 
ast; einninn hvad utrett mun hafa, pa sinn principal 
fundid hefir olfullur, hvar a hann gerdi begyndelsi a 
pinginu, hvar med hann gaf til kynna, ad hann vildi 
smida ser par med munn pann, er hann briika kynni 
i rettinum, og hefdi haft framgang, hefdi eiviss mad- 
ur hindrad pad. Hver mun sera her, ef betri menn 
voru til? Ei sparadi eg ad gera profastsins innlegg 
anhaengig vid rcttinn og upplesa pad, sem mer var 
po of pungskilid, asaml kvittun klausturhaldara, hvers 
eg p6 idrast. Hann atti ekki ilt ad mer. Pa reidi 
neyddist eg p6 upp a mig ad taka, sem orsakast af 
minni vitnaleidslu, par ei annad pordi eptir sterku 
paastandi hreppstjoranna og stefnunni, par eg skildi 
ei protest pess mikla innleggs mot fullmaktarinnar 
begiaering. Par innfterdar pungskilnar skbsur, mer 
eda odrum til drukknar, kasri eg mig ei um. Ei vcit 
eg, hvort minar gerdir her i verda gerdar beinke') 
edur ei. En hitt pykist eg vita, ad pessi Fellstollur 
og pau gr6fheil, sem par i er biiid ad briika, verda 
ekki beinke 1 ), ef svo er framhaldid sem byrjad er. 
Furdar mig ad fdlk tekur svo hostugtupp pessa vid- 
leitni hreppstj6ra, hvar med peirvilja vita, hvort pessi 
langvarandi goldinn tollur til fataekra skal svo um- 
talslaust stanza edur ei, hvad eg held peirra skyldu 
og embajtti, en enn ekki tutum ad pegja, hefdi nokkur 
viljad peim ilia. En spakara matti pad afganga, og 
svo med timaleingdinni lir deyja. En fatt er of var- 
lega hugad. Po er minn einfaldur panki sa, ad falli 
lir Fellstollur, missi sa annad cins, sem par er orsok 
i. En pegar kongur eda yfirvold skipa pad, er abu- 

1) Svo. 



161 

andi sykn saka. En petta hefi eg ei enn sed, en 
mig uggir landf6geti hafi ei kunngert petta, og p6 
klausturhaldari kvitteri 1000 gang fyrir pad uppsetta 
gjald og hleypi ser soleidis i extraskatt og extrapaa- 
bud med vidara, hvar fra hann komst ei naestlidid 
suraar, nema med einslags politisser, kemur alt i 
sama stad nidur, so leingi hann er ei expresse af- 
skafl'adur af aedri monnum, edur her med lempni 
nidurtaladur, hvad pau mjog svo olempin og 6vid- 
fel(d)in milligangandi skrif fyrirbjdda. Mig furdar al- 
deilis, hverninn fdlk ber sig ad, og hverninn rog- 
burdur vondra manna hefir svo samlogid sig trii- 
girninni, ad ordin eru eitt i pvi ad innvikla mig i 
pessu tollveseni, ad merkja ma, eg se hafdur fyrir 
forgaungumann urn stundir, jafnvel p6 pau par i 
tekin examina hafi litid styrkt par til. Po grunar 
mig stjornukikirinn i Grof hafi ei litid contribuerad 
vid sina retourreisu, hvad ei litid gledur suma landa 
Vora, er peir kynnu ad um bylta vorri vinattu i 6- 
vinattu, hvad ef mi tekst i pridja sinn, meinast, ad af 
pvi kunni ad gerast eitt benke, naerverondum til 
minkunar, fjserverondum til adhlaturs, gudi til stygd- 
ar, djofiinum til pjdnustu og morgum til ills. Aptur 
geingur lygi, pa sonnu msetir. Nii munnokkud djarft 
fram i farid. Ei parf hyggnum rad ad kenna, en po 
er mitt rad petta, ad serhver giptur lati ei konu 
stjdrna ser edur rada svo, ad ei rannsaki adur, hvad 
til hiydir, pvi kold eru opt kvenna rad, og of fljdtt 
grundud; haia pvi par fyrir opt ad 6psegil(egheitum) 
komid. Eg bid forlats a feilum minum. Mer lizt bezt, 
nienn tali saman, en ala ei hatur innbyrdis. Ad 
sidustu nsest hverskyns velstandsoskum og astar- 
beilsan til herr prseposito etc. 

Vik d. 4. Martii 1774. 

L. Gudmundsson. 



^fisaga J6ns Steingrlmssonan 11 



162 



KAP. XXXIX. 



Edla velvisi herr praeses. 
Exoptata & officiosa salus! 
Hans edla gofugheita n^medtekid tilskrif pakka 
eg kaerlega. Pad er alt par innfsert, sem til gods 
vegar og forlikunar ma horfa. Eg er ei madur fyrir 
ofrid, og ei sseki eg eptir honum. P6 faer hann") 
einginn leingur en bans nabiii vill, og vill pad mal- 
taeki her sannast. Sannmseli eru pad, ad svo fyrnast 
astir sem fundir. HeU eg nu fra honum i umlidin 
17 ar ei feingid soleidis stiladan sedil, ad eg voga ei 
annad en gjalda i somu mynt og svara honum aptur 
med pridju personu stileringu. [Vist hcfir mer i 
panka verid ad avarpa hann med fauni linum, en eg 
heli gelid peim paunkum svigrum, medan nokkud 
dodnadi bradasta uppstokk skarnbassa alp^dunnar, 
sem aetid eru uppvaegir og rasandi, pa peir hafa fyrir 
stal'ni ad sverta sina yfirbodara. Hverninn shedir 
hann ad mer sendifor Olafs Ingv(ar)ssonar? Se hiin 
bold her i Myrdalnum fyrir bordsogu, pa uggir mig, 
hun se bold vidar. En hvad kemur bun pessu mali vid? 
Pvi vik eg par fra til sjalfs efnisins. An allrar hraesni 
ad segja fell mer bsedi pungt og ilia, ad hann skyldi 
nu bregdast mer og komast i lid med m6tportum 
minum i pessu Fellstollsveseni, af pvi, sem undan 
var farid, og von min sl6d upp a. Hdfdum vid ei 
kontraherad enn i sumar til a;varandi truskapar og 
samlyndis i ollu gjoranlegu alt til daudans? Gud se 
mitt dyrasta vitni, ad eg hefl ei viljad, eins og hann 
hcfir a preifad, og skal aldrei vilja, stunda til nokk- 
(ur)ra areitinga vid hann ad fyrra bragdi, og vonadi 
eg pvi sama einfaldlega til hans. Po djofullinn med 
sinum verkfaerum hafi smeygt ser upp a milli okkar, 
pa hefir pad p6 hingad til, fyrir guds nad, samizt 
nidur vingjarnlega okkar i milli, og er svo tru min 
ad enn fari. Svo sem hann hraerir vid yfirsj6num 
peim, er honum synist af minni halfu, svo hrajri eg 

1) P. e. friO. 



163 

nii vid hans aptur an allrar flatteringar. Er par pa a 
ad minnast i pessu tollsveseni, ad i haust fyrir hreppa- 
stefnuna nefnda eg vid hann i einriimi, hvort eg aetti 
ad gjalda pennan toll edur ei, par til sii nyja jardar- 
b6k inn kaemi, sampykt af kammerherrunum, sem 
nii litilukti hann fra jardargjaldi, er hann ei einasta 
sagdi mer ohsett, heldur afysti mig pad ad gera alt so 
leingi. Nii pegar kom a hreppastefnuna, var hann 
af mer heimtadur med soddan rembilatum og hotyrd- 
um, sem eg veit hann sjalfur man, ad (eg) varla kom 
nokkrum ordum eda forsvari fyrir mig; hefdi eg p6 
kannske latid leidasl til, ef mer hefdi ekki verid i 
fersku minni okkar fyrra samtal. Par var og einginn 
sa, sem mig vildi vingjarnlega lagfasra, ef eg rangt 
f6r; hvad meira var, ei virda mig vidtals, heldur fae 
eg fra hreppstjorum eitt opid bref eptir annad, greind- 
an toll ahraerandi, hverjum eg svaradi sem vit a 
hafdi og vid la, sem peir fajrdu lit meir og meir a 
verra veg, gafu greindum skyrtolli kristfjar nafn mer 
til slorkunar, og svo framvegis. Nii fekk eg bref fra 
honum, i hverju hann sagdi, ad hreppstj6rar aetti ad 
hefja process vid mig um tollinn. En ad eg skyldi 
Gi vera einradur og lata skap mitt rada of mjog fyrir 
niig, gerdi eg mer ferd til herra fautorem, og fram- 
baud honum peninga svo mikla sem tollinum svaradi 
til lataekra, ef hann ssei, eg hefdi rangt fyrir mer, 
hvad honum enn pa eingan veginn syndist, og for eg 
t>vi til baka aptur med peningana, svo eg vonadi 
ckkert annad en hann vseri mer serlega triir. Skamma 
stund skiptist po um pa von, pvi strax a bak eptir 
heyri eg af 2 hreppstj6runum, ad sjalfur syslumadur- 
inn hafi gefid peim og sent forskript, ad krefja af 
ttier tollinn, po med soddan storyrdum, ad pa hefdi 
^gad vid ad briika pad, og sendu pad pvi til baka, 
en bjuggu ser annad til, er peir sendu mer. Veitir 
™er haegt ad faera vitni til upp a pennan framburd. 
Hvad var nii ad svikja mann i trygd, ef ci petta? 
Hvort kunni eg nii nokkud ad reida mig upp a hann, 
begar hann var svo kominn i lid med peim k mdti 
ftxir? Betur hefdi farid, ad hann hefdi sjalfur mer 

11« 



. 



164 

tilskrifad, og skyldi eg svo vel hafa medtekid pad 
svo setn hann eitt barn eda Gunnsteinn fra mer. 
Pegar eg og heyrdi, ad hann framar venju hafdi farid 
kvoldid adur heiman til ad undirbua med hreppstjor- 
um, pad mer matti vera mdtfallid, og vedrid vard 
svo slaemt a pingdaginn, ad pvilikt hefur her ekki 
ad nyjungu komid, svo eg aptradi mer ad fara k 
pann fund, sem og betur lor, pvi befalast matti mer 
ad pegja, eins og peim, sem eg sendi. Pad synir og 
lika apaspil pad, sem gert hefur verid ur innleggi 
minu, hvilikum vinum eg atti par ad mseta, en pad 
innlegg treysli eg mer p6 ad forsvara ord fyrir ord 
a rettvisari stad, ef porf krefur. Pvi var eg afsinna 
ad senda Jon i Grof. Hverjum skal eg nu trua? 
Peir af pingvitnunum, sem eg taladi vid, segja mer, 
hann hafi ekkert dskikkanlegt adhafzt til orda edur 
verka pann dag fyrir retti, og olikan held eg hann 
Skamkeli, og olikt vildi eg yrdi utfall af radagerd 
peirra. Aldrei setladi eg, ad herr prseses mundi gefa 
sig lit til pess ad haedast ad minni nyTorhaekkadri 
pers6nu, pvi pad hefi eg honum aldrei gert. Sjalf- 
prikkud er innfaersla bladanna, pvi skyldugur er 
hver ad framfylgja kongsins gagni til hins bezta. 
Eg trtii vel, hann hafi ekki porad annad vegna 
hreppstjoranna en ad yfirheyra vitnin, ad par yrdi 
ekki meira upphlaup af; annar hafdi og fyrr ratad i 
pa hrsedslu og feingid lilla virdingu par af. Hann 
pykist ei skilja innlegg mitt, en eg itreka hans sdmu 
ord, og segi: »6, ad peim hjdrtum, sem hann segir i 
myrkrunum vadi, maetti uppiysing veitast, hver log 
ad ulbefali ad utleggja eida i einnri gjaldsok af kongs- 
ins eign, ad ofyrirkolludum peim, er pvi altu ad ut- 
svara edur verja. Spakara matti petta afganga, ef 
metnadur hreppstjoranna heldi ei komid i milli. 
Hvad fiskadist nu upp urn tollsins uppruna og vid- 
hald, sem ei var buid ad innfaera i bokina hja herr 
fogetanum 1769? Hver skadi var vid dvdlina, par eg 
var buinn ad slilla kaution, par til endilegt kaemi ad 
framan um tollinn? Hver er meiri skuld i peim 
grofheitura, sem hann segir, her se buid ad 



165 

briika, en hann sjalfur, er eg meina, ad att hefdi 
ad koma i veg fyrir pau, pad fyrsta hann vard var 
vid soddan, og ei gefa forskriptir til pess sundur- 
lyndis, sem her er akomin 1 )? Prsesagium herr 
pnesidis um eptirkomandi olukku af tollsins afskaff- 
an setla eg heldur inn hlaupid hafi hja honura af 
einhverra skrafkerlinga bulli, en hann hafi sokina 
rett grundad. Po eingin ord ne afsakanir gildi her 
fyrir rangsnunum sarakomum, pa veit gud, ad fatsek- 
ir eiga ekkert hja mer, og ottast eg pvi ekkert fyrir 
pessari spa. Fovetans ord eru uggandi, pegar hann 
geingur a m6ti peini. Stor illmenska er pad ad lata 
klausturhaldara gjalda pess, er hann gerdi eptir 
sinni embaettisskyldu. Hverninn kunna einar 20 alnir 
ad hleypa honum i storar utgiptir? Eg held ad 
fleiri verdi ad briika politesser en hann. Vitanlegt 
er, ad svo kailadar kvadir og tollur pessi eru uti 
luktar i fovetans nystiptadri jardab6k. AUir taka 
pad fyrir gilt, ad paer seu afteknar, og gjalda peer 
nii ei fraraar. En tollur pessi ma ei vera undir 
sama aliti. Hvers vegna, nema pess, ad her a einn 
prestur i hlut. Hefur fyrr Myrdalsmonnum verid 
klaksart vid pa ordu en nu, og p6 peim takist ad 
steypa mer hedan, mun ollu ekki illu verda burtryrat. 
Og naerfelt er ad pvi komid af peim djdfladdm, sem 
he> daglega a geingur i prestaumsatri, ad eg megi 
Undirtaka med honum sira Joni Gudmundssyni, er 
hann kvad: 

Angri spent um hyggjuhdf 

hjartad gledja skyldi, 

min ef styttast maetti tof 

Myrdalsins ur ljonagrof. 

Ef eptir hreinu mali var ad ssekja, pvi geingu 
peir pa ei betur og hreinlega til verks, Idtu stefna 
vidkomendum og heimtu ut endilegan dora? At pvi 
her bj6 undir meiri heipt og leynandi hatur en rett- 
«sl. Ad pvi hl^tur ad koma fyrir svo aprcifanlegan 
Ul ngang og vitnarugl i oheyrilegri logleysu, ad 

V Svo. 



1 



166 

greindur tollur mun ei komast i sveitarlima hendur 
fyrst um sinn, alt vegna hreppstjoranna bannadra 
hissugheita, og pess, sem pa hefur upphvatt til pess. 
Pyki honum nog grofheit komin, sjai hann til, pau 
verdi ei mciri. Sannleikurinn er tidum sterkur pip- 
ar i nosum. Satt er, ad Ogmundur biskup sagdi: 
kold eru kvennarad. En hefdi einn domari gegnt 
godrar konu radum, pa hefdi hann ei svo ilia forsed 
sig, og eru til pess vond daemi ad varast. Eg vildi 
og rada peim yfirbodnu ad lata ei heimska, kapp- 
gjarna undirsata danza svo a hofdi ser og vid sigr- 
ada, ad peir haldi ei sinni virdingu edur hlj6ti ad 
brigda ord sin og svikja vini sina i trygdum. Eg 
bid, sem hann, forlats a yfirsjonum minum og tek 
vid pvi, sem ad hondum kemur. Gud ser og profar 
vor hjortu, hvad sem illgjarnir meina etc. 
Felli d. 18. Martii 1774. 

Jon Steingrimsson. 

Tvenn onnur vidlik href foru milli okkar, par 
til vid fundustum i einum tilteknum stad, hvar um 
ei framar tala ne frasegi. Her eptir toku hrepp- 
stj6rar vitnaleidslurugl sitt hja syslumanni, til 
bjuggu grofan memorial uppa mig med innihald 
og pvermodsku ad svara tollinum ut. For svo einn 
fyrir alia med petta til sliptamtmanns Thodals, og 
anklogudu mig fyrir honum, sem mer majtti, er eg 
og a pingi fann hann. Syndi eg honum maldaga 
jardarinnar og onnur skjol og skirteini, er eg hafdi 
um pad, ad tollurinn var ei jardargjald, begierdi af 
honum setudomara til ad kanna og dsema um pau 
skjol i heradi og svo lata vitni peirra a n^ erklera 
sinn vitnisburd, hvad eg p6 ei fekk, pvi hann sagdi: 
»Pad kann varla annars ske en par verdi meinsaeris- 
menn af soddan vitnan, er brukud hefur verid; og 
kunni eg ei trua fyrr, ad soddan drimilegur laga 
umgangur vaeri i M^rdalnum, og synist mer bezt ad 
sla pessu nidur. Kongurinn ma gefa og eptirlata, 
hvad hann vill.« Og pad sama sagdi hann Mr. 
Gunnari, og enn framar, eg msetti sem eg vildi 



167 

lata uti lollinn edur ei, par til sii nyja jardabok 
kaemi enn ad n^ju inn. For hreppstj6rinn aptur 
hehn, meir enn fyldur at sinu erindisleysi. Pa nii 
hreppstjdrar sau, ad alt peirra fyrirtaeki vard ad 
■eingu, nema peim til mestu msedu og ohrodurs, 
sogdu peir allir af ser sin embaetti. Feingu peir nii 
aptur stdr amaeli og lastyrdi hja alpydunni fyrir 
umgang sinn, en eg aptur var nii hafdur i raetum 
med lioli og lofgerdarordum. Panninn ma heimin- 
um lj''sa. Hann lofar adra stundina, en lastar hina, 
og hvort urn sig lir mata. Sa hrokafulli Jon Sig- 
urdsson, sem hinir briikudu sem litsendara til min, 
Vard mitt i pvi sjalfsagdur ur hreppstjdrninni, pvi 
hann atti barn i hordomi og flosnadi svo upp. Ein- 
ar do aerulaus, sem &dur er sagt. 

1777 voru tilskipadir Magnus 6lafsson vicelog- 
niadur og Jon Jonsson s^slumadur ad regla nidur 
gjald a klausturgozinu, pvi ioveta og ldgmanni kom 
«i simian um pad. Attu peir ad afgera pad med 
tveimur dvidkomandi monnum. Vard Mr. Gunnar 
annar peirra; hinn bet Jon Filippusson. Hann fann 
nii upp a pann hnykk med sinum stallbrodur, er 
hann fekk i lid med sdr, ad peir afsogdu ad skrifa 
undir logmanns og s$'slumanns verk, nema Fells- 
tollurinn vaeri innfaerdur og alyktadur af peim sem 
jardargjald, sem po var enn til kongs sett. Sa eg 
mer nii asvarandi nidurdrep og lastyrdi biiin, ef eg 
hefdi ordid ad gjalda greindan toll ad nyju, par svo 
mikil 6rosemi hafdi af honum risid. Par med var 
e g farinn ad maedast ad vera ad strida par leingur 
vid kartid og ilia artad fdlk, er allir munu reyna, 
sem verda leingi prestar par, nema onnur betri 
verdsleg yfirdrottnan verdi par heldur en nii er og 
var i minni tid. Og pvi setti eg mer fast i hug ad 
koniast padan i burtu medan nfedi og fridarstund 
v Kri til pess. Einginn 6reyndur veil, hvad fridurinn 
«r dyr. 

1773 saladist ut a Eyrarbakka minn trygdfasti 
v in prdfastur sira J6n Bergsson. Veitti eg honum 
par sakramenti, og vakti yfir honum pa ndtt, er 



168 

hans daudastrid yfirstdd. Hann f'61 mer a hendur 
Berg litla son sinn, ad eg kaemi honum til manns. 
A our var hann biiinn ad leggja pad I'yrir, ad hann 
med tid setti Katrinu dottur mina, — urn hennar 
nafn bedid, pa hiin var enn i modurlifi. Og pott 
brsedrum hans og naungum vseri ekkert um pser 
radstafanir, pa urdu paer po ad hafa framgang og 
fullkomnan a sinni tid, pvi pair voru stiptadar af 
gudhrseddu og einfdldu hjartalagi. Ad eg pvi betur 
gaeti barninu gott gert og haft par af not sjalfur, 
setti eg mer i hug ad ssekja um Kalfafell og setjast 
par I saudrikt bii. En pad vard mer til allrar 
lukku, ad ei vard af pvi, sem sidar sast. og fram 
kom. Eg var sfrax skikkadur og kosinn fyrir pr6- 
tast i hans stad, svo eg for austur ad Kalfafelli um 
sumarid eptir Ira fall hans ad skrifa upp sterbiiid 
etc. Leizt mer a alt vel utanstokks sem innan, hus, 
tun og haga, svo eg asetti mer ad saekja um pad 
kail, hvar til allir svo ad segja voru mig aiysandi. 
Var sunnudagur ad morni, og setladi eg pvi fram 
ad fara, sem gud blesi mer i brjdst, er eg var par i 
gudshus til embsettisverka kominn adur folk kom til 
kirkju. F6r eg lit i kor ad lesa yfir predikun mina. 
Kvenfolk kom ad og settist i hnapp i framkirkjunni 
og sa mig ei, ne vissi par vseri nokkur. Eptir stutta 
ba3nagerd fara pair ad tala um mig, og eg muni 
pangad vis verda, en taka til ad lasta prdfastinn 
saluga og segja hann hafi matt fara, og svo konur 
hans. P6 hafi sii sidari verid ollu verri en hin 
fyrri; telja mi upp ymsar yfirsjdnir og feil, en 
sn(e)ida hja ollum dygdum og mannkostum, sem pau 
agaetu hjdn hofdu audvitanlega til ad bera, eins og 
lastara sidur er til. Pvi keerari sem mer voru pau 
g6du hjdn, pess framar stiknadi eg innvortis ad 
heyra pennan bolvada umlestur og kjaptamaelgi, 
og er sem undir eins ad til min se sagt: »Sja nii 
og heyrdu, hversu her er hattad. Svona yrdi med 
pig farid.« Og med pad sama snerist alt i einu 
allur minn hugur Ira pvi ad ssekja um pad kail. 
Undarlegir eru vegir drottins! Eg stend pvi upp, 



169 

geing tram i k6rdyrnar og segi: »Attud pid petta 
erindi til kirkjunnar? Mikil skonim er ad ykkur og 
ykkar tali.« Med pad geing eg lit, en peer sitja eptir 
med skonim og sneypu, hver blygdan yfir peim var 
allan daginn. 

A peirri ferd var eg naerfelt buinn ad missa lifid 
i Eyjara. Eg hilti fyrir i henni jokulhlaup, svo 
hestur og dreingur, sem med mer var, 16ru a kaf i 
sandbleytu. Sem eg lor ad hjalpa peim, henti mig 
pad sama. i annad sinn hitti eg pad sama lyrir a 
efra veginum, mest af havodum peim, sem komu ad 
teaman og geingu upp a m6ti straumnum, hverir ad 
geingu yfir mig og hestinn, en vatnid, sem heita atti, 
"Var p6 ei meira en i kvid. Pessu geta ei 6kunnugir 
nserri og halda kanske ^kjur, hvad p6 eingan veg- 
inn er. 1 ) 



KAP. XL. 

1778 tell til petta Kirkjubaejarklausturprestakall. 
Eptir langa umpeinking og baen til guds redi eg pad 
at ad su'kja um pad. P6 mer paetti mikid vid jord- 
ina ad skilja og enn fleira, yfirvann po laungun ept- 
lr betri rdlegheitum, sem eg ad nokkru leyti fekk. 
Mundi eg po ei hata her um s6tt, et vitad hefdi, 
hverninn her var hattad i sumu, og pad, sem hdr 
sidar upp a fell. En nii hefi eg sed, ad bond pess 
alvisa guds hefur par i verid kroptuglega verkandi. 
Her var fdlk langt um hreinlyndara og umgeingi- 
legra en par i Myrdalnum, greidviknara vid prest 
sinn og riktugt i ollum skyldum, ad lrateknum fa- 
e 'nqm. Fekk eg pa aldrei ad sja aerlegheit pess fyrr 
e n her (var) um faekkad og pad var ut af med 
P r est sinn. Annars var her a komid ^mislegt van- 
skikk utan kirkju og innan, sem mig kostadi mikid 
ad laglsera, vegna klausturhaldarans, sem tamt var 
ad taka i lorsvar pess hattar 6reglur, pvi hann (var) 
be ss sama sinnis. Her var mikil audlegd af lifandi 



1) Petta er nil kallnfl eystra, aO sandvotnin »dr#li«. 



170 

le og skepnum, svo sumir vissu varla, hvad mikid 
peir attu. Vildi her eiga heima: 

Luxuriant animi rebus plerumque secundis. 

T6k eg her vinskap vid marga ag.-ela menn, en 
einginn heiur po af peim verid mer svo stadfastur i 
trygd, litlati og gjofum an betalings sem einn, er 
heitir Petur Sveinsson, sem nii er hospitalshaldari 
a Horgslandi. Honum nsest kann eg telja Pal J6ns- 
son hospitalshaldara a Gufunesi, sem godur vinur er 
i ordi og radi, en i utlatum tekur hann ei oorum 
fram. Eg komst i mispokka vid hann pg fleiri af 
lylgi og radleggingu, er peir meintu eg briikadi vid 
einn maun, er peir vildu hafa burt af einni jordu. 
Var eg og ad ollu leyti ei fri vid pa meining. P6 
var miklu a mig skrokvad i pvi. Eg misti ad mestu 
leyti alt pad saudle, sem eg kom hingad med ur 
Myrdalnum, vegna skjolleysis mestan part. En po 
grseddi eg aptur lifsskepnur a ta og fingri um pann 
5 ara tima, er eg hafdi her verid, adur eldsins eydi- 
legging gekk her yfir, ad eg atti pa lifandi pening, 
er eg allan misti (ad lrateknum einum, p6 adkeypt- 
um, hesti og tveimur kiim), hver skadi og verd a 
honum hlj6p upp a pann gamla landspris a 225 
rixdali kroner. Svo var eg pa efnugur, ad i briid- 
kaupum Sigridar dottur minnar og Gudn^'jar var 
her i hverju fyrir sig 90 manns bordsitjandi, en 
med pvi, sem peir tillogdu, sa ei hogg a valni hja 
mer, er eg par til kostadi, og taldi peim hvorri fyrir 
sig til heimanmundar upp a 100 rixdali kroner, og 
hefdi med hin born min eins vel afkomizt, ei' sama 
hefdi vidhaldizt. Drottinn gaf, droltinn burttok. 
Hans natn sd blessad! Her kom eg a ljallagrasa- 
tekju, sem litid var i bruki, adur en eg hingad kom, 
pvi pa peir sau, hversu eg hafdi gagn af peim, lokk- 
udust peir til ad breyta par eptir. Pad sama ar 1778, 
sem eg fyrst hingad kom, vard eg og pr6fastur yfir 
austara parti syslu pessarar. Par penadi eg i pvi 
embaetti i 8 ar, til 1786, pa eg sagdi pad af mer apt- 
ur. Visiteradi eg par 4 sinnum, og fell mer par svo 



171 

"vel vid alia, ad eg vildi par heldur vera par yfir en 
her. Prestar og adrir untu raer par vel. Fjogur 
nial komu par fyrir mig, er eg atti ad gera ur, sem 
fellu til beztu endalyktar. Ei hafdi eg minni maedu 
par ad lsekna f61k, er par safnadist til min, en sjalf 
embaettisverkin, svo i hverri umferd urdu pad fra 20 
til 40 manns, er eg gerdi eitthvad vid, og var likt sem 
«g hefdi pangad til pess hvorutveggja sendur verid. 
Svo goda heilbrigdi gaf gud mer, ad tvo vorin visi- 
teradi eg bada parlana. Er p6 Skaptafellssysla 9 
t>ingmannalcidir a leingd. Alt a milt 50. aldurs ar fann 
€ g ei stdrum a neinum minum likamans kroptum. 
Pad eg vard brjostveikur i Myrdalnum, batnadi mikid, 
t>a eg bingad kom undir opnara og friskara lopt. 
Eg kvaddi sidast kirkjur og sofnudi i M^rdaln- 
im a Hdfdabrekku par i guds husi a trinitatis hatid. 
Hafa mer Jmsir hlutir geingid med og mot pann 
hatidisdag. Min sbknarborn i Ut-M5'rdals soknum, 
*r eg vid skildi, voru 310, en her, sem eg vidtok, 
450 edur litid fleiri. Pa fyrstu n6tt, er eg svaf her 
til veru kominn, dreymir mig, eg p6ttist vera fyrir 
nordan og klifra par upp hatt fjall og var ad kasta 
t>ar af mer ollum fotunum, par til eg var ordinn 
ber og nakinn. Komst eg pa i langan dal, sem la til 
•itnordurs. Sa eg ur honum a sjo. Par p6ttist eg 
koma ad einu husi, i hvert eg vildi inn fara, svo 
nakinn sem eg var. A m6ti mer kemur par ein 
trollskessa, er segir: »Vel ertu nu kominn i minar 
hendur. Hefur pii tvisvar sloppid ur peim, en nii 
skaltu ekki sleppa, pvi eg skal drepa pig og eta sid- 
sn.« Pyki mer hun kalla a tvo straka, er undir eins 
komu med hvatta hnifa ad skera mig a hals, hvar 
*'l peir gafu sig. Eg pykist segja vid trollid: »Ekk- 
er t kvidi eg fyrir dauda, ne ad fsera mig undan 
honum, en leyfdu mer adur ad leggja mig her a 
Jord fyrir fotum p6r, pvi eg sem kristinn madur vil 
gera mina bsen til guds og bidja hann taka a moti 
Sa ba minni. « Hiin laetur pad eptir. Ad minni bsen 
e ndadri stend eg upp aptur, en peir taka til min ad 
^epa mig. En i pvi kemur a bak vid pa friskur 



172 

madur graenklseddur, sem undir eins slser hniflnn iir 
hendi peirra og segir: »Pid skulud ei fa ad drepa 
hann,« og hrindir peim tilbaka. En kerlingin seg- 
ir: »P6 pid seud nateingdir, hefur ykkur aldrei 
saman komid, og svo fer enn.« Pyki me> pessi 
madur fa mer allan fatnad ad iaera mig i. Utan- 
hafnarfotin voru 611 saudsvort. Par er vid hend- 
ina 1 ) jarpur hestur med ollum reidtygjum. Par upp 
a setur hann mig og snotran hatt a hofud mer, og 
segir: »Rid pii mi burt,« hvad eg pdttist i fullu 
frelsi gera i utnordur eptir dalnum, og i pvi vakn- 
adi eg. Sagdi eg konu minni pennan draum, par 
hun var hja mer. En hun strax redi hann a pann 
hatt, eg mundi her baedi sig og alt missa. Miindu p& 
mitt i pvi ad mer saekja einhverir tveir ofundar- 
menn. Mitt i pvi mundi me> til lids koma einhver 
einn g6dur madur, i teingdum vid pa. Eg mundi 
aptur vidretta af saudfe. Sa sami mundi og hjalpa 
mer til giptinga(r) aptur, og mundi pad ur utnordurs- 
att ad koma. Kom alt petta Irani sidar, sem sfat 
mun verda. 

Lidu svo fram 5 ar, fra 1778 til 1783, ad eg lifdi 
her sem adrir godu og farsaelu lifi, svo vor bein 
voru ei svo sterk ad geta polad pa daga. Bentu 
margir hlutir til pess, ad su velgeingni og eptirlseti 
gseti ei leingi stadid og mundi fa ryrnan. 

1783 tok sa alvisi gud, ba3di i voku og svefni, ad 
benda mer og odrum, ad ver skyldum laka vara a 
oss og bua oss vid yfirhangandi og dkomnu straffi. 
Eldrodi sast a lopti og teikn, ormar og pestarflugur 
a jordu, skrimsli i votnum og eldmaurildi a jordu, 
item hljod og veinan i hennar idrum, vanskapan & 
nokkrum lombum. Drambsemin ste upp, sem avalt 
er fallinu nsest. Marga skikkanlega menn dreymdi 
pad, sem eptir kom. Tvo drauma dreymdi mig, sens 
voru pessir: Mer potti, ad st6rt hiis vaeri komid 
hdr ut undir Klausturfjalli, par sem eldurinn stanz- 
adi sidar. Par inni pdtti mer saman komnir allir 

1) Svo. 



173 

bsendur ur pessu pinglagi, sem attu ad syngja gledi- 
vers hver yfir sinni skal. Mitt i pvi er sagt, 6- 
kendur madur se uti ad kominn, grar af haerum, 
sem inn var leiddur og settur a midjan bekk, feing- 
in skal ad syngja gledivers fyrir. En hann tekur 
vid, upphropar og segir: »S61, s61, sol! Ddmsdagur 
er snart kominn«. Mer pyki menn kasta ad honum 
ordum, ad hann hafi gert sig fraleitan ddrum med 
svo 6vidfel(d)inni og fjarstaedri fyrirsogn. En eg svara: 
»Skimpid ei ad okendum. Hann hefir sina panka 
fyrir sig. Eg skal eiga tal vid hann«. Spyr eg hann 
ad heiti. Hann segist heita Eldridagrimur, og hafa 
komid hdr austur-landnordan ofan af fjollum. Eg 
s Pyr hann, hvo(r)t honum hafi verid sa vegur kunn- 
u gur, hverju hann jatar, og segir: »Eg kom hingad 
&dur sama veg i tid Saemundar fr6daa. Eg spyr, 
hvort hann muni pad ar, hverju hann jatar, og segir: 
»Pad var U12«. Finn eg sidar i annalab6k einni, ad 
pad ar var her eldgangur mikill, sem skemdi land 
og bygdir. Annan draum dreymdi mig sama vetur, adur 
e ldurinn fram kom. i rod fellu ur 9 helgir dagar, sem 
e g gat ei embaattad a vegna illvidris a pa, po bezta 
Vedur vaeri alia vikuna, hvar af eg fekk punga panka, 
Par eg pottist sja, ad gud var farinn ad byrja ddminn a 
sinu husi. Eina sunnudags adfaran6tt pyki mer mad- 
ur koma til min tignarlega buinn og segia: »Eg veit 
pii liggur i paunkum, og peir eru allir rettir. En or- 
s 6kin er, ad pii ert folkinu onytur predikari«. Og pa 
'"ler kom su adfinning undarlega fyrir, spyr eg hann 
a d, hvad eg eigi pa ad kenna. En hann segir: 
''Esaiae spad6msbokar 30. kapitula, og haf pad til 
'nerkis, mi verdur gott vedur a morgun, og pu fasr 
a d emba3tta«. Padan i fra duldist eg ei vid, hvad 
fyrir hendi la, og sneri opt minu rseduformi, eins og 
fyrir var lagt. Pvi var po midur, ad min og annara 
3ugu voru svo blind og haldin, ad ei pektum ne 
vissum, hvad til vors fridar heyrdi rettilega. 



174 



L* 



KAP. XLI. 

Svo byrjast upphaf drottins tiptunar og n^rra 
hormunga, er komu yfir mig og adra, po med staerri 
bidlund og vaegd en verdskuldad hofdum, sem ept- 
ir fylgir. 

1783 pann 8. Junii a hvitasunnuhatid gaus her 
eldur upp ur afrettarfjollum, sem eydilagdi land, 
menn og skepnur med sinum verkunum naer og fjaer, 
hvar urn eg ei framar skrifa, par baedi eg og aorir 
hofum par um skrifad a parti. Svo fljotur skadi og 
topun kom pa yfir skepnur paer gud hafdi lanad 
mer, ad laugardaginn adur en pestin kom a, var fra 
kvium og stekk heim bornar 8 fjordungsskjdlur af mjolk, 
en naesta laugardag par eptir 13 merkur. Og eptir pvi 
foru af hold og lif. Saudf6 og lomb foreyddust strax, 
en kyr minar og hesta 16t eg faera lit ad Leidvelli, 
og f61k til ad heyja par fyrir peim, po til lilils kaemi, 
pvi 611 rad, utrettingar og hondlanir, er menn toku 
ser fyrir, urdu ad radleysu, fordjorfun, maedu og 
kostnadi, og flest ad aldeilis eingu. 

Fra 12. Aug. 1783 til 24. Junii arid eptir atti eg 
slett eingvan mjolkurmat i minu heimili. Var pad 
einasta ad pakka allra staersta almaetti guds, ad eg 
og minir skyldum lifl halda. Pestin i loptinu var 
svo pykk, ad eg vogadi aldrei ad draga til min and- 
ann til fulls, og varla vera uti, pa sdl var ei a lopti, 
alt pad ar og pad eptirkomandi. Kjotid, sem etid 
var af skepnum, var fult af pest, item vatnid, er menn 
lilulu nii ad drekka, og pad for nu fyrst ad svekkja 
mina krapta, par svo mikid vard af pvi ad drekka, 
af pvi sifelda onaedi, er eg hlaut um allan pann tima 
i ad vera. 

Eg for um haustid vestur i Skalholt til biskupa 
minim, fekk hja peim 20 rd. af fataekra peninga koss- 
um. Peir gafu mer ei einn skilding, auk heldur meir, 
en 7 fjordunga smjors seldu peir mdr. Pa eg kvaddi 
hj^ra Finn, segir hann: »Verid per nii hardur og 
latid ekkert a ydur bita«. Kom mer pessi upphvatn- 
ing ei sidur en litil gafa, pvi petta atti svo vel vid 



175 

rnitt ged sem pa var. Var pad og vist, ad i ollum 
peirn bysnum, sem a geingu, vard eg ei hid allra 
minsta hrajddur, hverninn sem jordin og hiisin hrist- 
ust og skulfu, skruggur dunudu, (po) eldblossarnir 
%gi urn mig, a allar sidur myrk(r)id apreifanlegt. Var 
e g i minum gudi svo hughraustur, pvi eg vonadi og 
triidi, ad hann mundi hjalpa mer, baedi i pvi, og 
fram lir pvi dllu, ef eg geingi a hans vegum, og gerdi 
n 'in embsettisverk med trii og dygd, hvad og so skedi. 
A peirri minni haustferd i Skalholl fann eg marga 
mina vini, sem mi kendu i brjost um mig, og gafu 
•Her smjorfjordung nokkrir, en sumir minna, og padu 
Pa ei betaling. En par eptir sannadisl, ad ae veit 
8J6f til gjalda. Foru peir pa ad bidja mig um Jrasa 
hluti, par til vid urdum skildir ad ollum skiptum og 
vinattu, undir eins eptir pvi sem eg t6k efnaminni 
a d verda. Sannadist enn, ad 

margur er vinur vel pa geingur, 
vist ad naud, en ekki leingur. 

'Tatakast born min og naungar og einn vandalaus, 
s etn var Magnus Olafsson vicelogmadur, sem pa var 
e nn oeconomus i Skalholti. Hann atti hja mer 4 rd.; pa 
Saf hann mer upp, og par til 5 fjordunga smjors, og 
hefir par fyrir eingan betaling pegid. Hann hefir og 
| an gt um fleiri penustur sidan gert mer i verki, vidgern- 
lr, gum, radum og utrettingum, sem hann hefir ad eingu 
'eiknad, nc viljad betaling fyrir, pb eg hafi hann fram 
°odid. Fundid hefi eg og einstaka mann af fatreku 
°6ndaf61ki, sem ei hafa slitid sina trygd vid mig. 
^ io sjo atti eg, pa eldurinn kom yfir, ruman 1 hundr- 
a dshlut, svo nii vard eg alt ad kaupa, sem eg med 
14 rndnnum attum 1 ) af ad lifa, og otal, er ad kom til 
°K fra, hvad mig vist kostadi 140 rdr., sem eg hefdi 
ci fy rr ne annars kunnad ad triia, nema reynt hefdi. 
J-' m haustid sendi eg 2 vinnumenn mina ut a Eyrar- 
J akka med 7 hesta undir mat, er eg par ut tok og 
a g°i par upp i hendur peirra. Peir voru 9 vikur a 
Peirri leid. Einginn kom hesturinn lifandi aptur af 



176 

peim, er peir med f6ru, heldur adrir til lans edur 
kaups, hverir 9 hestar allir aptur drapust um vetur- 
inn. Miklu hofdu strakar peir eytt af matnum, og 
pad heim komst, skemt og fordjarfad. Svo vard pa alt 
ad ohamingju og mannsins heimanienn peir verstu. 
Eg t6k prsela pessa aptur i satt, p6 panninn leki mig 
ut, hvad aldrei skyldi po verid hafa, gerdi pa til sjos, 
en sagdi peim ad vista sig eptirleidis annarsstadar, 
hvad peir gerdu, p6 ei yrdi til langgaedrar lukku, 
sem ei vard von. Peir dou i liungri og vesold sidast. 
Maddame Malmfridur Brynjolfsd6ttir, ekkja profasts 
sira J6ns Bergssonar, n>ins forna vinar, kora upp a 
mig petta haust, og saladist hja mer um Jonsmessu- 
leytid arid eptir. Baegdu ofundsjukir mig og brsedur 
hennar saman um eigur peer og fatnad, sem hun 
hefdi til min flutt, en urdu ad renna nidur peirri 
lygi, pa skilagreinin a ollu var med orsekum vitnum 
og bevisingum synd. Umferd folksins var svo mikil, 
ad aldrei kom sii n6tt, ad ei vaeri adkomandi 7 menn 
og par yflr. Pad var stor kraptur guds, ad eg skyldi 
vid hiis og biiskap haldast. Svo var malvselum nid- 
urradad, ad 1 mork smjdrs skyldi vera handa hverj- 
um manni i viku, sem najgdi, pa af odru var nog. 
Ef vid feingum ad mjolk, pa Idlum vid 4, kona min, 
Malmfridur, Helga dbttir min og eg okkur morkina 
nsegja i 4 mal saman vid tevatnid, er vid hlutum ad 
drekka. Svo komst vani a ad drekka vatnid ad pad 
fanst sem ssetur drukkur 1 ). En pad leiddi po meiri 
olyfjan eptir sig en eg fra vilji segja. Eg heyjadi 
um sumarid her af tuninu her um 30 hesta, sem eg 
setladi einni ku, en hun drapst ut fra pvi. En einuni 
hesti, er eg ad keypti um haustid, hell eg vid a pvi. 
Var hey pelta svo vont, ad vaeri pvi kastad a eld var 
lik(l) reykur og logi af pvi svo sem af sjalium brenni- 
steininum. Po lifdi pessi hestur a pvi, pvi hann var 
sa eini hestur, sem her a Sidunni var lifandi eptir 
og i burdum ad bera lik til kirkjunnar. 

Niels Hjaitalin og Porunn J6nsdottir kona hans 
budu mer a d taka af mdr Kalrinu ddttur mina, hvad 

1) Svo. 



177 

eg padi. Velnefnd Porunn hafdi verid hja mer til 
laekninga adur. Svo for, ad J6rimn dottir min vard 
og a peim sama bae, hvar pau bjuggu, sem var i 
Hlidarhiisum k Seltjarnarnesi. Hafdi par hvor skemt- 
un af annari a. peirri sorglegu tid. 

Adur aminst suraar, haust og vetur, sem eldsins 
ogn mest yfir geysadi, gekk her soddan umbreyting 
a i ollu, ad eg get par ei ordum ad komid. Her var 
fldtti f61ks til og fra. Par einn pordi ei vera ohult- 
ur vegna eldsyfirgangsins, pangad flydi hinn annar, 
og svo burt hingad og pangad, alt vestur um Gull- 
bringus^'slu. Matti eg vakinn og sofinn vera ad hjalpa 
peim med yraislegt, gefa peim attest, geyma fyrir pa 
etc., en allra helzt telja peim tru og hughreysta pa, 
og pa adrir prestarnir flydu, beiddu margir mig i 
guds nafni ad skilja ei vid sig, pvi peir hefdu pk tru, 
ad ef eg vseri her kjur, bidjandi gud fyrir peim, pa 
mundi her eldurinn eingum bae ne manni granda, og 
pad skedi svo. 

Eg for svipsinnis vestur i Myrdal. A medan tok 
eldurinn af einn bse af sokn minni og fordjarfadi 
mikid hinn annan. En helzta orsok mun p6 hafa 
Verid sundurlyndiseldur, er framar var adur og undir 
pad a peim baejum en odrum i minni s6kn. Pa t6k 
eldurinn ad faera sig fram eptir arfarveginn, ad ei sa 
annad fyrir en hann aetladi kirkjuna og so ad eydi- 
leggja. En par hann var a fullri framras i afhallandi 
farveg, stefndi a klaustrid og kirkjuna, serdeilislega 
einn sunnudag, p. e. pann 4. eptir trinitatis, embaett- 
adi eg i kirkjunni, sem 611 var i hristingu og skjalfta 
af ognum peim, er ad ofan komu. En svo var eg 
°skelfdur, og eg aetla allir peir, er i kirkjunni voru, 
ad vaer vorum ljuflr og reidubiinir ad taka a m6ti 
bvi, sem gud vildi. Var pa gud heitt og i alvoru akallad- 
u r. enda hagadi hans nad pvi svo til, ad eldurinn 
komst ei pverfotar leingra en hann var fyrir embosttid, 
heldur hriigadist hvad ofan a annad i einum bunka. 
Par med komu ofan a hann 611 bygdarvoln edur ar, 
s em kaefdu hann i mestu akefd. Einum gudiseaera! 
Og enn fleiri dasemdarverk veilti gud sinum bornum 
■difisaga Jons Steingrlmssonar, 12 



178 

fyrir andaktuga bsen. Eg hlaut ollum minum raedum 
og prddikunum svo ad haga sem timinn nii litheimti. 
Helzt hlaut eg ad kenna, ad gud gerdi alia hluti vel, 
og ei 6r6ttvislega, ad monnum byrjadi ad akalla hann 
og lida polinmodlega, pad hann a legdi. Hann vissi 
betur en menn, hvad peim vseri gagnlegt, ad hann 
gaefi peim eilift lif, er hann vissi tilreiddir vaeru etc. 
etc., svo hversu sumir voru gramir og ilia, ja, ogud- 
lega, talandi, fyrst peir riku, aeddu og letu verst, svo 
audmjukir og polgodir urdu flestallir sidast. Agirnd 
og pjofnadur rymdist nsesta torveldlega i burt hja 
fleirum en menn adur peinktu. Var pad ein 61ukka 
i landinu, ad pj6far voru fromir sagdir. Eptir pvi 
sem kom ad jolum og a veturinn leid, t6k folk ad 
deyja i pest og hungri, svo pad ar d6u i sokn minni 
her 76 manneskjur af hungri og eldsins verkunum, 
blodsott og pess kyns. Hlaut eg nu alia tidina afad 
ganga og lja eina hest minn ad bera likin til kirkj- 
unnar, pvi akfaeri gafst ei. Pa vard ad safna likum 
saman, par til a sunnudaga, og grata pa 8 og 10, 
stundum fleiri, i einu, pvi mannfolk var ei fleira, en 
pvi vard ollu ad safna til i eitt i hvert sinn, ad 
taka grafir og berja klaka, og vard pvi af mattleysi 
pess ad lata marga i eina grof, og lit undir jardveg- 
inn a badar sidur. A utmanudum voru dagstsedar 6 
vikur, sem eg stod ei vid ne f6r ur fotunum, nasr- 
fellst ad segja n6tt og dag, til ad pjonusta f61kid, 
bsedi pad, sem burtkalladist og hitt, sem af hjardi, 
er ei komst til kirkjunnar. Pa sogdu margir: »Nti 
ma segja, prestur hafi mikid fyrir sinu braudi«. 
Vard pa sidast eptir i sokninni, med Steinsmyrarba3J- 
um, 93 menn, svo pa ad sumarmalum leid, foru 
baendur, sem geingid gatu, ad skreidast vestur eptir 
til sjds, ad halda lifinu og litvega ser lifsskepnur, 
svo her vard ei embsettisfsert af f61kleysi og lasleika 
pess. Par med t6k eg mig ad hciman med dreing 
minum, sem heitir J6n Sigurdsson, og gekk fyrst i 
Skalholt, og sidan sudur a Alptanes til herra stipt- 
amtmanns Thodals. Fekk eg hja honum af innsend- 



179 

um gefnum peningum 60 rixdali. Hann fekk mer og 
i hendur 600 rd. i einum kassa. 



KAP. XLII. 

Pessir 600 rixdalir attu ad flytjast til syslumanns 
Lyds, sem peim atti ad utbyta milli peirra bamda, 
sem mest hofdu lidid at eldsins yflrgangi, til ad kaupa 
peim gripi og kyrsetja pa svo vid jardirnar. Attu 
pessir gripir ad saekjast austur i Mulasyslu, pvi stipt- 
amtmanni haldi borizt, ad par vaeri g6d peningahold, 
sem alt saman reyndist sidan osannindi. Atti Sig- 
urdur klausturhaldari ad vera syslumanni hjalplegur 
nied utdeilingu greindra peninga. Flyt eg og bret 
alt petta ahrserandi til peirra. Segi eg ei af ferdum 
minum, p6tt krogg6tt geingi, tyrr en eg kem aptur til 
baka ad Stor61fshvoli til Jons syslumanns. Par er 
pa ad austan kominn Sigurdur klausturhaldari. Faerir 
hann bret og adrar bevisingar, ad pestin hafdi og 
komid i Mulasyslu, og par var eingin lifsbjargarskepna 
l&anleg. Niipsvotn her og aldeilis 6fser til yfirferdar. 
Vid svafum saman um nottina. Um morguninn fdr 
eg burt ad skera seksli af manni. A medan t6k hann 
U PP peningapokann, og afhonum handa sjalfum ser 20 
r d., og 8 til handa bonda hedan, ad kaupa s6r ku, og for 
svo sudur sinn veg, en skrifadi herra Lyd til ad lata 
s em mest bida, par til hann ka;mi, er standa matti 
a margra manna lifi. Meiningin var ad hagnyta ser 
^ r honum nokkud med syslumanni, eins og peir 
hofdu adur leikid. 

Pegar eg kom aptur og heyri pessa lregn, og par 
er annar madur kominn, sem la a peningum ad kaupa 
s< ir skepnu til lifs, tek eg syslumann Jon i rad med 
^er, hvad eg skuli DU aftaka, kassinn se upptekinn, 
n u mseti naudlidandi bajndur mer, her seu pening- 
arnir, sem peir eigi ad medtaka, her fai peir skepnur 
keyptar, en eingar ur Mulasyslu. Hann segir: »Petta 
er pad hagkvsemasta. Almuginn iaer aldrei betri not 
af pvi, p6 hann komist i peirra hendunc. Tok eg 
sv o upp kassann aptur, og for svo hans radum fram. 

12* 



180 

En sidar kannadist hann par ekkert vid, enn sidur 
ad leggja mer nokkurt lidsyrdi, pa eg var kominn i 
onad vid stiptamtmann fyrir greindra peninga med- 
hondlan, sem her eptir fylgir. 

Pa eg f6r fra St6r6lfshvoli og kom austur undir 
Fjollin, rasettu mer flestallir s6knarmenn minir, sumir 
ad utvega ser jardir par, sumir ad kaupa ser lifs- 
gripi, og feingu pa ei, nema iyrir betaling ut i hond. 
En peir hoidu heyrt, hjalparmedal pad vaeri undir 
mimii hendi, leitudu mig pvi uppi og satu alia vega 
i vegi fyrir mer og beiddu mig i guds nafni ad hjalpa 
upp a sig. En eg, sem fiesta vildi til baka, og eg sa 
neyd pa, peir lidu, hraerdist at medaumkvun yfir 
peim, og t6k til ad fa peim af kassanum til ad kaupa 
gripi, sem nu feingust enn med polanlegu verdi, 245 
rixdali, fiestum ad kaupa einn eda tvo gripi. Pa eg 
kom med brefin og kassann med pvi, sem eptir var 
i honum ad Vik til syslumanns, fekk eg hja honum 
einar paer verstu vidtektir, ad eg hefdi ei faert ser 
hann oskertan etc.; fann mer nu alt til blams, skamm- 
ar og lyta med peninganna medferd og utdeiling, an- 
klagadi mig nu med grofasta mata vid stiptamtmann, 
hvar til klausturhaldari Sigurdur lagdi og til alia 
sina kunnattu og kyndugskap, svo nu kom fram 
draumur minn um strakana til forna, er vildu drepa 
mig. Peir flaemdu mig og so ut vid baendur, ad nser 
nokkur bad um peningahjalp, var fyrsta an(d)svarid : 
»Far pu til prdfasts. Hann lek pig svo ut, ad eg get 
ei adstodad pig«. Stiptamtmadur, sem var trugjarn 
madur og punglyndur, vard her af uppvaegur vid 
mig og anklagadi mig upp a seru mina og embsetti 
fyrir cancellie kongsins, ad eg hefdi ei hiytt sinni 
skipan, gefid mig i verdslegar sakir, med enn fleiri 
upplognum sakargiptum, sem minir hatursmenn 
hofdu honum inn gefid. Eg kemst ad pessu, en let 
pad p6 ei a mer festa, pvi eg vissi, gud mundi ei 
lata mig fyrir pann gjorning falla ne kollvarpast. 
For eg mi med hesta mina ad saekja hlut minn i 
Selvog, og ajtladi undir eins ad finna stiptamtmann. 
Hitti eg nti fyrst stiptamtmann Levetzow, sem po var 



181 

ei ordinn pad, a S61heiraum i tjaldi sinu. Hann tek- 
ur mer med mesta ofsa og sedi, rifur i harid a ser, 
klipur i kinnarnar a ser, sn^r fingurnar, lemur sig 
utan, orgar og hlj6dar segjandi: mPu hefir gert eitt 
oforskammad verk, setn pii kant aldrei ad forsvara, 
ad pu hefir upp tekid stiptamtmanns forsigling ete.« 
Eg svara: »Alt kann forsvarast, nema crimen lsesoe 
niajestatis«. Hann hvaar eptir pvi, hvar af eg sk 
laerd6m hans. Svo segi eg medal annars: »P6 eg 
kunni ei forsvara pad fyrir monnum, veit eg po, ad 
eg kann pad fyrir gudi og samvizkunnk. Hann 
svarar: »Gud og samvizkan dugar per ekkert«, og 
par med hl6 eg upp ur, og sagdi: »Eg laet mer pad 
naegja eingu ad sidur«. Par eptir vard hann allur 
Vajgari og taladi vingjarnlega vid mig. Hann f6r svo 
austur ad yfirskoda her jardir og herra Magnus 6l- 
afsson Stephanius 1 ). Opt anklagadi s^slumadur mig 
fyrir honum, par til hann sa pad var halur, og fr& 
peim tlma vildi hann litid heyra hann. En af mer 
e r pad ad segja, eg komst alt ylir Olversa 5 ). Hljop 
Pa yfir mig bjiigur, svo eg komst ei yfir fjallid ad 
Anna stiptamtmann, og vard naudugur viljugur ad 
halda til baka. Skrifadi honum po til forlatsbref a 
minni yfirsjon. En svo var sterk hans braedi ordin, 
ad pad vann fyrir ekkert; heldur setti hann forbod 
a, ad eg skyldi nokkurt Ian fa her i kaupstodum, 
sem ollum odium var p6 pann tid eptirlatid. 

Leid svo petta sumar 1784 panninn. Eg leid of- 
sokn og adkast a allar sidur. Kona min lagdist upp 
a saengina mjdg punglega haldin, sem hana leiddi til 
dauda, pvi hiin sofnadi i gudi saitlega pann 4. Octo- 
bris a hennar 66. aldursari, pa vid hofdum i hjona- 
bandi saman verid 31 ar 4 daga betur. Pa var min 
heimilisstada svo bag, ad eg vard daginn eptir ad 
gera mer ilt i skapi og reka hurt ur minni penustu 
tvo vinnumenn mina, sem legid hofdu i matarhusi 
ttiinu um sumarid, med fleirum, og fra mer stolid til 



1) P. e. Stephensen. 

2) Svo. 



182 

stors skada. Pa atti eg einga saudarskephu og ei 
eptirkomandi ar. Hjalpadi Petur minn Sveinsson 
um saud til utfararkostnadar hennar. Eg hugsadi 
pa til guds, hvort eg mundi nu vera i soma nad hja 
honum og pa vid komum saman; bad pvi einn mann 
ad fara her fram i kvislina og reyna, hvort gud gsefi 
mer ei silung eins og fyrr. En po honum og ollum 
odrum paetti pad oliklegt, ad hann gaefist, for hann 
og hitti i einum al 16 silunga, hvern her um 8 merk- 
ur, svo her vard enn nog og yfirfij6tanlegt af honum 
til pess, er eg nu med purfti. Panninn er gud oendan- 
lega godur. Sira Jon a Myrum gerdi alia prestlega pen- 
ustu vid hennar greptran. Ad sefa mina hrygd let 
gud pessi ord vera vakandi i minu hjarta, sem til min 
vseru tolud hvad eptir annad: »Pu hefir fundid nad 
fyrir minu augliti«. Nu var eg i mannanna onad. Ad 
hennar begravelse afstodnu for eg yfir allan Myrdal 
og Eyjafjdll til allra vina minna, og bad pa selja 
mer eina skeppu af riigi edur byggi, og fekk pad 
hvergi. Og svo var aftsekt um, ad hja br(odur) sira 
Pali i Holti fekk eg ei einn malsverd af mat handa 
manni peim, sem med mer var. Po seldi J6n Vig- 
fiisson, sem hdr var a Fossi, mer eina skeppu af 
rugi, og matli ei magur hans sira Pall af pvi vita. 
i Landeyjakrambiid keypti eg eina mjoltunnu, sem 
pa var ei fyrir hendi. Eg fekk hana ei fyrr en seint 
um veturinn, og po ei alia. Adra keypti eg ad austan 
ur Djiipavog, sem mig kostadi og yfrid mikid. Menn 
vinna flest til lifs. Pad s6tti eg vestur til vinanna, 
ad einhver stal pa fra mer spanyjum dokkvum silki- 
kliit, sem eg hafdi med mer. Eg p6ttist enn eiga eptir 
marga 6reynda vini vestur eptir sveitunum, og pa eg 
var eitt sinn ad peinkja um pad, var sem til min 
vaeri talad 1 ) pessi ord: 

Allir munu pig yfirgefa, 
en einum skaltu halda samt, 
eg last hann pinar sorgir sefa, 
ad ssera og graeda er m6r tamt. 

1) Svo. 



183 

Ad pessu kom og so. H61t eg, ad pessi minn eini vinur 
mundi vera madame Helga min Brynj61fsd6ttir, pvi 
henni setladi eg bezt, og hana setladi eg ad geyma 
mer, par til mer laegi mest a. En petta var po ekki 
hun, heldur herra Magnus vicelogmadur, sem af 6tal- 
iriorgu sast og fram kom her eptir. 

Fra pessum haustnottum 1784 til vorsins 1785 
atti eg eina pa allra daufustu sefi, sem eg hefi aflifad. 
Pa eg misti mina agsetu konu, fell mer svo ad segja 
allur ketill i eld. Eg fekk pad allra sterkasta oyndi 
og svefnleysi, sem verkadi hja mer skadlega panka 
■og alls kyns handa freistingar. Eg var ljdsfeitislaus, 
■og vard pvi ad rorra uppi i sifeldu myrkri. Vard 
f61k mitt ad vera i fjosi vegna mjdlkurpenings og 
pj6faumferdar, og par vard eg ad liggja og sitja i 
kreppu. I dyralopti svaf eg po um nsetur og Helga 
<36ttir min. I baenum, sem mi var audur, var herfi- 
legur kuldi. Po hafdi eg skemtun ad sitja par laung- 
um hja riimi minu til forna og lesa guds ord. Hlj6p 
pa frostbolga i hendur minar og faetur, ad ei gat 
tekid mer penna i bond til afpreyingar. Eg slasadi 
mig a handlegg a jolunum, ad varla gat folum fylgt 
edur klsett mig i 5 vikur. P6 fellu ei ur embasttis- 
gerdir, pvi pad var og er enn mitt stasrsta eptirlaeti 
ad dyrka gud i bans hiisi. Embasttadi eg opt ei 
.yfir fleirum en 8 edur 14 manneskjum, og vard eg 
her med svo anaegdur, eins og pa kirkjan var full af 
f61ki. Hr6sa kann eg svo st6rri guds nad vid mig, 
aumasta pjon hans, ad po hann tefldi mer sem najst 
i adskiljanlegri reynslu, let hann mig aldrei til lang- 
frama vera huggunarlausan. Par var til reidu ein- 
hver huggunargrein ur ritningunni, einninn eptir 
adra godir salmar og vers, ljddmaeli i samhendum, 
ad eg skyldi pvi betur muna ogrbtfesta eitt og annad. 
Af ollum bokum var mer Davids psaltari hugljufast- 
ur. Eg fae eingum ordum svo ad pvi komid, hversu 
gud hefir i pessu og ollu farid vel og adgsetnislega med 
wig, ad leida mig i helviti og padan aptur. Eitt sinn 
um midjan veturinn, er eg einmana sat i peim paunk- 
«m ad gefa alt fra mer, er sem gud segi til min: 



184 

Eg skal gefa per ektakvinnu. 

/Ettingi pinn verdur pad. 

Aptur faer pu alia sinnu. 

Eg hefl pig pa fullprofad. 
Eg fell i stans lit af pessu an(d)svari, og hvar pessi 
rain settshilka edur kona gseti verid, pvi eg gat hana 
enn pa einga upppeinkt. Pdttist p6 mega rada, ad ei 
mundi eg burtkallast fyrri en eg aptur giptur vaeri. 
Svo slo eg pessu i vedur og vind og peinkti petta 
vaeri holdleg innbyrling, og pa eg fell enn i einslags 
punga sorg, var sem aptur vaeri til min sagt: 

Hjarta pitt skal fridad fagna, 
frsega skaltu hlj6ta mey, 
harma kl5gun pin skal pagna, 
p6 pii pessu triiir ei. 

Petta sefadi enn ad nyju mitt motlaoti og angursemi, 
en (eg) kunni po ei ad skilja no undirstanda pad. A 
pessu og fleira preifadi eg a, ad gud aetladi ei ad 
burtkalla mig svo snarlega i minni eymd, er mer var 
po kaerast, og svo fanst mer eg vera ordinn heiminum 
fra horfinn, en gudi innlifadur, ad eg hefdi polad, po eg 
hefdi matt deyja sem pislarvottur. Vissi og ei, hvad 
vid mig vaeri gert af stiptamtmanni etc. 

Leid svo af veturinn og vorid, sem var mjog 
hart, og hjalpadi eg enn upp a naudlidandi skepnur, 
sem eg kunni, pvi mitt sigt var ei annad en ad 
standa vel a minum p6sti, med trii og dygd fyrir 
gudi, hverninn sem veroldin leki mig lit. Sa eg mi 
af ollu, ad gud lialoi utvalid mig og radstafad mer 
hingad, ad pena her hans kristni, pvi hvergi gat eg 
naerlendis upppeinkt pann, sem her hefdi annad eins 
afborid eins og eg, sem ei gat p6 skilid, ad med meY 
gaeti biiid sa styrkur, er sig auglysti i soddan stridi. 
Fekk eg mer vitnisburdi, sem milt /island s^ndu a 
peirri tid. F6r eg sudur a Nes ad kaupa mer fisk, 
er minir fornu vinir trektu nu hardlega upp vid mig. 
Besokti (eg) nii stiptamtmann Thodal'og aetladi ad 
taka ut, pad hann vildi a leggja, en pad urdu ei ann- 
ad en g6d ord og kaffidrykkja. En par bj6 annad 



185 

verra i hjarta hans, sem sidar kom fram. Eg bad 
hann med memorial annadhvort ad hjalpa mer til ad 
vera vid mitt braud med styrk med peninga og mat, 
edur veita mer eitt autt prestakall a Vestfjordum, er 
Kafnseyri heitir. Fekk eg pad fyrra ansegjanlega. 
Gud hefir alt i sinni hendi. 

Nii tok Levetzow vid stiptamtmannsembsetti. Eg 
for heim til min aptur og vissi mer ei ills von af 
pessu, p6 annad fram ksemi. T6k eg nu ad mer 
Katrinu ddttur (mina) fra Hlidarhusum. Naer eg hafdi 
nokkra stund heima verid, sotti mig enn heim svefn- 
leysid med paunkum og idjugleysi 1 ), svo Katrinu gaf 
a ad horfa. Segir hun pa vid mig, eg hljoti ad gipta 
'nig, pvi svo komist eg ei af fram, og radleggur mer 
a d leita til peirrar stulku, er heiti Kristin a Saurbaj 
a Hvalfjardarstrond, segist svo af henni hafa heyrt, 
a d hun tumuli mer penug. Adur hafdi eg heyrt henn- 
a r ad godu getid i Skildinganesi. Um haustid f6r eg 
u pp i Skalholt til ymsra efna. Kvaldi mig par enn 
svefnlcysi og enn fleira. Segir pa vicelogmadur Magn- 
us vid mig: »Per hrekkur ei annad en gipta pig, og 
ef eg get nokkud per par i pernio, pa er pad vel- 
komid«, og spyr mig, hvar eg kynni til ad peinkja. 
Eg segi honum, ad pad se pa pessi Kristin. Hann 
s egir pad vel til fallid; hafi hann og kona sin upp a 
hana fallid med sjalfum ser, og pvi muni guds for- 
s J6n benda her til. Segist hann skuli skrifa sira Birni 
til. hiisbonda hennar, en eg skuli skrifa madame 
frelgu kajruslu hans til, svo sem eg se henni kunn- 
u Sur, og bidja pau um lidsinni, ad eg maetti odlast 
greinda stulku til ekta, og fa svo andsvar aptur, hvort 
hun ta2ki mer edur ei. 

Vikur mi her fra sogunni, og par til ad herra biskup 
Hannes fa3r skrif fra cancellienu af 25. Junii, i hverju 
stiptamtmanni Levetzow og honum er uppalagt ad 
str afla mig fyrir upptekning og litdeiling ur pakkan- 
Ur n. Gerir biskup par skrif til min af 21. Septembris 
1785, ad eg gefi honum skriflega til kynna, fyndi eg 
^Tjiokkud til forsvars edur malsbdta moti svo hardri 

1) Svo. 



186 

aklogun. Nu par sem vicelogmadur var vid hendina 1 ). 
radfaerdi eg mig vid hann, hvad afrada skyldi, hvort 
ad verja mig med processum og kaupa rettarganga 
i premur s^slum, par sem peir voru, er eg hafdi pen- 
ingana feingid, og lata pa segja, hver naudsyn bar 
til etc., — en petta vildi verda mer alt of kostnadar- 
samt, og pvi var pvi afslegid, — edur ad gefa peim a 
vald sokina og lata pa rada, svo, ef peirra straff yrdi 
of pungt, ad skrifa pa fram fyrir kong, og var svo 
petta sidara afradid sem kostnadarminst, hvar fyrir 
eg lagdi inn fyrir pa eptirfylgjandi skrif: 

Pro memoria. 

Til undirdanugast an(d)svars upp a hans haseru- 
verdugheita herra Hannesar Finnssonar hattvirdandi 
tilskrif af 21. Septembris msetti eptirfylgjandi pena 
mer til audmjiikasta 1 ) afsokunar og forsvars. 

Paer bevisingar 3 ), sem eg hefi um pad, ad peir 
peningar, sem eg utdeildi Skaptafellss$'slu innbyggj- 
endum, peim til lifsbjargar og gripa innkaups, eru 
adur leveradir 1 ) til hans havelborinheita herra amt- 
manns Thodals, sem og bevisadir reikningar, ad pen- 
ingarnir eru til skila komnir. En pa mina yflrsjon, 
ad eg ekki rettilega hindradi klausturhaldarann Sig- 
urd Olafsson ad opna paqven, og ad eg par eptir 
utdeildi nokkru af peningunum, jata eg audmjukleg- 
ast og set til minna nadugu yfirvalda, hverninn peir 
vilja mig par fyrir straffa, en afbid undirdanugast 
process og reltargang, sem einasta mundi ruinera 
mig fatajkan og mjog naudstaddan, er ekki stenzt 
pann kostnad, sem par med fylgir. Eg bid og aud- 
mjuklegast, ad mer mastti vajgd s^nast i pvi skyni, 
ad eg var ei sa, sem upp braut peningapakkann, sem 
og einninn, er eg get med eidi sannad, ef til ksemi, 
ad minn einfaldur tilgangur var ad hjalpa nokkrum 
Skaptafellss^slu innbyggjurum, sem stadar hofdu 
numid i Rangarvallasyslu, sem baedi ajtludu, sem og 
lofudu mer, hvad sumir ent hafa, ad fara aptur austur 

1) Svo. 

2) Tvitekifl i frumriti. 



187 

a Skaptafellssyslujardir, naer peir heyrdu, ad jardelds 
pestin minkadi par a monnum og skepnum, sem pa 
var enn i litilli ryrnan, sem og peim af peim eld- 
skodudu jordum, er par voru pa a ferd ad la ser 
matbjorg og kvikfenao, en attu ekkert utgeingilegt 
til pess, gatu ei heldur vegna vanmattar, hungurs- 
neydar og hestaleysis reist til baka ad taka a moti 
peningunum hja syslumanni Lyd, og par eptir a n^ r 
fara vestur i Rangarvallasyslu til sdmu gripa inn- 
kaupa, er sidar hefdu par traudlega feingizt, og ei 
med svo godum pris, er pa upp a timann var ad fa, 
og, hvad meira ma segjast, ad Skaptafellss^sla liefdi 
annars mist fiesta af pessum sinum duglegu innbyggj- 
urum. Med eidum kann og stadfestast, ef porf kref- 
ur, ad nokkrir par af, — voru peir vel svo 40 manns, 
— er med konum og bornum hefdu af langvarandi 
hungursneyd rett upp a timann lifid mist, hefdi eg 
ei peim i soddan ytrustu preinging komid til lids 
med petta hjalparmedal, hverir mi par fyrir allir lifa. 
En hverninn eg hefi sidan forhaldid mig vid einn og 
serhvern, og viljad erstatta allan pann afdratt, er 
nokkur hefdi kunnad ad lida, sem peningarnir voru 
til sendir, fyrir mina litdeiling, syna bezt medfylgj- 
andi bevisingar. I tilliti til adurskrifadra atvika og 
•uinnar fatasktar fel eg petta malefni minum nadugu 
hayfirvoldum a hendur til beztu moderation. 

Skalholti dag 23. Septembris 1785. 

Jon Steingrinjsson. 

Medfylgjandi bevisingar voru eptirfylgjandi: 
Virdulegir minnar soknar medhjalparar og pess- 
arar sveitar hreppstjorar, gerid svo vel, sem eg her 
med beidist, og segid sannleika um pad, hverninn eg 
hafi her nsest aflidid fardagaar hagad mcr: 

1° i minum embajttisverkum utan kirkju sem innan; 
2° i peim verdslegu med einn og serhvern, sem til 

vitid; 
3° hvert gagn eg hefi haft af peim nyja selabat og 

n6t, sem eg hefi ad keypt fyrir peninga pa, sem 



188 

hayfirvoldin, herra stiptamtmadur og biskup, hafa 
lagt mer, og hverninn eg hafi hagad pvi gagni; 
4° hverninn ballad er minu buskaparstandi. 
Prestsbakka 18. Junii 1785. 

Jon Steingrimsson. 

Til pess fyrsta svarast, ad velaeruverdugur prd- 
fasturinn okkar elskulegur og g6dfraegur soknarherra 
hefir med allra mestu og kostgsefnustu trii og dygd, 
mannlegum kroptum framar, ad allra sj6n stund- 
ad sin embsettisverk med lastvorum lifnadi og 
huggunar- og laerdomsfullri kenningu innan kirkju 
sem utan. 

Til hins annars svarast, hann helt einn pann 
allra pyngsta nidursetning, sem her var a sveitinni, 
og (hefir) par ad auki lagt sig allan til, langt fram 
yfir mcgn, ad hjalpa naudlidandi med rad og dad, 
svo margir hafa her par fyrir vid lifid haldist, sem 
of langt er upp ad telja. Gesti og umferdafolk hefir 
liann framar ollum likindum hyst, og eingan latid 
synjandi Ira ser fara, pad til vitum, par p6 mikill 
jjoldi hefir ser til bans liknar, hjalpar ogadstodar leit- 
ad, pvi trautt mun finnast svo hjartagodur madur 
sem hann, er svo af serdeilislegri og nakvsemlegri 
godvild vid aumingja og naudlidandi breyti. 

Til hins pridja svarast: Af batnum hafdi hann 
pad gagn i vor, ad pa hardast var og la vid upp- 
flosnun, f6r hann med hann pangad a fjoru, sem ei 
vard odru visi a komizt; nadi hann par 54 kopum, 
bytti peim og gaf pa ut, ba3di peim, sem par med 
honum voru, sem og odrum naudlidandi i sveitinni. 
Par eptir let hann fara i einn veidios, hvar i henni 1 ) 
nadust 30 ksepur, og nokkud fleiri smakdpar, sem 
skipt var ad jafnadi milli peirra, sem i veidinni voru, 
og sidan hafdi pess 611 sveitin not, svo og margir i 
Medallandi. Og gud veit, hver neyd og bagindi her 
hefdi upp a iallid, hefdi gud ei gelid pa veidi. 

Til pess 1. svarast: Hann er mi einstaedings 
ekkjumadur , hefir vsentanlcga fram ad faera 8 menn 

1) Svo. 



189 

* heimili, er vinnumannslaus, a eingan mannshlut i 
utverum, er enn buinn ad missa lir pestinni eina ku, 
og onnur hefir ei sidan a sumarmalum a faeturnar 1 ) 
stigid, 611 hn^tt og baeklud, er innan skamms mun 
drepast ur somu pest; tvaer kvigur ganga ser varla 
ad mat, hinar prjar haltar og litid mjolkandi, og ei 
«r okkur sjaanlegt, ad hann geti her leingur vid 
haldist, neina medan hann eydir pessum uppdrattar- 
kum, verdi honum ei med odru m6ti bjargad, pvi 
ptestinntektin hleypur her ei yfir 3 rixdali, vegna 
fatasktar folksins. Er petta svo af okkur i sannleika 
sagt eptir scm bezt vitum. 

Arnardrangi d. 20. Junii 1785. 
Petur Sveinsson. Oddur Bjarnason. 

Kirltjubayarklausturssoknar og Siflusveitar meohjalparar og 
hrcppstjorar. 

Eptir velaeruvcrdugs profastsins sira J6ns Stein- 
grimssonar begisering attesterast her med sannferd- 
uglega, ad framan og ofan utgefinn vitnisburdur 
hreppstjora og medbjalpara pessarar Sidusveitar er 
* allan mata sannferdugur, hvar um eg kann pvi 
framar ad vitna sem eg er pvi gagnkunnugur, svo 
t>ad er gratlegt til ao vita, og utkrefur haestu med- 
aumkvun af ollum gudlcga sinnudum monnum, hvi- 
lik uheld og bagindi hann a strida med kyr hans og 
lifsbjargargripi, hverninn pser af pestagtugum veik- 
leika uppdragast, deyja og syna honum ekkert gagn, 
sem po var pad einasta uppaaetl i pessari baginda 
tid, og hverninn hann ma sleva sjalfur sem gr6fur 
arbeidskarl til ad lcingja sitt og sinna lif par med, 
t>ar af sokninni naer einga undirstottning edur inn- 
tekt hefir, vegna hennar fatsektar, fyrir sin pungu og 
tr uu embaettisvcrk eptir tidinni og sitt stoduglyndi, 
ad vikja ei fra henni, sem adrir gert hafa, hverjar 
ognanir sem a hafa geingid. Hann getur og ei haldid 
■vinnufblk til ad arbeida fyrir naudsynlegri hushold- 
ning fyrir efnaleysi, par kyr hans biludu. Hann er 
og ordinn udmattct sjalfur, fullordinn madur, af reid- 
"£» ! en optar af gaungum, fram og aptur um sdknirnar, 

1) Svo. 



190 

ad pena og hjalpa sjukum um pessar tidir, og kana 
omogulega leingur vidlialdast her vid soknina, nema 
adstod og gott tillag fai par til, og einginn prestur 
kann her vid haldast af hennar inntekt, njdti hann 
ei annars tillags, pott ungur og 6magalaus vseri. 
Kirkjubayarklaustri d. 20. Junii 1785. 
L. Gudmundsson. 

Undur msetti pykja, ad s^slumadur hefdi gefid 
mer svo g6dan vitnisburd, svo sem hann sat eptir 
minni hrosun. En sannleikur i pvi var svo opinn 
og ollum kunnugur, ad hann gat ei med sonnum 
munni annad talad. En her bj6 og annad undir, 
Hann vildi fa til ekta eina d6ttur raina, og var nu ad 
sleikja sig upp vid mig aptur. P6 vard ei af peim 
radahag. I fljotu aliti matti og synast, ad pessir vitn- 
isburdir, er svo utlegdu mitt baga astand og kserleik- 
ans verk, mundi nokkud m^kja minna yfirvalda 
hjorlu til medaumkvunar, en su var tid, ad ur pvi 
vildi alllitid verda. Biskup Hannes sagdi, pa hann 
las pessi ord i peim, ad eg hefdi latid eingan synj- 
andi fra mer fara etc.: »Betur eg hefdi aldrei sed 
pessi ord. Vid kunnum Anna okkar skyldu ad fa pdr 
sjalfum nokkud ad Ufa af, en ei handa 6drum«. Eg 
svara par til, hann viti bezt, hvad mikid peir hafi lit 
deilt mer sjaltum ad lifa af, — pad var upp a 20 rd. 
pa i tvo ar, — og hvort eg hafi getad nokki um miklu 
midlad af pvi. 

Adrir vitnisburdir og bevisingar var fra peim, 
sem pa voru eptir hjarandi og buandi i sokninni, er 
s^na hverninn eg lagdi alt til ad halda peim vid lifid. 

Hjartkaaru soknarmenn minir! 
Gud annist ydur alia! 
Su er min bon til ydar, unnid mer her upp a 
ydar sannmselis, hverjar serdeilis penustur eg hefi 
si'nt ydur aflidid fardagaar, edur sidan eg heim aptur 
til min kom i fyrra sumar, ad frateknum emba3ttis- 
verkum minum. Og svo sem eg veit, ad nokkrir af 
ydur eru ei fljott eda vel skrifandi a stuttum tima, 
sem nu ut heimtist, pa sendi eg ydur pessi blod, og 



191 

Jon litla, dreing minn, til ydar, ad hann skrifi rett 
eptir ydur, pad per viljid honum fyrir lesa, er eg. 
oska se stutt og einfalt. 

Prestsbakka 14. Junii 1785. 

Jon Steingrimsson. 

Her upp a svarast: 

Minn elskulegur soknarprestur og pr6fastur, peg- 
a f hann kom sunnan i fyrra, for hann austur ad 
Niipstad ad vitja um mig. Var eg pa svo aum af 
sinakreppu, ad eg skreid af ruminu a hondum og 
fotum, pegar eg gat komizt pad. Min 3 piltborn voru 
s vo uppprungin af vatnsbjug, ad ser gatu aldeilis 
aungva bjorg veitt. Bjo hann pa til handa okkur 
graut lir fiflalaufum, og let okkur neyta hans mest 
•natar, smurdi holdid ad utan med einhverju, en lagdi 
plaslur yfir paer kreptu sinar, svo ad a farra daga 
fresti vidretlustum vid 611 svo vid 1 ), ad vid urdum 
flutt ur pvi eydiplazi lit a Siduna, hvad hann sjalfur 
gerdi og lagdi par til tvisvar sinnum hesta sina, og 
n u aptur i vor bjargadi hann mer med mat og hesti 
a d komast hingad aptur. Soddan kostnad, utlat og 
tyrirhofn get eg honum ei betalad. A eg svo gudi og 
honum ad pakka, ad eg og born min heldum lifi og 
e i*um ordnar heilar manneskjur aptur. 
Nupstad. 

Gudriin Bjarnad6ttir. 

Pad segi eg med sanni um minn elskulega s6kn- 
ar prest sira J6n Steingrimsson, ad hann lagdi allan 
n ug og dug a ad bjarga mer vid einnri hardri sina- 
" r eppu, sem a mig var komin, med plastrum og 
°dru, g svo batnadi mer fyrir pad medal fyrir 6 
r ixdali, sem eg fekk fra stiptamtmanni. Keypti hann 
u ndir sjalfs sins nafni hest handa mer, svo ef eg 
nefdi ei hann feingid, so hefdi eg ei vid biiskap get- 
ad haldid. 

Fossi. 



Bjarni J6nsson. 



1) Svo. 



L 



192 

Minn elskulegur sdknarprestur gaf mer handa 
konu mimii og barni saramedol og plastra, sem vel 
laeknadi pau svortu, blau og djupu sar, sem pad 
hafdi a hofdinu, en hun a fotunum, af hverjum mein- 
semdum og hverjum medolum pau aldeilis heil urdu. 
Horgslandskoti. 

Hreidar Palsson. 

Eg undirskrifadur vitna panninn urn minn vel- 
seruverdugan sdknarprest, ad hann gerdi mer pad 
gott, ad hann for austur i Kalfafellskot til min og 
t6k med ser minn vanfaera vinnumann Porlak J6ns- 
son, sem allur var kominn i hnuta a rifum og odr- 
um utlimum, I6I< hann svo a sitt heimili, hvar hann 
var riiman manud, hvar hann Ia:knadi hann, svo 
hann vard heilbrigdur madur. Asamt lseknadi hann 
Eyjolf fdsturson minn, sem var hardkreptur ordinn. 
Til merkis mitt nafn. 

Horgslandi. 

Gisli Palsson. 

Her med geri eg vitanlegt um minn elskulega 
s6knarprest, ad hann med rad og dad hefir verid ad 
hjalpa mer sidan i fyrra. Fyrst lseknadi hann pad 
stora sar, sem kona min hafdi feingid a halsinn, og 
svo pann andlits prota, sem yfir mig var kominn. 
Sidan, pa eg misti mina beztu adkeyptu gripi (hesta), 
sem mitt mesta gagn st6d a, aumkadist hann yfir 
mig, og fekk m6r annan reidhest sinn fyrir annan 
lakari, svo kona min skyldi komast til kirkjunnar. 
Hann hefir og eptirlatid mer ad veida silung mer til 
bjargar med manni hans, lagt par til bat og net, en 
gert mig p6 jafnan vid sig, pa nokkud hefir veidzt. 
Breidabdlsstad. 

P6rarinn tsleiksson. 

Minn fyrrnefndur elskulegur sdknarprestur hefir 
sidan i fyrra panninn hjalpad upp a mig. Fyrst 
laeknadi hann son minn ad ollu leyti med olium og 
aburdi af pvi afl(l)eysi, sem komid var yfir pessa 



193 

bamskepnu. Og pegar eg lagdist sjalfur um slattinn, pa 
ekki einasta gaf hann mer inntokumeddl til vidhress- 
ingar, heldur og ledi mer vinnumann sinn og vinnu- 
konu ad hiroa og binda heim hey mitt, sem slegid var. 
Og sidan, pa eg komst i heyskort i vetur, hjalpadi hann 
mer um hey. Og sidast i vor, pa eg var ekki heima, 
sendi hann konu minni og bornum nokk(ur)ra daga 
bjorg, ad ei skyldi of mjog hungra. Og ekkert af pessu 
hefi eg getad borgad honum. Porstein 1 ). sem hja mer 
var, forsorgadi hann i 5 vikur, par til hann, vid rettist. 
Morfltungu"). 

Porleifur .lohannsson. 

Pad sama jala eg um minn soknarpresl, ad hann 
hefir sidan i lyrra alia astundan a lagt ad halda mer 
og minum vid lifld, pvi lyrst i fyrra sumar, eptir pad 
eg skildi vid kammerherrann"), fekk hann mer fisk 
og feiti til ad komast vestur mer til bjargar, og a 
medan eg var i burtu sendi hann hvad eptir annad 
konu minni og bornum mat, ad ei skyldu lit af sofna, 
sem annars la vid bord. Og mi nptur i vor, pa eg 
var ekki heima, og hardast var milli manna, og peirri 
einnri mjolkurku, sem pa hofdum, var af o'k'kur an 
vsegdar svipt, hjalpadi hann okkur svo med fjoru- 
reka, sem pa var fyrir bendi, ad ei skyldum lit af 
deyja ne upp flosna. Mig kdl a fajturnar 4 ), ad par 
Urdu opin sar og tuin, og vid peim sarum og sarum 
peim, sem citt mitt barn fekk a fasturnar'), ad vid la, 
ad mundi missa taernar, gaf hann Okkur hreinsandi 
Og gra;dandi medol, svo ad mestu erum mi heilbrigd 
ordin. Til merkis mitt nafn. 

Kirkjubaajarklaustri. 

Pall 6lafsson. 

Pad segi eg i sannlcika um minn clskulega sokn- 
aip'est, ad eg hefdi verid daudur og uppllosnadur, 



1) Porslcirn, hdr. . , 

2) Svo; mor6 = orustn. 
H) P. e, I-evclzow. 

I) Svo. 

AC/isatja Jons Steingrimssonan 13 



194 

efi hann hefdi ekki led mef i haust [pa beztu mj6Ik-> 
urku. sina; ad lifa &f. i-Vetur, o:g svo fdr hann 
nakvremlega ad rpvij ad po hann lidi sjalfuf skort par 
fyrjr' i vop, pa; tok hann liana ekki fyrr af mer en 
min;kyri var borin. Hann grajddi og pau storu og 
vidbjddslegu sar, sem dottin voru u:t um hold konu 
minnar. Til merkis etc.; i 

Efrivik. , : 

Gudni Olafsson. 

Minn elskulegur s6knarprestur Iaeknadi konu mina 
af pvi hdfudpyngsli og svefnleysi, sem hun hafoi 
feingid, svo hun vard heilbrigd. Asamt stilli hann 
blodras a barni ininu, sem stakk sig gegnum aedina 
a gagnauganu, og lseknadi ad ollu leyti, sem gud 
bezt launi honum. 

Pykkvabae. 

Jon 6lafsson. 

Eg undirskrifadur, her na;r staddur, geri augljdst 
urn minn fyrrverandi sdknarprest sira JdnStein- 
grimsson, ad eg tvila, ad eg og born min hefdu nokk- 
urn tima i pessu lifi til heilsu korriizt, ef hann hefdi 
ei svo nakvaemlega og iduglega vid okkur leitazt med 
innvortis og utvortis mcdolum vid peirri vatns upp- 
pembingu og sinakreppu, sem vid i lagum, sdrdeilis 
eg, i ruma 7 manudi, sem eg hefl ekki getad hon- 
um borgad. 

Staddur a Horgslandi. 

Eirekur Sigurdsson 
(fra Fossi). 

Her med geri eg augljdst, ad pad belt mer og 
minum morgu bornum vid lifld, med'guds hjalp, ad 
eg eptir profastsins radleggingu brukadi i fyrra sum- 
ar med ollum hvitumat fifilrdtarlaufin. 
Seglbudum. 

Oddur Bjarnason. 



t 



L 



195 

Pegar eg atti sem allra hagast i fyrra sumar lan- 
adi minn elskulegur soknarprestur og profastur mat 
mer og minum til lifsbjargar, fra hverri skuld eg er 
enn pa ekki kominn.; ' , 

► Hrauni i Landbroti. 

Jon Porsleinsson, ., . 

Minn nii verandi eruverdugur soknarprestur sira 
Jon Steingrimsson gerdi a mer i fyrra suraar pad 
kaerleikans verk, ad hann ledi mer i minni naudsyn 
hest til heydrattar alt sumarid af. Honum a eg og 
pad ad pakka, ad eg get stigid heilbrigdum faiti a 
jdrdu, par hann nadi pvi meini, sem leingi liafdi 'um 
sig biiid undir hneskelinni. Hans morgu godgerdir 
get eg honum aldrei betalad sem skyldugt er. 
Gamlabse. 

Ami Erlendsson. 

Minn elskulegur soknarprestur sira J6n Stein>- 
i grimsson hefir med ollum ha:tti viljad halda mer og 

minum vid lifid, sem og med guds hjalp tekizt hefir. 
Pyrst hjalpadi hann mer um peninga vestur i Holti 
undir Eyjaljollum, pa eg var par i standandi rada- 
leysi til ad kaupa mdr hest. Par eptir ledi hann mer 
best sudur a Nes, ad fa mer a hann lifsbjdrg i fyrra 
haust, med monnum bans, og a medan ledi hann 
konu minni hest ad flytja a hey, og pa a veturinn 
leid, og ekkert la annad fyrir en eg yrdi ad drepa 
eina mina ku, konu minni og bornum til lifsnoering- 
ar, og ad eg ksemist til sjosins, tdk hann eitt kvartel 
af peirri mjoltunnu, sem hann med miklum kostnadi 
adkeypt hafdi i Djupavog og til sin nad a porranum. 
Og i vor, pa eg til sjosins vestur var kominn, lagdi 
hann pa nakvaemustn aliid a, ad barn mitt skyldi 
fara med ser a hans fjoru og upptina pad matar 
rusl og beinatau, sem par var ad finna, og hjalpadi 
pvi til ad flytja pad heim, og her fyrir med peim 
mjdlkurdropa, sem gafst ur kiinum, heldum vid kona 
min okkar kum og 5 bornum vid lifid. 
Keldunupi. 

6lafur Bjarnason. 

13" 



l'J6 

Possum ni.'num hjartkaera og elskulega soknar- 
presli a eg nsest almattugs guds hjalp ad pakka ad 
eg hefi haldizt her vid og haldid minu, minnar konii 
og barna Jifi. Fyrst keypti hann kvigu handa mer 
ut undir Eyjafjollum, af hverju eg hefdi aldeilis verid, 
ef hann hefdi ekki re It upp a pann sama lima lagt 
ut gjaldid fyrir hana. Nokkrum lima par eptir tok 
hann til Inns 6 id. handa mer, til ad kaupa mer hest, 
og standa enn 3 rd. af mer til hans obetaladir, og he(i 
eingin urrsedi med pad. 1 fyrra haust t6k hann apt- 
ur til lans handa mer 5 rd., og 1 t6k eg til lans hja 
Mr. Joni Vigfussyni a Skala til ad festa pa pontudu 
ku, sem peim eru nu aptur betaladir. I velur t6k 
hann af mer barn mitt her um halfsmanadar tima, 
til ad lsekna hennar gulu og upppembing, sem henni 
vard ad godum notum. Pa kvigu, sem eg hafdi af 
honum tekid i prestskyldu hans, ledi hann mer pa 
hiin bar i vor og hart var k milli manna, par til gud 
gaf mer sjalfum mjdlk af miniini eigin skepnum, og 
lagdi a sig audvitanlcgan skort til ad gera ei enda- 
slept, pad hann hafdi uppbyrjad, ad bjarga okkur vid 
lilid, pvi pa tdku sjalfs hans kyr ad tapa mjolk og 
nyt med lifi. 

Heidi. 

Hinrek Hoskuldsson. 

Eptir bon og begisering, ad vid skrifum her upp 
si til frekari sannindamcrkis, pa er her ei ofsogum 
sagt um godgerdir okkar hernefnda kennimanns, pvi 
hann vill ollum sinum soknarbornum vel, sem adur 
her vitnad s^nir, og ef nokkur ma segjast reltui- 
preslur og fodurlandselskari, pa er hann ad vorri 
beztu pekkingu einn af peim. Ver vitum ei ne heyr- 
um um getid, ad nokkur madur i landinu hafl aflidna 
eldtid mcira lidid edur lagt a sig, sem hann med 6- 
preytanlegu stoduglyndi ad blifa her vid og halda 
sem fiestum vid lifid upp a sinn eigin kostnad, pvi 
pa hann kom hingad med pad, sem pau g6du lands- 
yfirvold ldgdu honum, pvi annad hafdi hann lilid, pa 
seldl hann nu i fyrra haust jardarpart, er hann atti, 
fyrir 25 rdr. ei alleinasta handa ser, heldur til pess 



197 

og so, ad vesalingar her i sokn kynnu sem leingst vid 
lif og jardir aO haldast, sem peirra vitnisburdir her 
ad Iranian s^na bezt. Pad er og ad segja um pa, cr 
her dou, ad hann lagdi a sig stora nuedu, jafnan f6t» 
gangandi, ad peir skyldu komast i guds barna reit, 
pvi pann eina hest, sem hann atti eptir t6randi, ledi 
hann ad bera a pa daudu til kirkju, en gekk sjalfur; 
gaf og so 5, ef ei fleirum, kistu um sig. Her hefdu 
og ordid fserri vid jardir en eru, hefdi hann ei i 
soddan haska og neyd, er pa yfir gekk og a st6d, 
bjargad bsendum her inn pcninga af peim sj6d, 
hverninn sem hans misunnarar, el nokkrir eru, hafa 
kunnad ad utleggja pad. Pcssu til stadfestu eru vor 
undirskrifud nofn. 

Arnardrangi d. 13. Septembris 1785. 
Oddur Bjarnason (L. S.) Petur Sveinsson (L. S.) 

hrcppsrjuri og meOhjalpari hospitalshaldari og hrepp- 

SiOu svcitar, stjori Siflu sveitar. 

KAP. XLIII. 

Til sljptamtinanns Thodals voru adur komnir 
riktugir reikningar fyrir pcninga pa, er eg tok i hsestu 
lifspreinging af pakkanum, med hvers eins undirskript 
med eigin nafni og audkenning, ad ser hefdi legid 
lifid a peim, nema tvo vantadi, sem daudir voru, og 
pvl hlaut alt nialid ad vera okvilt. Ord og afsdkun 
gilti engin 1 ) i pessum stad. Alia undanskrifada vitnis- 
burdi afhenti eg biskupi, og hann sendi svo pa og 
mitt forsvar til stiptamtmanns Levetzo(w), sem pa 
var enn i sinuni ostillandi ofsa, pvi hann a2tladi nii 
ad stiga edur dempa alia nidur i landinu med 
straungustu yflrdrottnan, en par vard minna lir, sem 
betur for. Af 6. og 10. Oetobris par eptir, a: 1785, 
kemur fra stiplamlmanni og biskup Hannesi til min 
su peirra alyktan, ad af asigkomulagi og kringum- 
slaedum ininnar medhondlunar med peningana, samt 
niinnar fataektar vegna, se eg alitinn fyrir ylirsj6nina 
ad lata uti 5 rdr. til fatsekra presta, og bidja opinber- 

1) cingvn, heir. 



198 

feg'a fyrirgefningar fyrir synodalsrettinum vorid eptir. 
Atti eg petta ad lata 6ti innah 6 vikna fra pvi, eg 
fekk ad sja pad afsagt, sem po beid af minni alfuj 
pvi eg var ad bylta pvi fyrir mer, hvad eg afrada 
skyldi. Sa p6 ad mulktin var sara lilil a moti kostn- 
adi peim, sem hlotid hefdi ad gera, ad hrinda pessu 
af mer. Vildi pvi heldur saklaus lida og ofs6ttur 
verda. Pyngst potti mer ad verda ad bidja fyrirgefn- 
ingar a soddan miskunnar- og kaerleiksverki, sem eg 
gerdi, hvar um eg skrifadi biskupi til, en hann svar- 
adi med einu brefi af 12. Junii 1786, ad hann pyrdi 
ei annad en eg gerdi pad, med vidara. Svo for eg til 
pings um sumarid, lagdi lit greinda 5 rd. og let bisk- 
up rada um fj'rirgefningarbonina. Og pa hann hafdi 
skrifad hana, sagdi hann: »Her sannast, ad margur 
geldur godvi]jans«, er allir samsintu, er i reltinum 
satu. — Einginn lagdi a mig ovirding her fyrir, nema 
ofundarmenn minir tdku ser her af stundarglad- 
vaerd. Var pad bot i niali, hvar nokkrar slaedur 
komu fra peim til min i ordi edur verki, selli log- 
madur sig til ad koma i veg fyrir serhvad, er mer 
malli mein ad verda, varadi mig vid pvi, sem lion- 
um s^ndist mer haett, gaf mer forskriptir til eins og 
ahnars, er eg hlaut ad lata fyrir rcdri menn koma, 
p6 fatt sjaist her. Einu dasmi smeygi eg ber inn, 
sem synir natturufar hans og biskupa minna. Aminst 
haust i Skalholti fae eg hja biskupi Hannesi 6 rd. 
mer til lifsbjargar af inngefnum kossum. Eg segi : 
»Minn herra, litid lorslaer petta i pa storu porf, sem 
eg hefi ad baldast par vid prestskapinn. iElla eg 
mer nu betra og nadugra ad gefa hann fra me> og 
gera mig ad bdnda, eins og adrir gera nu, hvar i eg 
vil po piggja ydar rad«. Hann svarar: »Gerid hvort 
heldur per viljid, en gefid nier pad skriflegt«. Mig 
toku pau hissuglieit af pjaningum peim, er leid, ad 
eg setladi ad segja af mer kallid. Per til logmanns, 
bid hann um pappir, blek og penna par til. Hann 
svarar: »Par til Ijae eg per ekkerl. Eg se, ad per 
er a milli vita. Fardu til biskups Finns teingdafodur 
mins og pr6fa, hvad hann radleggur p6r«. Eg geri 



199 

svo og segi honum, hvad eg se ad brj6ta i panka min- 
unii Hann segir mer: »Sitjid mi fyrst«, og spyr migf 
hvad marga gripi eg hafi, hversu eg hah heyjad, og 
svo ad fleiri addrattum. Spyr mig sidan, hvort eg 
troysti mer ; ei til ad komast mi af med pessu tillagi 
til vorsins. Eg svara pad kunni verda. Hann segir: 
»Triiir pii ei, ad gud se almattugur ad forsorga pig 
framvegis?« Hverju eg jata. Hann segir: »Fyrst pu 
pessu triiir, pa er pad rad mitt, ad pii aungvan veg- 
inn geflr fra per kallid, pvi gud gefur rad med tima«, 
med fleiri fortolum, sem hann heflr par um. Laetur 
saekja m6r brennivins hyrgun, svo eg verd gladur og 
aldeilis a pad fallinn ad blifa kjur»), og pakk^ eg 
honum heilrsedi pessi. Kem svo aptur til logmanns 
og tjai honum nu gladvaer, hverninn farid hafdi. 
Hann segir pa: »I»ess atti eg von. Nii ser pii mis- 
mun peirra, og for nii betur ad (eg) aptradi per ad 
rasa panninn fyrir rad fram«. Var eg pa hja hon- 
um viku tima, og vildi (hann) ekkert par fyrir piggja, 
heldur gaf mer ymislegt ad skilnadi. Svo f6r eg heim 
hingad aptur. 

Var (eg) nii mest hugsandi.hvert an(d)svar eg mundi 
fa upp a konb6narbref mitt. Og svo vard pankinn 
slerkur og vonin til minnar gomlu vinkonu, ad mdr 
vard sa panki opt til afpreyingar i minum a(n)dvok- 
um og einsta3dingsskap. Pa a yeturinn leid, fekk eg 
tvo bref fra madame Helgu minni med kaerleiksfullu 
avarpi. Segist (hiin) med sinum ektamanni hafa fsert 
min bonord i tal vid stiilkuna, hverju nun se ei fjarlasg, 
serdeilis ef eg feingi prestakall nokkud nxv; hiin vilji 
lata mer hana eptir, jafnvel sdr i baga. Telur upp 
margar hennar dygdir, og segir, af ollum, sem hiin 
til pekki, litsjai hiin mer aungva hentugri. Segir pa 
par hja, ad hiin ietli ad gefa mer enn litprykkilegra 
an(d)svar par upp a, adur en a vorid lidi, eptir hverju 
eg kunni ad haga minu ferdalagi. Her vid gladdist 
eg meira en fra vilji segja, og skrifadi badum peim 
til st6rt pakkla3tisbref, og stiilkunni til annad, i hverju 

1) Svo =: kyr. 



200 

eg itrekadi pad, sem skrifad hafdi og umbedid husf 
jnddur hennar. For eg svo a G6unni ad visitera austur- 
partinn, keypti mer par nu 27 kindur, fyrsta gang eptir 
eldinn. Var eg buinn ad ollum minum profastsverk- 
um fyrir paska, pvi eg aetladi nu vestur ad Saurbac 
til vina minna inn sumarmalin, og ssekja til peirra 
stora lukku. Pa eg var her til reisuferdugur kom 
bref fra minni fulltruu vinkonu madame Helgu, i 
einum p6sti solatandi: 

»Hvad vidvikur lofordi minu eptir pvi fyrra brefi 
upp a malaeptirleitan ydar vid jomfru Kristinu, pa 
tekur hun nu hreint af med pad, pvi hun pykist vera 
ordin vis peirra hluta, sem henni falla ekki. Og ei 
get eg stiilkunni lad, po hiin petta afradi, pvi pungt 
mundi mer falla pau kjor ad pola vegna sira Bjorns 
mins, sem eg heyri per hafid nu ordid ad undirgang- 
ast, hversu stor naudsyn sem ydur heflr par til dreg- 
id, og mundi (eg) ei hafa radlagt barni minu ad 
binda sig pvilikum kjdrum, og hverninn skyldi eg pa 
gera pad peirri sli'ilku, sem mer truir eins og modur 
og forpenad hefir med sinni dyggri pjonustu elsku 
mina og virding. Po petta slaist af, pa, eptir pvi, 
sem pokki ydar medal f61ks var pann tid, eg til ydar 
pekti, munu fserri fa en vilja pad hlutskipti, sem jom- 
fru Kristin nii hafnar etc. 

Saurbae d. 17. Martii 1786. 

Helga Brynj61fsd6tlir«. 

Par med malti eg naudugur viljugur gefa fra mer 
pessa ferd og fyrirajtlan, par soddan vinir brugdust 
mer, og aelladi ei framar par til ad hugsa. 

Nii pa kom ad alpingistimanum, for eg fyrst upp 
i Skalholt og komst par i veizlur sira Gudmundar 
Porgrimssonar og sira Gisla Einarssonar, pvi peir 
giptust pa, og par t6ku allir vel a moli mer, po eg 
pangad obodinn og 6forvarandis kaemi. Eg hitli enn 
ldgmann. Spyr liann mig ad, hvort eg se buinn ad gefa 
fra mer panka til jomfru Kristinar. Eg jata pvi, og 
segi, mer se naudugur einn kostur til pess. Hann 
svarar: »Eg hefi nyfundid sira Bjorn. Eg veit alt um 



201 

brefin, sem milli ykkar hafa (arid; sja pau eptir 
bradyrdum sinum, svo eg held per gangi nii erindi, ef 
pii li untir pau sira Bjorn og madame Helgu sjalfur. 

i Pau eru nii i Videy, og bida byrjar ad flytja sig a 

duggu vestur ad Setbergi i Eyrarsveit, pvi hann hefir 
feingid pad kail fyrir afstoelsi sira Bjdrns Halldors- 
sonar mags mins«. Eg fellst enn a pessi rad, pvi 
neyd preingdi eptir. Skrifadi hann nii med mer til- 
logubref og sira Gudmundur til brodur sins, sem eg 
nied fer. F6r eg nii fyrst ad Pingvollum ad afgera 
minar sakir fyrir synodalsrettinum, hvar um adur 
er talad, og svo padan sudur i Videy. Hitti pau par 
ad 6skum, og segist vera kominn par til guds og 
peirra rada i adur sogdu efni, ef pau radlcggi mer 
ad lara vestur og pau vilji styrkja mig til pess, eg 
fai stulkuna og pau peinki, nun muni taka mer, pa 
fetli eg ad halda ferd leingra afram. En ef pau segi, 
eg skuli fra mer gefa og ei fara leingra, svo fari eg 

(^ peim radum fram. Eg gefi pad aldcilis a peirra vald. 

Nii telja pau, serdeilis hann, beztu trii, ad eg fari ei 
forgcfins ferd. Radleggur hann mer, eg skuli mcd 
nier hafa einn lausan best undir fatnad hennar. En 
hiin segir, eg hlj6ti aptur biskup ad Anna og taka 
hja honum skriflegt, ad eg se skilinn vel vid peninga- 
malid. Nii fer eg med gladara sinni fra peim, fekk 
Asgrim son Mr. Pals a Gufunesi vestur med mer, pvi 
hann var kunnugur dllum vegum. F6r nii fyrst upp 
ad Pingvollum aptur eptir biskupsvitnisburdinum. 
Najr eg og pessi minn sveinn Asgrimur komum upp 
a Alping, gerdist hann drukkinn og lausmall, og vid- 
frae(g)di par erindi mitt vestur ad Setbergi, er eg hafdi 
p6 bedid hann ad lata vera hljott. Var par a pingi 
Einar Brytijdlfsson, brodir madame Helgu. Hann 

^» hafdi siglt sem student til Kaupenhafnar. Komst par 

nied sina lukkuspilun i lotteriid, tapadi par vid, og urdu 
naungar bans ad leysa hann padan lit med 18 hundr- 
ndum rixdala, kom svo inn aptur, on^tur til allra efna, 
er nokkur fremd og sera var ad. Nasi- hann heyrir 
par um erindi milt vestur, fser hann strax lita- og 
sinnisskipti, sefur hvorki ne neytir matar, ridur burt 






202 

meft hasti og sudur til systur sinnar. Sa eg alt sid- 
ar, hvad undir pessu. hans fasi og flytir bj6, ad harm 
setladi ser pessa somu jomfrvi. Einn gamlan kunn- 
iagja hitti. eg a pingi, er sagdi mer mundi hollast 
vera ad hrafta svo ferd minni, aft eg hitti stulkuna 
sjalfur flftur en aftrir; og p6 ei vasri hja mer grun- 
semd um fttrygft hja soddan maeta vinum minum, 
tok eg p6 eptir heilrajftum pessum og hraftafti ferd 
minni sem eg kunni. En gat p6 ei naft pvi takmarki, 
pvi eg varft tvo daga regnteptur a peirri ferd. Ad 
oftru vard mer ei hindran. 

KAP. XL1V. 

Fra Pingvollum for eg ad Lundi. Par var fyrir 
prestur, er heitir sira Snsebjorn. Var eg lvjonum 
peim adur kunnugur, pa hann var prestur i Selljarn- 
arnespingum. Par teptist eg annan daginn. Ei let 
eg pau vita af erindi minu vestur, svo sem pad var. 
Bar par mart a goma, sem opt skedur, pa kunnugir 
flnnast. Magdalena het d6ttir peirra hj6na, sem penti 
mer til saengur. Eg spyr pau ad, hvad tilpesskomi, 
ad svo vaan jomfru se panninn ogipt. Eg heyri p6 
ad medpenari hans sira Markus Sigurdsson se 6- 
kvongadur. Pau svara: »Honum viljum vid ei vora 
ddttur gefa. Hann er dfuglyndur og einginn buskap- 
ar madur«, med odru fleira, er ad honum fundu, 
hvar af eg sa, ad hann var i aungri gunst a peim 
bae, en sa p6 ei, hvad sannast var i pvi. Padan f6r 
eg ad Hitardal. Profastur sira Halld6r t6k mikid vel 
moti mer. Hann vissi af erindi minu sidan ur Skal- 
holti, pvi sira Gudmundur giptist Sigridi d6ttir hans, 
og segir enn framar: »Ef per geingur ei erindid, pa 
kom til min aptur; skal eg til sja pu fair j6mfru 
Gudridi Sigvaldadottur i Skalholti, fraandstulku mina«, 
og vissi eg svo mikid, ad pad var ekkert skrum, hvar 
fyrir eg pakkadi. Pa eg f6r til baka, var hann ei heima, 
enda f6r eg ei pessu fram. Padan tor eg ad Mikla- 
holti. Teptist par annan daginn. T6ku pau g6du 
hj6n sira Vigliis Jonsson og madame Gudriin, systir 



203 

logmanns, M(agniisar) Olafssonar, mikid vel moti mer. 
Var hann lasrdur madur, en him godur laeknir, og 
potti peim badum gaman ad talavid mig. Padan 
komst eg ad Setbergi seint a laugardegi. T?k eg reid 
i hladid lagdi dugga Sii inn, sem profastur sira 
Bjorn Porgrimsson og madame Helga kaerasta hans 
(komu med). Jomfru Kristin var ei heima, heldur i 
selj med kvikfenadinn, a peim bse, sem heitir a Grund, 
nalaegt vid kaupstadinn, svo ei gat nad fundi hennar. 
Profastur sira Bjorn Halddrsson og madame Rann- 
veig 6lafsd6ttir, systir logmanns M(agm'isar), toku i 
allan mata hofdinglega a moti mer til h^singar og 
alls gods vidgernings. Eg, sem adrir, gekk a moti 
peim, er pau komu af skipfjol, og sagdi pau vel- 
komin. Finn nu Helgu mina ad tali og radi, hvort 
nil skuli iinna stulkuna edur ei. En hun segir him 
komi heim ad morni, og pa se nogur timi ad tala 
vid nana, og let eg mer pad enn vel lynda. A. sunnu- 
daginn yisar madame Helga mer inn i svefnherbergi 
sitt, ad eg se par ut af. Nii kemur jomfrii Kristin 
heim. Pser eru a langri malstefnu. Loksins kemur 
madame Helga til min og segir: »Pu faar ekkert tal 
at henni fyrr en eptir embietti, og ei vill hun greid- 
uglega pinum tilmaelum taka«. Leiddist mer pa ad 
bida par i pessu einh^si og fer lit a hlad. Hitti eg 
par tvo kunningja mina, sem adur hafdi vidkynzt a 
Alpingi. Potti par. hverjum fyrir sig annan gaman ad 
spyrja ad pvi ogpvi. Pangad kom hofudfjoldi manns, 
sem geingu snidhalt i hopum ad sja mig og skoda, 
segjandi hver vid annan: »Sko, sko, hann parna, 
austan iir eldinum, hversu hann er vaenn og feitur. 
Eitthvad er par gott. Oskop hefir hann utstadid. 
Hann er po friskur. Hvad mun hann vilja hingad?« 
Petta hviskur, gsegjur og bendingar let eg sem eg 
saei ei ne heyrdi, en hafdi p6 halfgaman ad, enda 
skodadi eg og einninn pann mannsseg, er par var pa 
til kirkju kominn, pvi vedur var blitt, en ei var fyrr 
tekid til messu en komid var af midmunda, vegna 
sacramentisfolks. Mun par pa hafa verid vid kirkju 
hdr um 300 manns, pvi i s6kninni var ad sogn 600, 



204 

og sogdu peir, er eg atti par tal vid, ad pa mundi 
riimur helmingurinn vid vera. Sira Bjorn Porgrimsson 
stod fyrir altari, en hinn predikadi og kvaddi undir 
cins sofnudinn. Si'i raeda var ypparleg og gegnum- 
prengjandi. — Pangad var kominn kaupmadur med 
kaerustu sinni fra Vatneyri ad vestan lystiferd til hins 
eldra profasts, og vard ad hafa mikla fyrirgaungu 
fyrir pvi radi. Hollenzkir og Flandrar voru og par 
lil ad graf'a einn sinn landa. Matti par sja nyja sidi. 
Ad afstadinni cmbaetlisgerdinni fer eg inn i aminzt 
svefnkamers, og bid par. Kemur nu inadame Helga 
og jomfru Kristin med henni. Hun setur hana upp 
i rum sitt, en sezt sjalf odrumegin i husinu. Vid 
heilsunst vingjarnlega, og pakka eg gudi fyrir, ad 
hann liefdi nu latid a mer frani koma cilt lof- 
ord silt, ad eg skyldi ei fyr deyja en eg ssei hana 
(pvi enn meinti eg, hun vaeri su sama, er hann hafdi 
l>ent mer til). Og pa eg hafdi itrckad erindi milt, 
svarar stulkan: »Eg get med aungvu moli ydar til- 
mifluni tekid, pvi gud vill ei hneigja mitt hjarla til 
pess, og bid eg ydur ad hafa mig afsakada«. Eg segi 
pad kunni lagast, pvi allar stundir og allra hjortu 
seu i drottins hendi, og se mer enn i hug ad bida 
enn nokkud eptir drottins hjalprsedi. Paer halda a- 
fram med pad sama, og loksins segir madame Helga: 
»Ef pu hefdir tekid gud i rad med per, pa hefdi pelta 
haft framgang. En petta eru einasta rad og fynding- 
ar bans Magniisar logmanns vinar pins; ser p6 ei a 
pvi vinskap bans, ad hann sotti ei fyrir pig um Saur- 
bsejarpingin. Er pad nu rad mitt, pu nefnir petta ei 
framar, og alir aungvan pungan panka til hennar, 
po hun neiti per«. Eg lofa pvi sidara, en ei hinu. 
Tekur mer nu ad hitna i brj6sti, pvi lramar sem mig 
smygur grunsemi, her se ei alt triitt ordid, og hofd- 
u m vid pelt meiningarord a badar sidur. Og pa svo 
hafdi geingid langa stund, for madaman hurt, en vid 
jomfru Kristin urdum cptir, og verdur hiin pa alt 
vidkunnanlegri i tali. Syp eg pa af brennivinsglasi, 
er eg hafdi pangad til geymt fra Gufunesi, og byd 
henni med mer, er hun piggur; tekur annad upp hja 



205 

ser og Isetur a mitt aptur, og segir mer fljott ad 
toema pad eptir var. Bsedi sa eg, hiin hafdi alt petta 
brennivin sjalf og pad, ad hun vildi ei lata adra 
njosna petta. Fer eg nu fram hsegt erindi minu, pvi 
eg sa, hun var ordin litid kend af vininu, og svo 
skiljum vid tal vort. Sa hiin hja mer eitt kv.-cdi i 
odrum brefum minum, cr par lagu a bordinu, er eg 
ort hatdi her um eldinn, sem hun girntist ad eiga, 
og eg gaf henni. 

Asgrimur medreidardreingur minn f6r nu inn i 
Helgafellssveit til erinda sinna, og vard eg ad bida 
bans til midvikudags. Vissi hann af erindisleysi minu, 
adur en hann for pangad. Um kvoldid fylgdi joinfrii 
Kristin mer til rums. Eptir b6n minni tdk hun pa 
af mer nokkurn fatnad minn til ad pvo hann og 
baeta, eptir sem skemst hafdi a peirri laungu ferd. 
Gaf eg henni pa, og hlaut pa ad lauma ad henni, 
tveggjabrajdradal, pvi madaman sat yfir okkur. A 
manudaginn for eg i kaupslad, tok par tit hestajarn 
og annad, sem purfti til fcrdarinnar. For eg med 
pad i selid, par hun var, og fann liana enn ad tali, 
er eg fekk po ei nredi til, pvi sira Bjorn kom pang- 
ad med fms erindi til hennar. Sagdist (hun) mundi 
heim koma a pridjudaginn, og skyldi hiin pa koma 
med varningspausa minn, hvad hiin og gerdi, og 
hafdi pa latid i hann tvo vaena og nyja bekkjakluta, 
cr hiin skeinkti mer. A manudaginn, pa eg kern 
heim aptur, bydur madama Helga mer til maltidar 
hja ser i kamers silt. Naer vid erum sezt, pa kem 
eg enn i tal erindi minu. Verdur hiin mer mi i tali 
mjog m6tfallin, og medal annars segir hiin: »Pii ert 
nogu upplystur. Eg vorkenni per ekkert ad hugga 
pig sjalfur«. Eg svara: »Eg se, ad pii ert enn ei 
komin i pann ofn og skola, sem eg hefi i komizt, og 
vist ]>ressa pessi ord af mer tar, sem nu verda ad 
falla her nidur i petta hiis. Gud veil pad er p6 ekk- 
ert godverk ad hryggja mig«. Hiin svarar: »Pii ert 
ordinn breyzkari en eg alti von a«. Medal annars 
•sagdi eg: »Eg atti von a odru fra ydur, og ad pid 
mundud muna, pa eg stod af retti minum um Saur- 






206 

brejarpinginn. Hun svaradi: »Pad pdkkum vid guds 
forsj;6n, en ckki per. Hver eydir par nottuni, sem 
gud vill«. Litid vard ' af maltid, svo vid skil.jum i 
pessum slyttingi. P6 bid eg 'liana lata, mig; af vita, 
pa jomfni Kristin komi beim a morgun, hverju bun 
lofar. Naer sira Bjorn kom heim ur kaupstad og 
skipi um daginn, — pvi hann var ei heima pa vid 
sat urn til bords, — pa finn eg hann i cinmaslum, 
minni hann a loford sin og rad og bid hann nii ad 
liamfylgja minu einkamali. Hann svarar: bPu hefir 
mig afsakadan; pii ert biiinn ad heyra og sja, hvern- 
inn pad fer. Eg hlyt ad vera neutral. Eg vil, mer 
se um ekkert kent, en ekkert skal eg vera a moli 
per«. Slitum vid svo pad tal. Eg lor svo til eldri 
hjonanna, sira Bjorns og Rannveigar, og bad pau um 
I'ylgi her til, hvad pau og gerdu, p6 til einskis ka;mi, 
pvi pau sogdu sidar, pau skyldu ei, hvernihn pessu 
vieri liittad, ad adrir legdu litid til um pad elni. A 
pridjudaginn svaf eg fram eptir med ro, pvi eg von- 
adi, eg mundi pa vakinn verda, er stulkan kremi. 
En pad slo feil, svo pa eg kom a fajtur, var hun ad 
bua sig hurt aptur med odru selfolki. Fundust vid 
po ad tali, og var pad hvorki til ne fra, og par hun 
majtti ei langt tal vid mig hafa vegna annara anna, 
lofadi hun ad Fa ser best ad morni og finna mig 
heim aptur. Let eg mer petta enn na;gja, og belt 
mer til eldri hjonanna, sem . mer skdfiudu mat og 
rum og serhvad, er med purfti, i ylirfljbtanlegan 
main, bsedi serdeilis einlasg og vidrasdugdd, ad ei 
hafdi fyrr a ajfi minni hitt fyrir belri manneskjur, 
sem alt hofdu til ad bera, sem einn hofdingja ma 
pryda. Eg tok peini og lleirum pai' blod. Ad skiln- 
adi gaf hann mer 2 danskar spesiur, ridid vasaglas 
med brennivini, braud, kjdt, ost og smjdr, sem med 
purfti. Pau kendu s&rlcga i brjosti um mig. Nii 
kemur midvikudagur. Heyri eg, ad hestur se heima 
bundinn i selinu, og vonadi bun mundi koma, en pad 
brast; hesturinn slapp edur honum var slept. Sagdi 
sira Bjorn mer, ad svo inundi him rulluna :spila, pvi 
hann sagdi hana falska, pa pad vildi i franimi hafa. 



207 

Kvad pad hafa nii: vantad, ad logmadur hefdi ei Ver- 
id med mer, og skrifadi honum til soleidis med mer 
til baka. Vid modir 1 ) hans, madame Ragnhildi salugu, 
atli eg lal med radihans, og t6k hun hreinlega og 
vel minu tali. Helt hun, slulkunni vseri ei fjarlsegt 
ad taka' mer, ef vel vseri ad stutt, en pa vajri alt i 
umroti og flugi, sem og salt var. Hun saladist um 
haustid. Eg kvaddi svo alt fyrirf61k i bsenum, fylgdu 
mer allir til hests, nema madame Helga min. Med 
hverju hugarfari eg for mi padan, mk nserri geta, 
pvi nii sa eg, hvad vinir og hofdingjar eru fallvaltir 
og hverninn beztu godverk eru launud. Reid eg nii 
fram i selid og finn jomrriina. Hun faerir likindi til, 
ad hesturinn hafl ovarlega sloppid, gefur mer enn i 
3. sinni brennivinshyrgun og taladi enn alt skikkan- 
lega vid mig. Medal annars spyr hiin mig ad, hver 
mig hafi a eggjad nii svo langt vestur. Eg segi henni, 
pad hali gert husbaendur hennar og vinir minir. En 
hun spyr: »Hverjar eru nii tillogur peirra?« Eg 
segi, ad prer seu aungvar, par hiin se ei viljug. Hun 
svarar. »Hver einn verdur ad hugsa um sjalfan sigc. 
Eg t6k petta einfaldlega, en a bak eptir sa eg, ad 
frekara bjo h6r undir. Kvoddunst vid svo, og lof- 
udum hvort skyldi ddru til skrifa sidar, pa ferd felli, 
og par med helt eg til baka, eins i naudum og pa eg 
pangad for, sem gud gerdi po alt bserilegt, 

KAP. XLV. 

Pa eg for nii til baka aptur, skiladi Asgrimur fra 
gamalli vinkonu minni madame Gudridi Hald6rs- 
d6ttur, konu piofasts sira Sigurdar Stephanssonar a 
Melgafelli, hverjum hann hal'di sagt af erindisleysi 
minu, ad eg skyldi til sin koma og af tveimur kj6sa 
pa, eg vildi. En hvorki gat eg pvi vid komid, enda 
var hugur minn ei aldeilis fra hverfur, par eg enn 
var, af einfeldninni, pvi aelladi ei ddrum ill, sem eg 
hafdi golt gert. Eg fann a peirri Ieifl fra3nda minn 
sira Kristjan 2 ) ,I6hannsson i Staiholti, og fekk mer 

1) Svo. 2) Kristin, heir. 



208 

heslakaup. Pa eg hafdi sagt honum all ai ferdum 
minum, svaradi liann: »Fals og undirferli hefir verid 
vid pig briikad, og var pad ohamingja pin, ad ei 
nadir stulkunni fyrst a tal. Einar Brynjolfsson setlar 
ser stulkuna, og par upp a hefir hann svarid i minni 
siheyrn, og madame Helga systir bans mun par allan 
hug a leggja, pvi hun veit hvad(a) boggull pad er ad 
sitja undir honum 6nytum«, med enn fleiri ordum 
og kringumstsedum, sem her ad liita. Vakna eg mi 
sem fyrst af svefni. 

Svo tok eg mer nattstad hja madame fundi As- 
mundsdottur, pa a Bae i Borgarfirdi buandi. Hiin 
liafdi vid mig dnnur hestaskipti, og gerdi mer alt lil 
g6da, er him megnadi. Medal annars fretti eg par, 
ad tal a Lundi urn sira Markus vreri meira af hatri 
en sannindum. Honum vaeri par vist ofaukid, er 
hann srei, og vildi pvi padan i burtu komast til ein- 
hvers prestakalls. 

Svo komst eg i Skalholt, fann par enn logmann, 
sem var mi ad flytja sig ad Medalfelli, alhenti hon- 
um brefid og tjadi honum alt af ferdum minum, og 
pykir honum alt hafa sarilla og omannlega 1 ) tiltekizl, 
i peirri vidgerd vid mig. En par honum var gefin 
god von, ef hann aptur tilkaemi, pa segir hann mer, 
eg skuli gefa ser skriflegan myndugleika i hendur, 
og skrifa peim enn til, pvi ad forlallalausu vilji hann 
pangad vera kominn urn Miehelsmessuleytid, og el 
alt vont se ei i vegi, aetli hann ad koma henni med 
ser til sin, og pangad verdi eg ad vitja hennar, eplir 
sem ord og njosnir fari pa a milli okkar. 

Svo for eg heim til min a niu doguni padan vest- 
an hingad. F6r eg ei fyrir framan, heldur a Fjalla- 
baki ofan i Skaptartungu. Um pa daga saladist 
sira Sigurdur a Heidi, magur minn. For eg pangad 
ad standa yfir greptri bans. Maetti eg par tvololdu 
angri, olan k mitt pad fyrra, ad sja par barn mitt 
forstodulaust, og geta ei pann straum al henni stadid, 
sem hun med purfti, annad, ad syslumadur Lydur 



1) Hir er »hafn« otaukifl i hdr. 



209 

var pegar farinn ad lata af ser skilja, ad hann aetl- 
adi ser hana fyrir ektakvinnu etc. iEtladi strax ad 
sj' r sla par i biii, setja pangad d6ttur sina. En gud 
hagadi pvi so til, ad Katrin dottir min fekk stbra pra 
ad fara med mer, sem vard ad pvi happi, ad hun 
purfti ei pangad ad fara. Eg skrifadi biskupi strax 
til um prestsins frafall og bad hann haga svo til, ad 
einhver okvongadur fengi kallid, ef ske msetti mer 
og barni minu yrdi pad til lids og bjargar. En hann 
par pvert a m6ti gaf pa beztu erklsering sira Illuga 
fi-enda sinum og magi Lyds, sem og so hal'di afyst 
hann ad saskja um Reyniskallid, po ei vildi lata a 
bera, ad henni yrdi naudugur einn koslur ad fara til 
sin. Aptur gaf biskup sira Markusi daul'a erkkcring, 
og po framar til ad fa annad en petta kail. En gud 
hagadi pvi so til, ad bsedi sira lllugi og herra Lydur 
geingu eptir sira Markusi ad hafa skipti a pvi og 
Dalspingum, er hann fekk. Pa eg for austur til min 
iir begravelsi sira Sigurdar og sira Jon magur minn 
a Lyngum med mer, og Jerum i radslagi um ekkj- 
una, liver 1 ) til hennar kynni ad fast, kemst sira Mark- 
us i tal. Hann segist hann gagnpekkja fyrir godau 
og stoduglyndan mann, en eg vissi hann var dgiptur 
(og) ad honum var ofaukid og vildi pvi burtu komast 
til annars prestakalls. Vard pad so fyrir okkur af- 
riidid, hann skrifadi honum til, en eg logmanni, og 
bid hann flyta brefi pvi til hans. Par med fylgja og 
bin brefin. Mr. Pali a Gufunesi skrifa eg og til, og 
bid bnnn koma brefutn til min fra logmanni, ef til 
hans komi, og lata mig fretta af vesturferd hans. 
So leid fram yfir Michaelsmessu, ad eg fekk eingar 
njosnir ad vestan. F6r eg nu ad heiman so litbuinn 
sem eg kynni ad komast vestur i Kjos; en ef af pvi 
brigdi, tok eg fyrir mig ad kaupa fd, kyr eda hesta, 
pur eg i\t\.\ von a peningum til ad kaupa pa gripi. 
En pad 2 ) vard p6 ad aungvu, pvi allir naungar, vinir 
og vandamenn undir Eyjafjollum og i Dalshverfi voru 



1) hvorn, hdr. 

2) |>ar, hdr. 

Jiftsaga Jons Stcmgriinssonar 14 



210 

mer nu so frasniinir, ad eg fekk ei keypt hja peim 
eitt lamb, auk heldur meir, en fann p6 aungvan ne 
sa nokkurn bae, sem eg hafdi ei adur eitthvert kaer- 
leiksverk a gert. J6n syslumadur a M6eidarhvoIi, 
nasr hann sa par til min a fornum vegi, reid med 
raestu akefd so fra rettum vegi, ad eg skyldi ei geta 
hitt sig eoa nad tali af ser. Eg heyrdi, sira Illngi 
vaeri biiinn ad fa Reynispingin. Lydur sotti sig nii 
sem mest til d6ttur minnar. Eg fretti vicelogmadur 
hefdi aldrei vestur farid og vid vserum, framar en 
segi nii, rsegdir saman, ad hann vaeri biiinn ad leggja 
nidur alia rsekt vid mig, sem eg var po tregastur ad triia. 
So sem nii vildi alt moti blasa med andvokum 
minum og hugarangri, yflrfell mig sa veikleiki, er 
kallast mictus cruentns, so storkid, lifrad bl6d gekk 
af mer til lifs, i meiri staerd en truanlegt er edur eg 
kann fra segja, med ilia polandi pinu og kvdl. La 
eg par af i 3 daga ut a Breidab61stad, og var par i 
allra bezta mata vid mig gert. Komst eg so med 
naumindum heim. Helzt pad so vid fram a haust 
og arid eptir, ad i hvert sinn eg tit reid edur i'6r 
til kirkju, var blddkast vist ad kvoldi, hvar af 
marka matti, ad minar storu reidar hofdu mest 
linad mig. Eg for ad leita mer rada og lseknismed- 
ala hja landsphysico Joni Sveinssyni, sem adur hafdi 
lofad mer sinni serlegri vinattu og trufesti. En hann 
einn sveik mig i trygdum, lit bar min veikindi til 6- 
hrodurs, en kastadi hug og hendi ad hinu, so alt 
vard til verra en einkis. P6 for 1 ) guds speki so vis- 
ddmslega med mig, ad embaettisgjdrdir fellu po 
aungvar lir um tiltekinn tima, pvi pa var astid sem 
eg feingi nyja krapta og lieilsu, pa m6r bar minum 
gudi opinberlega ad pjona. Haleillega veri hann 
Iofadur! Med pessu kvalmdi fell eg i einar pser 
allra pyngstu freislingar ad stytta sjalfur aldur minn. 
Bjo eg nokkra stund yfir peim heilabrotum; inn- 
byrlingarnar urdu svo sterkar, ad pad fanst ei all- 
einasta leyfilegl, heldur golt med;il. Fell eg tvisvar 



J) so, hdr.'.hirj olnukio. 



211 

serdellis i pessi olukku fyrirUeki. Kvisl ur anni rami 
her sudur med tiininu, i hverri voru tveir hylir; 
heitir sa sydri Burhylur; aetlafli eg ad kasta mer i 
pa, og nser eg var ad peim sydra kominn i fullum 
asetningi til pess, var sem mer vseri kipt til baka 
og til min sagt: bPu hefur nogan tima til pessa«, og 
par med sneri eg til baka og lofaoi gud. Lidu enn 
nokkrir timar, ad sama kom enn i hug, og tokegnii 
I'yrir mig kvoldrokkurs tid, pa dimt var ordid, og 
nstladi nu ad fleygja mer i efra hylinn, sem her er 
iH af bsenum. Verdur mer geingid yfir toptarmynd 
pa, er sagt er hafl verid godahof til forna. Keraur 
mer pa i hug, ad par hah djofullinn verid dyrkadur, 
og par hafi hann an(d)svar gefid sinum tilbidjendum. 
Nu skuli eg reyna, hvort gud vilji mer ei, og so i 
pessu plazi, andsvara mer i minni neyd, og kasta mer 
pa flotum nidur. Undir eins og eg pad geri, er sem 
ad til min se sagt: 

Oil min lyrirheil slodug standa, 
styrki eg nii og jal'nan pig, 
i allri pinni cymd og vanda 
akalla skaltu og treysta a mig, 

og par med hietti eg pvi atormi, og lofadi gud med 
lbgrum tarum I'yrir pad frelsi og (pa) huggun, sem 
hann nu veitti m6r. Einginn komst ad pessu i minu 
heimili fyrr en eg birti pad sjalfur Hclgu dbltur minni, 
og bad hana framvegis hat'a gselur a mer, ef hiin ssei 
slbr umskipti a fasi og hattsemi minni. En pad var 
henni so naar omogulegt, par eg var optast i ein- 
ri'imi nott og dag, i rumlandi paunkum a nasturnar, 
ad eg for preyttari a faetur optsinnis en eg hattadi, 
og var so afsinna tram eptir degi til allra hluta na- 
lega ad segja. Eg gat varla bedid mer gud til hjalp- 
ar, nema eg ia;ri til pess i einrum langt fra nionn- 
um og skepnum. F6r eg ogbgjarnan padan jafnnajr, 
heldur med einhverja nyja huggun til baka. Pad 
skedi og, ad mig her um a manadar f'resli dreymdi 



1) par, hdr, 

14* 



212 

til Kristinar minnar, sem mer gcrdi stora afpreying. 
En pad alti adra pyding en eg p& skildi, pvi pad a- 
hrserdi systur hennar. 

Um jolin fekk eg po nyja hugsvolun, ad sira 
Markiis vaeri ad Heidi kominn, og ad sanian mundi 
draga med honum og d6ttur minni. Skrit'adi eg hon- 
um til og bad hann ad Anna mig; brukadi eg par po 
til yflrvarp med peninga, er fatiekum voru her sendir 
ad vestan med honum. 

K A P. X L V I. 

Ffamar segi eg fra einum tilburdi, er skedi hja 
mer a greindum jolum 1786. Einn (var sa) minn 
medhjalpari, sem heitir 6lat'ur Olafsson a Hrauni, 
hver med konu sinni hafdi mer og minni salugu 
konu ajlid verid tryggur og trufastur; vard so godur 
kunningsskapur milli barna hans og barna minna. 
Var dottir hans Ingibjorg opt hja mer a joluni sem 
i sjalfrsedisl'erd og her var vani milli vina fyrir pa, 
sem langt attu til kirkju ad stekja paar tidir. Og mi 
fell so til, ad hun vard hja mer og svaf fram i 
dyralopti hja doltur minni; par voru og vinnukonur 
minar. Pridja dags ndttijdlum gcrdi alira sterkasta 
nordanvedur med i'rosti, er mig so inn t6k ad trekk- 
vindi, sem lek um rum mitt, ad eg vaknadi vid p;'t 
allra sterkustu brimkoldu, ad vid sj&llt la, eg mundi 
ondina missa. Allir vakna vid pessi flugkost. Bid 
eg pa Ingibjdrgn ad fara a faetur til fotalags hja mer 
og halda m6r og fotum minum nidri, ad eg fleygist 
ei ur ruminu, hvad hun og gerir, og hlaut ad neyta 
par til aflsmunar um stund. Pa rner f6r ad hitna al' 
henni, sefadist petta st6ra kast, sem eg hafdi ad bera; 
var eg pa svo m6dur med kulda-svita-utslaatti sem eg 
k;emi af hlaupum edur sterku erfidi. Eg fekk af 
pessu panka, hvort pessi kvol og b6t hennar aetti 
par til ad pena, ad eg skyldi renna optar huga til 
hennar. En pa eg var i pessum umbrotum, er sem 
til min se sagt: 



213 

Ekki pessa, heldur hina 
lil huggunar skal eg gefa per; 
pa skulu prautir pinar Una, 
pegar pu henni giptur er. 

P6 vard eg tvilradur ad Iriia pessu, og pvi adur en 
vid skildum, tala eg soleidis vid hana: »Ef so er ad 
giid sendir mer ei pa hjalp ad vestan, sern eg aetla 
til, bid eg pig ad far a til rain og vera her lyrir Irani- 
an hja mer, eptir sera pa tiltalast, pvi bagl mun eg 
eiga, pa daetur minar fara fra mer, — og seg petta 
fddur pinum«. 

Sagdi eg aungvum fra pessu radabruggi minu, 
nema dottur minni og Petri minum a Hdrgslandi, 
sem telid reyndist mer tryggur vin; f'ann eg petta a 
peim, eg mundi neydar vegna verda petta ad afrada, 
ef adrir kostir feingjust ei, pvi so yfirfallinn sem eg 
var ordinn, matti eg ei leingur vera; var og mart 
gott vid stulkuna sjalfa. En bun og foreldrar henn- 
ar gerdu ser par at langluni frekari panka og ord en 
eg hafdi latid a mer skilja, so her fer nasrri og fjajrri 
ad komasl a kvis, bvad eg sxitli fyrir mer. 

Nii pa porri byrjadisl, kemur sira Markiis, sem 
leitadi eiginords lil dottur minnar. Vard pad yfrid 
audvelt, sem najrri ma geta. Spyr hann mig um rad 
mill. Eg segi honum slikt sem var og i huga bjo, 
nema eg fai systur bans pvi bugur minn se ei enn 
pa fra henni borflnn. Hann lelur ser hana so nser 
visa, pvi hun bafi lofad ad fylgja jafnan sinum rad- 
u m, og lofar mer par til sinu fylgi; skrifadi henni og 
par eptir so snoturlega grundvallad bret eins og eg 
)>ezt kjosa vildi, so nii sneri eg pangad enn paunk- 
u m minum. Nokkru par eptir i'ekk eg href, fra log- 
manni, er segir: »Hvorki pu, ne nokkur af oss 
faar mi bref fra pvi a Selbergi. P6 fretti eg sann- 
ferdulega, ad sira Bjdrn setur sig allan a moli pvi, ad 
Kinar verdi per blutskarpari; er hann mi um stund 
kominn padan«. I odru breli, sem var pessu sam- 
stemmandi, var tilgetid, klerki mundi po ei ganga til 
pess eintomis dygd lil min. Raun gaf par um og 



214 

ljosast vitni, pvi padan i fra fekk eg eingan brctsedil 
padan, ne adra visbcnding. 

Leid so a pennan minn maeduvetur 1787, par til 
um sumarmal, pa tok eg mig ad heiman ad skrifa 
upp og skipta sterbiiinu a Heidi og visitera, hverju i 

eg af kom med naumindum, pvi nu espadist, framar 
en fra get sagt, mitt blddrennsli og sii kvol, par med 
fylgdi. Let eg po a peirri ferd tvisvar sinnum stinga 
mer sedar, alls sidar 17 sinnum; vard eg pa svo las- 
inn, ad sex sinnum sunnan af hraunsbruninni fyrir 
sunnan Hraun vard ad taka mig af baki. Teptist eg 
par hja Olafi minum prjar naetur til og fra. Syndu 
pau gddu hjon og Ingibjorg alia adhjukrun, sem pau 
gatu, og nii fleygdist fljott i almteli af kjaptakindum, 
ad annad hefdi biiid undir minum ferdum og veru 
pangad. Eg hafdi pa, sem skaparinn vissi, framar 
lyst til dauda en nokk(ur)ra stundlegra hluta. En 
petta var sannara, ad Gisli Porsteinsson a Geirlandi 
hafdi pa bedid hennar i millertid, og hofdu pau mig i 
radi, hvort ei skj'ldi framar pann kost af taka en 
bida eptir odrum ovissum, sem afradid var, og sidar 
vard framgeingt, so nii fell petta skraf. 

Her eptir for drotlinn ad leggja mer likn med 
praut og senda mer gledi med hrygd. Pvi fyrir hvita- 
sunnu um vorid giptist Sigridur dottir min sira 
Markusi, og heldu her sitt brullaup hja mer. For 
hann so vestur i Laundarreykjadal eptir busefnum 
sinum, og var tilaetlad, hann skyldi leingra halda, el' 
til pess pyrfti ad taka, er po ei purfli. 

Eptir hvitasunnuna giptist Katrin og Helga dael- 
ur minar sinum ektamokum, sem undir eins toku 
vid mddurarli peirra, er furda matti heita, eg gaeti 
pa i stad ulsvarad. Var eg pa L svo heilsulasinn, er 
paer i'6ru fra mer, ad ei treysti mer hid ringasta ad 
fylgja peim ur hladi. Enn nii man eg pann dag, 
medan eg lifi. 

Jdrunn dottir min, liverja eg tok aptur til min 
ad sunnan fra Gufunesi, hughreysti mig sem hun 
kunni. Gisli minn a Geirlandi og Ingibjorg komu og 
mer til stundarskemtunar, pvi pau gatu til, sem satt 



215 

var, raer mundi angursamt vera og langsaml pykja, 
pa eg skildi vid born min; letti pvi p6 af, pvi mig 
hughreysti, ad pser voru allar i g6dra hondum. 

Lidu mi stundir fram i Jiiliummanud, ad eg fretti 
ekkert at ferdum sira Markiisar, nc hans utretting- 
uni, fyrr en Pctur minn Sveinsson a Horgslandi kem- 
ur heim ur ferdum. Hann vitjar um mig, fserir mer 
til hressingar brennivinstar, og segist hafa fundid 
sira Markiis a ferd, og med honum hafi verid systir 
hans, sem hja honum hafi verid, og Margret heiti; 
se hun ungleg, en ser litist p6 allvel a hana. Bref 
fae eg og fra sira Joni magi minum i Medallandi, a- 
hraerandi pad sama, og scr litist og vel a pa somu. 
Se eg nii hverninn komid er, og er i vandroedum 
med sjalfan mig; bid mi einasta eptir einhverri vis- 
bending fra sira Markusi. 

Einn morgun, i pvi eg vakna i rumi minu, er 
sem fyrir mer se mselt visa pessi: 

Mtld gaeti eg ad per, 
enn i dag svo vitja eg pin, 
ad par fyrir skaltu pakka mer, 
par til ad pin sefin dvin. 

Eg vek Jdrunni d6ttir mina og segi henni fra 
pessu, og pad, ad an efa setli gud eitthvad gott ad 
lata vid mig fram koma a pessum degi, er hun og 
samdoma verdur. Pa vid hofdum petta uttalad, kem- 
ur bdndinn fra Raudabergi, Stephan ad nafni, med 
bref fra sira Markusi til min. Hafdi hann bedid par 
til eg vaknadi. Nu kemur bref fra jomfrii Kristinu 
til hans, i hverju hun hreint afsegir ad taka mer, og 
finnur ad brcfl hans i einum p6sti. Hann segir mer, 
Margret systir sin se med ser komin, him vilji fyrir 
sin ord til min fara, ef eg vilji. Her leita eg rada til 
guds og dottur minnar, hvad afrada skuli. I pvi rad- 
slagi verdur sii alyktun, ad samvizkufridur og r6- 
samt') ged se fyrir ollu, og an pess muni eg ei aptur 
na minum trududu sonsum. Hun segir, sem satt var, 



1) nosamt, hdr. 



210 

ad hun var ein oi'ser ad sja um heimilid og pjona 
mer svo heilsuveikum, nema eg feingi hana lil, med 
ileiru. Eg sendi svo vinnudreing minn vestur ad 
Heidi. Skrifa presti soleidis til, mer liggi a sliilk- 
unni, sem honum og odrum se vitanlegt, en eg vilji 
hana p6 ekki, nema henni sjalfri se pad aldeilis i 
alia sladi viljugt, en ei fyrir nokkur nans lokkunar 
eda adpreingingarord. Er pad ei ad ordleingja, ad 
nun gefur sig viljuglega til peirrar ferdar. Bad eg 
enn gud, ad hann vildi vid mig gera sem hann s;ei 
mer fyrir beztu. En po eg a marga vegu tilreyndi, 
vildu mer ei optar innfalla nokkur ord en pessi af 
Ps. 86ta: »Gerdu eitl teikn vid mig mcr til gods, ad 
peir, sem hata mig, skammist sin, ad pii so hjalpar 
mer og huggar mig, — af hverju eg merkti, ad gud 
setladi po ad retta mig vid, og ei lata mig lit af deyja 
i minni eymd. Pad er og satt ad segja, ad eg hafdi 
so naer efasl um hans lyrirheit, ef hann hefdi eigi 
rett mig vid aptur. En eg hafdi po a preifad, ad 
hann fer sem naest um alt. Hagadi hans guddomlega 
lbrsj6n pvi svo til, ad pann 17. Julii leiddi eg hana 
inn i min hiis, rett a sdmu stundu og degi manadar, 
sem Setbergsradid slepti mer lit fra ser huggunar- 
lausum ad pcirra tilstofnan, 

Um ferdir gat eg ei embaeltad i kirkjunni vegna 
hestaleysis, so eg embsettadi pa fyrst pann 7da 
sunnudag post Trinitatem par eptir. Fekk eg pa so 
slerk blodkost, er ei t6k ur nserfelt i 5 dsegur, og 
hefdi pa af mer lifid pressast, ef gud hefdi mer ei 
pessa stiilku lagt til allrar upppeinkjanlegrar ad- 
hjiikrunar, sem hun hafdi i vidleitni. Vard eg pa ad 
lata hana lesa yflr mer og fyrir mig, pvi eg hafdi 
eigi raddeild a pvi sjalfur. Og par eptir, par eg sa, 
ad hiin hafdi alt pad gedslag til ad hera, sem eg i 
minum veikindum med purfti, gerdi eg hana mer 
handgeingna. Og pa eg var biiinn vid hana ad kynn- 
ast her um manadartima, og hun var ljuf ad skilja 
ei vid mig fyrr en daudinn gerdi endir a minni mtcdu, 
— eg sa pa, ad eg gat eigi launad henni godsenid 
hennar og fyrirhofn eptir verdugleikum, og ad heim- 



217 

urinn muiidi taka ser hneyksli af okkar einingar- 
legri samveru, po hrein og saklaus vasri fyrir gudi, — 
nidi eg pad pvi af, ad eg leitadi eiginords vid hana, 
hverju hun vel tok, ef pad vteri guds og braedra 
sinna vilji, pvi hun vaeri buin ad skoda sig urn pad, 
ad eg hefdi huggunar og liknar port", og gott verk 
mundi pad vera ad hjalpa upp a mig, sera so morg- 
um hefdi komid til hjalpar. Skrifa eg nu sira Mark- 
lisi magi minum til, bid hann am leyfid, en lysi sjalf- 
ur, bid gud ad hindra pad, ef pad se ei hans vilji, 
annars, ad hann gefi par a tramkvaemd. Atti sira 
Markus ad taka lag ad veslan og bj6da folki upp a 
vissan dag, sera hann fyndi hentugastan, sem hann 
alt roggsamlega litretti. Vard so okkar hjonabands 
inngaungudagur 30. Septembris, einn og hinn sami, 
er iyr meirr var, pa Gud gaf mer mina fyrri saelu 
konu 1 ). Panninn leikur gud vid mannanna born, so 
her sannadist: 

Upphaf baedi og ending her 2 ) 

allra hormunga minna 

fadir hiraneskur fyrir ser 

i forsjon m. s. etc. 
Lofadur veri gud! Nu enti hann a nier 611 sin 
ll'yrirheiti, bendingar 11 ), vidvaranir, innioll, og alt, 

1) f prestspjonustubok Kirkjuboejarklausturs er skyrl svo 
I'ra giplingu sira Jons og Mareretar: 

oPann 30. Septembris (1787), aO undangeingnum 3 lysingum 
vom i beilags Iij6nul>ands slett af ehruverougum prestlnum sira 
Joni Jonssyni opinberlcga i kirkjunni li Kirltjubfejarklauslri sam- 
an vigflar pessar vela;ruver8ugu pers6nur, mjogvellsarflur profast- 
urinn sira Jon Sleingrimsson, ekkjumaflur, og guO og tlygflir 
elskandi hofaingsjomfru jomfrii Mnrgret SigurOardotlir. Hans 
svaramaflur var presturinn sira Jon Jonsson a Myrum, en lienn- 
ar, broflir hennar elskulegur pr«slurinn sira Marcus SigurOsson. 
I jarskilmalar peirra i milli a 6Uu lausafe somdust og sampykt- 
ust eptir forordningunni af 17. Julii 176!). en tilskiliO. ad hvort 
behaldi sinni fasteign. Morgungafa var til 40 rixdala. 

Til merkis era her nefndra hlutadeigenda og tilknllaorn 
kaupvotla nofn. 

Jon Jonsson. Jon Jonsson. M. Sigurdsson. 
Tiiorsteinu Eyjolfsson. Thorsteinn Steingrinisson«. 

2) mcO, hdr.(l) 

3) [fyril'heita, bendingar, hdr.(!) 



218 

hvad her ad laut, so ad bsedi eg og hiin geingum ur 
ollum skugga um pad ad petta var guds asett, for- 
undrunarlegt rad og vilji, ad vid skyldura i eina 
lij6nas;eng saman komast. Hafdi gud og so bent 
henni par til, ad hiin mundi hingad komast til min 
i okent plass, og so fleirum, og meira ad segja fyrir 
fimm arum. So birtir gud sina fyrirhyggju optsinnis 
elskendum sinum, ad peir skuli pess fastara halda ser 
vid hann og fylgja hans radi. Hefl eg nu petta og 
so i fyrra sinni reynt og pr6fad, ad pad stendur ei i 
mannsins frivilja ad giptast og giptast ci, ad eiga pa 
hann vill og hina ei, er hann vill ei. Segi peir ha- 
lserdu gudfrsedis kennendur um pad, hvad peir vilja! 
Hlutfollum verdi varpad i skaut, en pau falla sem 
drottinn vill. So var og um systur pessar. Eg hafdi 
fullan vilja ad fa pa fyrri mer til adstodar, og hafdi 
par i fylgi med mer eina pa beztu menn; mer og 
ollum syndist pad bezta radaneyti; par fyrir hafdi 
eg mesta kostnad og majdu. En pessi sidari kom til 
min an allrar msedu og fyrirhafnar og var mer i all- 
morgu hentugri en hin, pa ad beggja sinni var betur 
gastt. Panninn gerir gud marga hluti betur og yfir- 
gnaefanlegra en nokkur madur kann edur skynjar 
hann um ad bidja. Nu med pessari giptingu fckk 
eg fyrir guds nad og pad medal, hugarins rosemi og 
hvild nott og dag, so ssetan og rolegan svefn, hvar 
med burtdrifust allir vondir pankar, freistingar og 
innbyrlingar; her med hefi eg gladvasr geingidad dllu 
minu verki og utrettingum ; i minum embsettisverk- 
um feingid sastara lif, lyst og gledi ad lofa gud og 
dyrka, pvi nu kynni eg med rettum sonsum og yfir- 
bevisingum um guds orda og fj'rirheita sannlcika, 
krapt bsenarinnar og verkan polinmaadinnar ad aug- 
15'sa, utmala og fraskyra, hversu sa a(l)visi gud hagar 
ollum hlutum til hins bezta, alitur i nad eymd og 
einstaedingsskap sinna bidjanda og naudborna, lat- 
andi hjalp og baanheyrsluna framkoma a hagkvajm- 
ustu tid, ad hver einn sjai, ad hann er ei aefinlega 
reidur, heldur ad hann gefur eptir hrygd gledi, og 
synir, ad hann hefur lysting til lifsins. Nil po min 



219 

somu innvortis natturu fordjorfunarveikindi vari vid, 
pvi pau leida til eins, kunni eg po amegdur ad lida pau, 
og bida eptir minni lausn fra pessu msedusama lifr 
og hrekkjafulla heimi. 6, ad sii gledistund kpenri 
sem fyrst! 

K A P. XLVI I. 

Par ed timi, efni og taekifseri gaf'ust, lset eg her 
eptir fylgja tvenna vitnisburdi um mannskap pann, 
verk og adburdi, sem minn almattugi gud veitti mer 
ad framkvaerfta her, ad bans verfli d^'rd i ollu. Peir 
hljofla sem eptir fylgir: 

Her med vitnum vid undirskrifadir sannferduglega, 
ad pann tid profasturinn sira Jon Steingrimsson var 
her a Helium i Dyrholapinglagi busitjandi, upp t6k 
hann og bygdi upp a sinn eigin kostnad tvo byli i 
greindu pinglagi, sem i eydi hofdu verid sidan st6ra- 
b61an gekk 1707, bver byli heita Garoakotsbjaleiga og 
Rof, bver bygd og byli hafa sidan vid baldizt. Sina 
pavcrandi abylisjdrd Hellur forbetradi hann i marg- 
an mata, serdeilis ad husum og tunum, liver tun ad 
austanverdu voru yfirfallin med skridur og grjothrun 
ur fjallinu, er hann let aka og hurt bera, so par vard 
gott tun, sem litid edur ekkert var adur. tjrpviburl- 
dregna grjdti let hann gera pvervarnargard ogsoeinn 
undir endilangri brekkunni til varnar grjothruni og 
skridum ur fjallinu, en sumt grjotid tok hann og 
bygdi par at vid enda timsins vsent fjarhus og hest- 
hus, hvar af sidar og pessarar J'orbetrunar vegna var 
U PP hygdur einn bser, sem heilir Gardar, hver bygd 
hefur sidan vid haldizt, — er vid viljum med eidi 
stadfesta, ef pad forlangast. Pessu til stadfestu eru 
vor undirskrifud nofn og hjaprykkt signet. 

Solheimum i Skaptafellssyslu d. 22. Maj 1785. 
J6n .16nsson, 

hreppstjori i Myrdal (L. S.) 

,16n Bjarnason 
meOhjalpari og lueppsljori Myrdalssveitar (L. S.). 

So sem vid undirskrifadir vitnudum i fyrra sum- 
ar 1785 um vorn elskulega soknarprest og profast 



220 

sira Jon Steingrimsson, so vitnum vid enn pad sama, 
ad fyrir nokkra pa peninga, er hann fekk hja slipt- 
amtmanninum herra Thodal keypti hann bat og tvi- 
tuga not med par til heyrandi vodum; for svo a batn- 
um med tveimur mdnnuni, or hann tok med ser 
pangad, a fjoru, er ei vard dflruvisi akomizt, drap 
par 54 sniaseli, bytti peim lit og gaf pa bsedi peira, 
sem hann tok med ser og odrum storum naudlidandi 
i sveitinni, pa hardast var i fyrra vor og her la vid 
bradum dauda og uppflosnan af hungursneydinni. 
Par eptir let hann fara med greinda selanot i einn 
veidios, hvar i henni nadust 30 storselir og nokknd 
lleiri smakopar, sem ulskipt var ad jafnadi mill) 
peirra, sem i veidinni voru, og sidan hafdi pess 611 
sveitin not, og so margir iir Medallandi. Gud veit 
hvad(a) mannfall og vandrcedi her hefdu ordid, hefdi 
ei velnefndnr prdfasturinn lillagt sig og silt, med pvi- 
liku lylgi, ad halda med guds hjalp sem fleslum vid 
lilid. Aptur nu a pessu ari 1786 eptir fardaga lor 
hann pangad med sdmu selanot i pann sama veidios 
og med honum nokkur soknarbdrn hans, sem ei lagu 
sjukir i bolunni edur voru annad hindradir, eptir pvi 
sem til hl^ddi utbunir til vcidarinnar ad standa a 
stddum i flaedarmali og eptir pvi sem sjorinn ad 
llaeddi a land, an hverrar fyrirstddu veidin kunni ei 
ad takast. Veiddist so fyrir bans i'ram lylgi, samein- 
ada krapli og verkficri tveggja annara, er hann tdk 
i lid med ser, med bail'u sjavai'l'alli pann sama dag 
73 storseli(r), 120 smaseli(r), sem pessu Kirkjubasjar- 
pinglagi, asamt Leidvallar pinglagsinnbyggjurum, kom 
til storrar lifsbjargar i peim matarskorli og gripa- 
leysi, sem her er, par margir lafa her vid med 4 og 
5 menn a einni ku. tennan vorn vitnisburd stadfesl- 
um vid med vorum hondum og signetum, og kann 
frekara med eidi stadfestast, el' forlangast. 
Morgslandi a Sidu d. 24. Junii 1786. 
Oddur Bjarnason (L. S.) 

nieOlijalpaii on hroppsljori SiOusveitar. 

Petur Sveinsson (L. S.) 

liospilalslialilari og hreppstjnri. 

6lafnr 6lai'sson (L. S.) v 

meohjdlpari. 



221 

Eptir bon og begiaering velseruverdugs profastsins 
sira Jons Steingrimssonar vorum vid undirskrifadir 
til stadar a Prestsbakka a Sidu til ad yfirskoda pa 
bygging og forbetrun, sem hann heiur a peirri prests- 
seturjdrd gert sidan bann pangad kom arid 177cS, 
eptir pvi sem ver vel vissnm, ad su jord var i mikla 
nidslu og langvarandi oraekt komin, nser hann hingad 
flutti sinn biiskap, hvad okkur er pvi augljosara sem 
tveir af okkur voru pa jardarinnar uttektarmenn, og 
Vid viljum hvort eitt i sinni rod syna sem eptirfylgir. 
1° Fram a hladinu var eitt baenahus i 4um stal- 
golfum, ostajdilegt, var ordid sokkid og grafid of'an 
i hladid, ad ei vard varid fyrir vatnsuppgangi a veti - 
ardag. Pad tok hann upp og hl6d ad pvi nyja grjot- 
veggi alt um kring; en par hann tok pad upp af 
hladinu, bygdi hann aplur kalgard, sem er 5 fad mar 
a tvo vegi en 10 a adra tvo, sem hann hefur sidan 
rcektad og mikid gagn af baft. 

2° Bsejardyrnar, sem adur voru 2 al. a breidd, 
en 3 a haad, og svo nidurgrafnar, ad vatn gekk upp 
ur peim a vetrar dag, t6k hann ofan og bygdi pann- 
inn aptur, ad pser baejardj'r eru nu a breidd 4 l /> al., 
a ha3d 6 l /» al., a leingd 8'/a al. edur 3 stafgolf med 
8 gildum stodum, sillum afellum, 3 lambdndum 1 ) hvoru 
megin, msenistrodu, reisiljol, slagpili og vindskifum, 
alt saraan af nj''jum trjavid. Umhverfis i veggina alt 
um kring hefur hann adflutt utvalid og kantad grj6t, 
pvi ad adur var par ekki nema litil hellublod med 
lorfkdkkum a milli i veggjum. Hann hefur og til- 
lagt mest alia helluna a pessar bacjardyr, og golfid 
lagt med stdrum helium, sem aftdk vatnsuppganginn. 
3° Fyrir austan bsejardyrnar, skalann og burid 
var eldhuskon, 3 slafgdlf, med vagla og asabyggingu, 
litilfjdrlegri hurd og dyrustofum. Pad er mi ad nyju 
praktuglega uppbyggt, tillagdur mikill trjavidur afr, 
aukid vid einu stafgolfi, grjot adflutt i veggi og hello 
a pak; ad framanverdu er nii slagpil og vindskilur, 
sem adur var ckkcrl; hurd a jarnum med hespu og 
keing. 

1) Svo. 



222 

4 3 Hann hefur bygt i'yrir austan eldhiisid stora. 
skemmn i 4um stafgolfum, og par lil brukad pa vidi, 
sem notadir urdu ur peirri priggja stafgolfa skemmu, 
sem var fyrir vestan baejardyr. Alt grjot i veggina 
oghellupaka petta bus hefur hann adflutt; fyrir pvi 
er slagpil, vindskifur, hurd a jarnum med skra oglykli. 

5° Par fyrir austan hefur hann bygt af nyjum 
vidura skemmu i premur stafgolfum, og mest alt 
grj6t par tilflult; fyrir pvi er slagpil med vindskif- 
um, hurd a jarnum med bespu og keing. Pad er nii 
brukad fyrir smidju; par var og adur litilfjorlegur 
smidjukofi med audvirdilegu bjorpili fyrir. 

6° Par fyrir austan hefur hann bygt skemmu i 
3m stafgolfum, alia af nyjum vidum, med slagpili, 
vindskifum, hurd og Ionium, med odru tilheyrandi, 
llutt par ad alt grjdt og hellupak. Adur var par 
moldarkofi i 2ur stafgolfum og hurdarflaki. 

7° Badstoluna med husinu hefur hann mikid 
prytt og forbetrad. Item hefur bann lagfaert skalann 
og burid. En ad flytja fjosid a hagkvaemari stad og 
byggja hja pvi heyhlddu, sem ei gerist an stbrs kostn- 
adar, laelur hann bida fyrst um sinn, vissra orsaka 
vegna. Adur umgetin hus hefur hann sett i retta rod, 
so pad er einhegur og beinn veggur a milium peirra, 
med sinum vindaugum, mcdalmanni a oxl og par 
undir og yfir, og so fyrir framan alia pessa bsejar- 
og husardd hefur hann lagt eina breida grjotstett, 
sem slett eingin var ^idur. Hun er ad leingd 30 fadm- 
ar, med so st6ru hellugrj6ti i bland, sem tveir men a 
kunna ei ad fara med an verkfaara; alt petta grjot 
hefur hann ad dregid a sledum. Fyrir utan hiisa- 
gardinn i kringum bteinn, sem hann hefur ad n^ju 
upphladid, hefur hann heygardinn, sem er svo stdr, 
ad hann tekur 30 fadma heys, ad nyju utan og innan 
hladid, og grj6ti i aukid, sem adur var ekkert. 

8° Keypti hann vaenl hestlnis til jardarinnar, pvi 
adur var pad ekkert, nema einn moldarkofi fyrir 
einn best. Pess trjavidur var virtur a eina 5 fiska. 

9° Hefur hann ad nyjum grundvelli bygt hesl- 



223 

bus fyrir 10 hesta. Par er adflutt grjot i alt golfid, 
an nau vegginn og kampana. 

10° Hefur hann bygt nautahus fyrir 4ur naut, 
sem nii brukast fyrir sofnhus; alt grjot i pess veggi, 
kampa og g61f hefur hann adflutt og dregid. 

11° Hefur hann ad grundvelli bygt larabhiis fyrir 
50 lomb, og par ad dregid grj6t i veggina, og bygg- 
ingunni so tilhagad, ad gard ma gera a midju g61fi 
upp a nordlenzkan m6d. Adur fylgdi jordinni mold- 
arkofi, mest fyrir 15 lomb, livers allir vidir voru 
virtir a 15 fiska. Pessi 4ur uthysi, sem hann a, hefur 
hann bygt a hagkvBemustu plassum, tiininu til for- 
hetrunar. 

12° Bygdi hann ad nyju i heimahogum jardar- 
innar eitt fjarhus, sem tok 100 fjar, og flutti par ad, 
asamt uppgr6f ur gamalli topt, grj6t i pess veggi alt 
um kring. En par sem ad pvi lagdi snjor og vatn, 
setlar hann ad byggja pad aptur annarsstadar, par 
hvorugt pad ad sa;kir, og er buinn ad flytja par ad 
grjot og hellu. 

13° Hefur hann i efstu og beztu hdgum jardar- 
innar ad nyju bygt 3 selhiis a einum hoi med 7 staf- 
goli'atali, en so rumgod, ad til var astlad, pau skyldu 
taka hali't annad hundrad fjar, og matti so hvort 
brukast fyrir sig sem hagarnir gafust til beztu bii- 
skapar nota. 

14° A hann 611 husin j kotinu, sem undir pessa 
jord liggur, hver hiis hann opt med trjavidartillagi 
tbrbetradi medan par var bygd, og pau standa enn 
pa oil, va:ntanleg til ibudar aptur. Mikid af pess- 
um trjavid, sem hann hefur briikad til pcssarar husa- 
byggingar, hefur liann adkeypt og flutt, basdi ur Med- 
allandi og af einum parti Kalfafellsfjoru, er hann 
lorpaktadi par til um 5 ara tima. 

15° Her fyrir utan a hann her inn i baenum fjal- 
vid i 14 stafgolfum, er par brukast fyrir lopt, og enn 
pa langtum meiri fyrirliggjandi stor tre. Pakhellur, 
sem hann hefur adflutt og dregid a husin, kemur 
bcvisanlegt Iram, ad verid hafi upp a gilda hundrad 
hesta. En hilt grjotid, sem hann hefur adflutt og 



224 

dregid, virdist okkur ei kunni minna ad reiknast en 
upp a 800 hesta, hverjar mcnjar jordin ber til stserstu 
nytsemdar so leingi a henni verdur nokkur bygd. 
En orsdkin, hvar fyrir her var svo litid grj6t i hiis- 
um og gordum framar en a odrum jordum her i 
pessari Sidusveit, hefur verid, nied hirduleysi, drd- 
ugleiki til ad na til pess, hvad profasturinn hefur po 
ckki latid sig hindra. Vegurinn til pess stadar, hvar 
hann hel'ur grjdtid upp grafid og til bsejarins heim- 
ilutt, eru 540 fadmar, og er par ad far a yfir brattlenda 
og pyfda myri, i gegnum hverja hann hefur veg 
lagt, med pvi ad taka par i burlu piifur til ad koma 
sledum fyrir, p& akfseri hefur verid. En 320 [fadmar 
leingra eru 1 ) pangad sem hann hefur sott lielluna og 
uppgrafid ur einni urd. Hversu hann hefur farid ad 
pvi ad roekta timid, med pvi ad koma ur pvi mosa 
med mold og svadi, getum ver nii ekki fr& sagt sem 
var, par eldaskan steyptist par yfir sidan. En hundrad 
fadma langan tungard cr hann biiinn ad hlada a 
einn veg, forsvaranlega fyrir pvi, hvar a er eitt hlid 
og grind i. Pau tvo fyrstu ar var hann med sinu 
folki og adfeingnum mdnnum ad hreinsa, burtbera 
og aka grj6ti, er ain hafdi borid a mestan part eingis 
pess, sem jdrdinni fylgir, |um aflidin ar 8 ), cr sumstad- 
ar einungis hafdi verid kastad saman i lirugur, sem 
vatnavextir baru jafn6dum i sundur aptur, og so sem 
pad cingi var adur ilia slaandi vegna grjdts, er pad 
nii aptur ordid fyrir hans uppapiissun vel slregt, og 
pad bezta eingi her eptir. 

Er so pessi prestsetursjdrd Prestsbakki a Sidu 
komin i eitt pr^dilegt, gagniegt og saelilegt stand, ef 
henni vasri panninn vidhaldid og forbetrud, sem ar- 
lcga vidparf, og ef nun msetti behalda ollum peim 
hiisum og trjavid, sem pr6fasturinn k par, sem aud- 
veldlega gaeti i stand komizt, ef einhver hans nyl' 
pessa prestakalls og jardar eptir hann, sem peim 
verdur i fjarlregum stodum ad litlum og aungvum 



1) ISvo. 

2) [Svo. 



225 

notum. Petta vort skrif viljum vid med bevisingum 
og eidi stadfesta, ef port' krefur. Hverju til frekara 
merkis og stadfestingar eru vor undirskrifud nom 
og bjaprykt signet. 

Prestsbakka a Sidu d. 23. Jan. 1787. 
Pctur Sveinsson, 

liospitalshaldari og hreppstjori a Siflusveit (I-. S.) 

Oddur Bjarnason, 

meflhjalpai-i og hreppstjori a Siflusveit (L. S.) 
Gisli Porsteinsson, 

i'orpaktari Kirkjubayarjarfla (L. S.) 

Pessir, sem adur skrifadir, vitnisburdir s^'na, 
hvilika karlmensku, adburdi og krapta gud hafdi. 
gefio m6r, og ad eg vildi aldrei lifa mer einungis, 
heldur gufli og milium samkristnum naunga, sem 
panninn n^tur minna handaverka, ad mer lifs oglidn- 
um. Kemur nu pad grj6t og Ijyggingarstrit fram vid 
mig, rned utlimalua og braki, en utreidarnar a hinn 
veginn. Aminztar hellur uppgrof eg nordan i Stekkj- 
arholtinu vid Klapparlaekinn, og upp ur honum, en 
slettarhellur og grj6ii(d) ur holti fyrir sunnan upptok 
a Stedjalseknum. Munu par og leingi sja(s^ merki 
til. En austur af fj6sinu er greft 1 ) su, er eg gerdi 
j'fir myrina til ad koma grjdtinu heim. 

KAP. XL VIII. 

Arid 1788 uppbyrjadi eg med sorg og gledi. Eg 
var pa so veikur af gylliuseda og nyrnanna bl6d- 
rensli og plagum, ad varla var fotum fylgjandi. P6 
hefdi eg reynt til ad embsetta a nyjarsdag, hefdu ei 
6fser votn og vegur hindrad. Var pad so i fyrsta 
sinni i 28 ar, sem eg hafdi pa prcstur verid, er eg hafdi 
ei embajtlad a nyjarsdag. P6 var mer fltrtt barn til 
skirnar og par med geflnn godur brennivinspeli, sem 
mer kom mikid vel, pvi eg brtikadi bann ad hressa mig, 
medan eg t6k mer sjalfur tedabl6d, hvar vid eg tok mik- 
id ad vidrettast. Barn pad heitir Ragnhildur, dottir 



1) Svo, 
/Eflsaga Juns Steingrimssanar. lj 



226 

Sigurdar Gunnsteinssonar i Hatunum. Nii ma sja 
ad Ivisvar verflur gamall madur barn, ad eg faeri i 
skrif soddan litilraedi. En pad synir po annad nied, 
ad fyrr hafdi eg aldrei so verid, ad ei setti brennivin 
a bse minum, hvad sem a laegi, en nii atti eg ekkert. 
Kom pad til af kostnadi peim, sem eg hlaut ad hafa, 
og af pvi, ad af peirri f'rihondlan og logleysu, sem i 
landid var komin, kostadi einn pottur brennivins 30 
sk. og par yfir, so eg sem adrir skirrudunsl') vid ad 
kaupa pad so dyrum doraura, eplir sem mogulega 
gatum hja komizt, og annad pyngra ei upp a fell. 

Nii reyndi eg pad, sem ei hafdi fyrr komid a mina 
daga, so eg til muni Iyrir vist um minn kennimann- 
legan aratima, sem var um heila fostutimann edur 
a pa daga, sem leggja atti lit af piningarhistoriu vors 
herra Jesii Christi, komst eg aldrei til kirkjunnar, pvi 
ad sitthvad hindradi i hvert sinn. P6 lagdist raer pad 
til, ad sira Jon minn a Lyngum embajttadi fyiir mig 
einn midvikudaginn og a fosludaginn langa, pvi eg 
fann eg mundi ei hafa krapta ad geta stadid so leingi 
medan eg laesi piningarhistoriuna af predikunar- 
stolnum. Tek eg nii petta sem annad fleira sem 
bending til burtkollunar minnar, og pakka nil gudi 
fyrir alia umlidna tid, og bid hann ad sja iyrir peirri 
stuttu, sem eptir er ordin, og syni nil enn, hverninn 
hann hefur latid mig pena i sinum sofnudum par i 
Myrdalnum og her a Sidunni alt til pessa ars 1788 
nefnilega. Um 17 ara minislerialtid mina i Myrdaln- 
um skirdi eg 208 born, en jardsaung 186 manneskjur, 
confirmeradi 122 born og samanvigdi 52 por hjona. 
En her hef eg skyrt 78 born, sungid yfir 168, con- 
firmerad 71 barn, copulerad 11 hjon. Petta alt sam- 
lagl: born skird 286, yfirsungid 354, conflrmerad 293, 
copulerad* 63. Gudi se lot' og dyrd! 

Born pau, er gud gaf mer med minni fyrri hjart- 
kseru ektakvinnu, eru fsedd a pessum arum : 

Sigridur er faedd a Reynisstadarklaustri 1753 i 
December, skird af sira Halddri Jdnssyni, sem p^ 

1) svo. 



227 

var klausturprestur, vard sidan profastur og dom- 
kirkjuprestur a Holum og d6 par. 

Jdrunn er fsedd a Frostastodum i Skagafirdi og 
Bldnduhlid 1755 adfaran6tt annars pridjudags fyrir 
jol 1 ), skird af sira Birni Skulasyni, sem pa var prest- 
ur i Flugumyrarpingum. 

Gudny er fsedd a Helium i Reynishverfi 1757. 

Katrin er fsedd og skird 1761 30. September a 
Felli i Myrdal, af mer skird, en Gudny af sira Dada 
Gudmundssyni. 

Helga er faedd a Felli i Myrdal 1762 s ) 29. Sept- 
ember, og af mer samdaegurs a Dyrholum skird. 

Ollum pessum gaf gud med i'agri likamans skop- 
un skarpleika og nsemi, hreinferdugt, serlegt og sid- 
prutt sinni vid hvern einn i allri framgeingni, en ser- 
lega samrynt sin a milli, so eg ma med sonnu segja : 
barnalanid er betra en fe, og: ileira er Ian en fagna 
miklum audi. P6 skal enn framar syna, hversu gud 
blessadi mig med bornum pessum i gegnum prenn 
storhardindi og hallserisar, sem hvad eptir annad gerdu 
mig snaudan af ollum gangandi pening. Eg atti pk eg 
giptist igangsfdt min, reidhest med reidtygjum og tvo 
adra, tva3r kVr og naut, og litid af odru tdyi 3 ). Henn- 
ar mali var fyrst eptir skiptunum 90 hundrada i fast- 
eign, bvar af J6n foreyddi 30 hundrudum, en 60 
hundrada urdu seld lyrir 200 rdr., hvar um adur er 
talad, og 70 hundrada i lausafe, hver aptur voru 
kortud um20 hundrada, pa vid giptustum'), vegna pess 
stora gripafellis, sem upp a kom pann tid, so mi 
urdu eptir 50 hundrada edur 200 rdr., so nu voru 
alls 400 rdr., sem eg hefdi att bornum vorum ad svara. 
Hverninn petta utfell, vil eg s^na. Fyrir utan, hvad 
Mr. J6n Scheving atti bja mer, hafdi eg utlagt hon- 
um um fram upp(a) 15hundrud 77 alnir; er 100 rdr. 
Mr. Vigfiis Scheving brddir hans fekk nu i 

sinn m6durarf 68 rd. 

Flyt: 168 rd. 




1) p. e. 15-10. Dec. 

2) 1CC2 (I) heir. 

3) Svo (ekki: tagi). 

15* 



228 

Flutt: 168 rd. 

Mad^f Karitas i sinn mbdurarf 61 rd. 

Madil2 Sigridi a sinum giptingardegi . . . 100 rd. 
Mad 1 ^ Gudnyju a hennar giptingardegi . . 100 rd. 
Madmiu Helga a hennar giptingardegi . . . 165 rd. 

265 rd. 1 ) 
J6mfru J6runn i sinn modurarf uppborid 68 rd. 17 sk. 
Mad^ne Katrin a hennar giptingard egi ... 64 rd. 

Summa 626 rd. (17 sk.) 
sem skiptaactinn af 1785 d. 7. Junii med ser ber, og 
var po ollu betur og riflegar lagt i fe peirra tveggja 
sioari en hinna fyrri, med ddru ilcira, ad nserfelt 
mundi hafa getad sambodid hinna fyrri fjars 5 ) upp- 
ha3fl, sem hlutadeigendur munu eptir minn dag vel 
Anna og i kserleika koma s6r saman um.. Sest her 
af almajttis forsjon Guds, sem so hef'ur haldid i hond 
med m6r fatsekum og fakunnandi ad veraldar domi, 
ao takast slikt a hendur, ao pad goz ei alleina vid 
helzt, heldur og j6kst um 226 rd. rumlega. Gufli se 
lof fyrir sinar gafur! Par meo kann eg og so med 
hreinni samvizku ao hugga mig, ad eg vcit ad all, 
hvad eg hefi bornum minum feingid edur fyrir pau 
dregid, er rclt feingid. Eg hefi ei matt i nokkrum 
vidskiptum eda hondlan hafa af nokkrum manni, pvi 
ef eg blindadist i pvi, foreyddist snogglega sa sami 
hlutur aptur edur annad jafnmeira i pess stad med 
ollu mod, opt hlsegilega. T6k eg raer pvi sterkan 
vara fyrir pvi ad &saelast naungann i nokkurri hondl- 
an, sem mi um stundir er af morgum metid fyrir 
litla yiirsj6n. Sama var ad segja um gjafir. Eg hafdi 
ad sonnu ei st6rt gjafalan, en v»3ri mer gefid, vildi 
eg p6 s^na aptur einhverja penustu f m6li, medan 
eg hafdi efni til pess. P6 gaf gud mer einstofcu vini, 
sem adur eru syndir, sem settu sig moti pvi ad 
piggja aptur hja mer nokkur laun. So ei a pad heima 
hja ollum, ad allar gjafir girnist laun, edur aelid viti 
gjof til gjalda. 



1) Svo. 1UU: G5 rd. 

2) Svo. 



229 

Eitl pad helzla medal, sem penti til pess ad bii 
mitt foreyddist ei ne kollsteyptist i slikum hardind- 
um, utgiptum og dskrifanlegum utdrattum a ^msa 
vegi, var sii hirtnisama og lorstanduga ektakvinna, 
sem gud utvaldi mer, sem helt vel fram kvenmanna- 
vinnu og stundadi til pess, ad vid, born okkar og hju 
vseru aetid vel fotud. Hun var soddan verkmadur til 
handa, ad po hja okkur vaeri 14 menn i heimili, og 
opt yfir pad, til 20, pa prjonadi hun upp a alt pad 
folk, sem med purfti so pett og vel, ad leitun var a 
6drumprj6naskap eins vel gerdum. Fser Eyjafjardar- 
kvenfolk almennings hrds fyrir pad utanlands oginn- 
an, ad prjdnles, hverju nafni sem heitir, sjaist setid 
bezt i'ra pvi. Var pad og audsed, ad min ssela kona 
hafdi til pess sed og hja pvi uppalizt. Fra tek eg 
groft prjdnles til handa og fota a vinnumonnum og 
dreingjum, prjonadi hiin ogjarnan, pvi so sem hun var 
hreinhent, fekk hun ei at ser ad leggja hondur ad 
nokkru st6rgubbi. Vid rej'ndum okkur cilt sinn til 
gamans, hvort fljotara vasri, eg ad skrifa, en hun ad 
prjona, og settum til vissan mselir. Vard s& munur 
a medan eg med fljotaskript skrifadi 12 hundrud stafi, 
prjonadi hiin 9 hundrud lykk(j)ur (og) nokkrar fleiri. 
Jafnvcl p6 ad relisaga hennar ne aeltartala se mer mi 
ei fyrir hendi, — pvi pxr eru hja bornum minum, — 
pa last eg her eptir fylgja litid agrip af ajflsogu 
hennar, baedi mer til afpreyingar og gamans, fyrst 
eg fekk nu tomstund til pess. 



KAP. XL IX. 

Min fyrri hjartkaera ektakvinna, Porunn Hannes- 
dotlir, var faedd i pennan heim 1718 a Holum i Hjalta- 
dal. Hennar fadir var Hannes Lauritzson Scheving 
syslumadur og klausturhaldari a Mukapvera 1 ) i 
Eyjafjardarsyslu. Hann var kominn af adli i Nor- 
egi. En kvinna Lauritzar, modir Hannesar, het P6r- 
unn ddttir Porleil's Kortssonar logmanns, — einninn 
af n orskri se tt, — en modir hennar var Jorunn dottir 

1) Svo. 



230 

bisups herra Steins J6nssonar og hustriir Valgerdar 
J6nsd6ttur. Alt petta ma betur lesa i settartolubok, 
er eg hef gefid dotturd6ttur minni Porunni, erennber 
sama nafn og aettleggnum fylgt hefur 1 ). Vorum vid 
kona min ssela einnrar settar i afa og ommu sett 
hennar ad m6dur hennar, en i fdOur og modurselt 
mina. Hver mundi hafa hugsad, er eg var i fangi ut- 
borinn ad bcilsa biskupi herra Steini, hvar um adur 
er talad, ad eg mundi eignast dotturbarn bans, sem 
pa hefur verid 15 ara? Hennar skirnarfadir var 
frasndi minn sira Porleifur Skaptason, sem pa var 
bsedi profastur i Skagafirdi ogdomkirkjuprestur. Hun 
f6r med foreldrum sinum ad Munkapvera 5 ) og padan 
ad St6rh61i i Eyjafirdi, hvar gud burtkalladi hennar 
gdda foour a hennar 9da aldurs ari. Hann hafdi ver- 
ifl eitt med peim beztu ljufmennum, og hann tregadi 
hiin medan hiin lifdi, og gat varla ogratandi a hann 
minzt. Slikur forstandsmadur var hann, ad hann 
hafdi dregid so fisk ad bui og dnnur matvaali, ad 
ekkja hans, Mdm? Jorunn, purfti ckkert af pvi til bus 
ad kaupa i nsest eptirkomandi 5 ar. Brasdur atti 
hiin prja, er allir la;rdu i skola. D6u tveir a unga 
aldri, g6d mannsefni, en sa pridji, Sr. Lauritz, giptist 
Onnu ddttur sira Bjorns Magnussonar a Grenjadar- 
stad, vard klausturhaldari a Munkapverarklaustri; 
bj6 par po ei, heldur a Laugum og Gardi i Keldu- 
hverfi, hvar hann d6 i heidarlegri elli. Trega eg 
hann medan eg lifi. Hans agajtu born eru 611 til 
manns kominn. 

Pa Madm? Jorunn giptist i annad sinn sira Step- 
hani Einarssyni, f6r hun med peim ad Laufasi, 
hvadan hiin giptist klausturhaldara J6ni Vigfiissyni. 
A peirra 12 ara hjdnabandstima atti hiin med honum 
5 born, 2 pilta og 3 stiilkur, af hverjum tvser salud- 
ust ungborn. Um pau 3, er lifa, er adur talad. Vel- 
nefndur profastur sira Stephan stjiipfadir hennar var 



1) JEttartala sira Jons eptir sjalfan hann er i LandsboUasafni 
483. 4to og 954. 41o. 

2) Svo. 



231 

halserdur og grundlserdur madur, og gaf sig lit til 
pess ad lata sem fiesta hafa sem bezt not af laerddmi 
sinum. Niipar sem gud hafdi gelid henni, eg ma segja, 
dsemafatt nsemi og skarpleika, minni og eptirtekt, pa 
numdi hun heilmikid af visd6nisraedum peim, er 
hann kendi brsedrum hennar. Pa var og venja ad 
lesa sogur og rimur a kvoldvokum, so eg vissi varla 
nokkra pa sogu til vera, er hun vissi ei inntak og 
efni dr. Pad var og pr61'astsins vani ad lata stjiip- 
born sin borda daglega med scr. Braut hann pa 
npp a einhverri bordsdgu, um hattsemi annara pj6da, 
truarbrogd par, og par til var hann med historiur 
ur bibliunni og 5' msar yreinar padan, er hann var 
ad spyrja pau ad, og lagdi svo alt tit fyrir peim. 
Dadist hann so ad skarpleika hennar, ad hannsagdi: 
»6, hvad gekk gudi til pess ad pti, Pdrunn, vardst 
ekki dreingur, — pii nemur alt og manst alt«. Petta 
heyrdi eg og so af bans eigin munni, — pvi ad hun 
var so minnug og flugnsem, ad pa hun var btiin 
ad lesa sal m inn yfir, edur hvad pad var, tvisvar 
sinnum, so kunni hiin hann, og pvi nsemi belt hun 
fram til sefiloka. Hiin kunni so mikid af kvaedum 
og salmum, ad eg get par ei ordum edur tolu a 
komid, pvi um pann 32 ara tima, sem vid vorum 
saman, heyrdi eg aetid ar eptir ar eitthvad n^'tt til 
hennar, og eins a hennar sidasta endadaegri, og mart 
af pesshattar hef eg eptir henni skrifad, sem ei er 
annarsstadar ad fa. So voru henni kunnug 611 Vida- 
lins verk, ad hvar sem i pau var tekid, kunni hiin 
ad breta vid og lesa leingra. Hun saknadi og full- 
skj6tt, ef hlaupid var yfir eina eda tvser linur. Petta 
gudsord, er hun kunni, idkadi hun ei alleinasta fyrir 
sig, heldur helt par til bornum sinum og heimilis- 
f61ki. Fra nyjari til hvitasunnu let hun i hiisinu 
lesa kvold og morgun, hvenser sem pvi vard mogu- 
lega vid komid. Hiin var setid med klokkvu hjarta 
undir guds orda predikun og lestri. Henni voru 1 ) 
serdeilis ogedfeldar") sunnudaga vinnur, spilamensk- 

1) var, hdr. 

2) ogeOfelcl, hdr. 



232 

ur og pesshattar oparfa verk. Him var hreinlynd i 
ordi og verki, djarflega og hreintalandi, hver sem i 
hlut atti, so allir rettsinnadir menn elskudu og virtu 
hana par fyrir, og lelu margopt ei rettgadir ad ord- 
um hennar framar en annara. f verki og vidskiplum 
var hun so hreingedjud, ad hun vildi aldrei lata a 
sig hallast, gagntrygg og stoduglynd vid goda menn 
og vini sina, er hun skipti vid, miskunnsom og ad- 
hjiikrandi vid naudlidandi og f6tseka, og so orlat, ad 
aldrei gat litid tiltekid medan nokkud var fyrir hendi, 
sem optast var. Og pa eg edur annar sagdi, hun setl- 
adi enn ei ad sja fyrir ser, svaradi hun: »Eg hef 
enn nog og mun hafa nog, so leingi eg lifi«, hvad og 
so skedi. So sem hiin var hreinlynd, so var hun 
einfold i sinum verkum, og sa ei vid ohreinlyndum 
og kaenuni mdnnum opt og tidum, en peir nyttu sdr 
ad narra pad ut af henni, er peir pa pottust vid 
purfa. Til daemis og gamans er ein sveitakerling i 
Myrdalnum, er het Oddny Helgadottir; hun var mik- 
id raunmsedd, en par hja kldk og undirsett og hafdi 
serdeilis andagtugan talanda. Hun var litil ad vexti, 
stutt og digur, augndopur og brjostveik. Pessi kerl- 
ing kemur um sumarid ad Felli, pa folk var ei heima, 
ncrna Pdrunn min sajla, og eg, en po ei vitanlega. 
Kerling sezt a hladid fyrir framan baejardyr, stynur 
par hatt og andvarpar og segir: »Her er eg nu kom- 
in i sidasta sinni. O, hvar er nu blessad dygdablod- 
id, husmddirin? Eg kom til pess ad kvedja hana 
etc«. Hun heyrir pessar stunur, fer fullsndgt til henn- 
ar, og af staerstu medaumkvan bydur henni inn til sin, 
sem hin afpakkar; segist ei vilja gera henni kostnad, 
en vilja i Guds nafni piggja pad hun vilji nii retta 
ad ser, og komi hun nu til hennar margs purfandi. 
Hiin spyr, hvad hana, skepnuna, vanhagi pa um. 
Hiin segir sig vanti ull i skyrtubol. Pa hiin hafdi 
pad feingid, vantadi svarta ull i sokkbol, so lerept i 
skyrtukragann, so gddan fredfisk og nokkud vid hon- 
um. Pk petta var alt feingid, maeltist kerling til um 
fiskhofud, so sundmaga, so hrogn, so hin var ad 
saekja, hvad eptir annad, en kerlingin forsomadi ekki 



233 

hjartapreingjandi fyrirbaenir og handaupplyptingar 
vid hvert eitt, par til so mikid var komid i kjoltu 
hennar, ad hiin gat varla upp risid. Pa segir hiin: 
»Gefld mer mi ei meira, elskulega guds barnid goda! 
Per hafio i morg horn onnur ad lita«. For hiin pa 
ad saekja hestinn, sem l'arid hafdi Tram a flotina a 
medan. Pa segir kerling vidsjalfa sig: »Ekkipordiegad 
bidja nu um fleira; mart small gerir eitt stdrt, ef eg 
leingi svona a hverjum bse, drattadi mig pad nokkud. 
Po gaf hiin mer ei heilsu') skokuna«. Heyrir nii ei 
til hennar stun edur hosti medan hiin er ad piitta 
nidur hja ser. Kem eg pa i ljos og segi: »Gott er 
ad hafa tungur tvser og tala sitt med hvorri. Ertu 
nu pess verdug, herjans kerling pin, ad eg taki nu 
alt af per aptur, en pii verdur ad nj6ta vesaeldar 
pinnar«. 

i sinu hiisi var hiin stjornsom og framsyn um 
marga hluti, so pad heppnadist opt vel, er hiin fyrir 
lagdi. t sinni framgeingni var hiin i hofi glod og 
sidpriid, en so sem einginn gerir so dllum liki, og 
einginn getur so lifad, ad ei verdi ad fundid, p6 ei 
se adfinningarvert, so var og her. Hiin atti ser pvi 
lika haturs og ofundarmenn, eins og onnur guds 
born, hverra adkast, eins og hvert annad m6tlseti, 
hiin leid med g6du umburdarlyndi. Var hennar dag- 
legt vidkvasdi petta: 

Angrast pess vegna ekki mattu, 
illir menn p6 lasti pig, 
gladva3r alt per gedjast laltu, 
gott malefni birtir sig, 
sigurvinning visa attu, 
von er sii dbrigdanlig. 
Item petta: 

Litla stund lidum ver 
litla armajdu her etc. 

Sumt af pvi, hiin matti lida, er her adur synt. 
Hvad hennar likamans skapnad ahrasrir, pa var hiin 
med medalh aed, nett og nokkud fattvaxin, og pess 

1) Svo. 



234 

vegna framsett, nicd ljosleitt og hrokkid hofudhar 
med hofmannavikum; hafdi verid smafeld og andlits- 
frid, par til b61us6ttin 1736 afskraemdi hana mikid. 
Hun var ennisbreid med hofoinglegu yfirbragdi, lett- 
eygd, med litid nef, nokkud pykt ad framan, sletta og 
rauda kinn, litlum og varapunnum munni, med litilli 
hoku med skardi dalitlu i. Heunar brjost voru litil, 
litlimir og 611 bein sma, hendur mjoar og jafnbreidar 
fram, med litlum noglum; rist og ilvegur jafnbreidari 
ad framan. Hun hafdi mikid adstipsmikinn og fall- 
egan svip, ad sja eptir henni a bak eptir, og ad ollu 
godmannlegan a3ttarsvip ad framan verdu. En po 
hiin vasri panninn ad allri utvortis asynd og skapn- 
adi s6masamleg og pr^dileg af gudi gerd, pa bar bun 
p6 innvortis pungar meinsemdir, so hun lagdist i 
tvser pungar storsottir, ad mannlegur skilningur gat 
ei begripid, bun mundi pa lifi balda. En guds 6iit- 
segjanlegt almsetli syndi i pvi sem odru sinn krapt, 
ad hun komst a fsetur aptur. 1*6 dro pad sama 
krankdaemi hana til bana ad sidustu; pad varnyrna- 
veiki edur so kdllud nyrnagula, sem fell 1 ) loksins i 
ostodvandi blodlat og sarindi, sem meir og meir 
eyddu hennar |likamans krdptum, so ad hun vard ad 
halda vid riimid najrfelt i C vikur, adur gud burtkall- 
adi hana. En so sem gud gaf henni fult vit og rsenu 
fram i andlatid, so let hun ekki af ad fara med gott 
sjalf, og let mig einninn lesa bja sjer pad, hiin ut- 
valdi til daudans undirbiinings, item ad veita ser 
heilagt sakramentum Christi likama og bl6ds; par 
eptir gerdi hiin radstofun fj'rir ser, sinni litfor, born- 
um sinum og odrum kunningjum sinum, er hiin bad 
ad heilsa. Veiti pad gud, ad hennar fyrirbaenir, sem 
hiin pa fyrir gud framsendi i djiipustu hjartans sorg, 
komi nidur a bornum vorum a hagk(v)a3mlegustu tid! 
Eg hlaut ad hvila mig i odru hiisi en hiin la, en var 
po opt um daga hja henni, eptir sem hiin vildi. 
Seinasta morgun hennar lifdaga, pa eg kom til henn- 
ar og spurdi hana ad, hverninn henni lidi, svaradi hiin : 
»Nii er stridid strangt, en po stult ordid. Eg hef af- 
lidna nott alt pungt freistingarstrid, en pad er nii 

1) fellu, hdr. 



235 

yfirunnid fyrir guds krapl; minn Jesus hefur verid 
med mer«. Og var so & henni svcfnmok allan pann 
dag. En pa hun vaknadi, var hun ad bidja fyrir ser 
med andlatsbsenum og versum. Ura ljdsaskiplin urn 
kvoldid vaknadi hun med punga, stundi og sagdi: 
»6, gud legdu mi ei meira a mig; pii veizt, ad eg 
get ei meira borid. Fadir, i pinar hendurfelegminn 
anda. Kom nii Jesus snarlega! <), l'adir, minstu min«. 
Svo varfl a litid hid, eins og gud vajri ad veita henni 
an(d)svar i hjartanu, seni og vist hefur verid; og pal- 
med bles hun hrseringarlaus og so sem i dai frk ser 
andanum, og odladist par med saett og farsaelt andlal 
i'yrir sinn frelsara Jesum Christum & hennar 66ta 
aldursari 7da Octobris 1784, og er sdmasamlega 
leidd og jardsungin a bak vid k6r i Kirkjubsejar- 
klausturskirkjugardi. 



KAP. L. 

Her af fysir mig framar ad segja fra nokkrum 
gudhrseddum monnum og vinum minum, hversu gud 
hefur leitt pa dasamlega af heiminum og latid pa 
jafnvel fyrir vita sitt endadiegur. 

Sigurdur 6lafsson het medhjalpari minn i Dyr- 
holasokn, gudhrEeddur madur og fr6mur. Hann bjo 
i Skardshjaleigu. Hann var so koldusjukur, ad hann 
sagdi fyrir inni i husum af hraeringum og vindi i 
sinum likama i hafatt, pegar el edur skurir geingu 
upp ur hafi, og eplir pvi sem sk^flokar peir lidu fyrir, 
so vsegdi honum undir eins. Annan sunnudag i ad- 
ventu var hann vid kirkju; eptir embrettid i einriimi 
flnnur hann mig og pakkar mer fyrir kenninguna, og 
segir: »Aldrei hefur nii nokkur predikan eins verid 
tner sset og huggunarsom sem su, er eg nii heyrdi. 
Er pad af pvi, ad pad verdur su sidasta, er eg heyri 
i pessu lifi«, med fleirum ordum, sem hann hefur 
um pad. Kvedur mig svo og segir: »Vid sjaustum ei 
framar lifandi aptur, pvi pa eg er nii heim kominn 
og kominn i rum mitt, pa mun gud gefa mer eilifa 
hvild, pvi alt petta hefur hann latid mig vitas. Og 



236 

petta gekk alt eptir. Hann atti dottur, er Olof het, 
vel uppfrsedd, gudhraedd og radvdnd. Hun fdtbrotn- 
adi af ei stserri steinnybbu en saudarvolu staerd, er 
stod upp lir golfinu. Hun lagdist i bolunni 1763; 
for bolan ad falla, so hiin hafdi aptur feingid opna 
sjon, la so mallaus og hreifmgarlaus, so einginn gat 
formerkt, hiin hei'di nokkra raenu ne sansa. P6 
beiddu foreldrar hennar mig ad koma til hennar, er 
eg embaettadi a Dyrhdlum, hvad eg gerdi; syndist 
mer seni odrum hiin hafa einga raenu; las eg po 
baenir og blessunarord yfir henni og fol liana gudi a 
hendur. La pa fyrir mer ferd i hurt lir sokninni. 
fa eg for lir hiisinu, vantadi mig annan kliit minn. 
Var leitad og fanst hann ekki. Hugsadi eg ei annad 
en eg mundi honum hafa annarsstadar glatad. For eg 
so minn veg. I vikunni hjarnadi hiin vid aptur; var 
sira Dadi sottur ad pjcinusta hana. Par eptir kom 
eg til hennar. Fagnadi hiin mer og sagdi: »Pad var 
mer stor kvdl, pa einginn ykkar hugdi eg hefdi vit. 
En eg hafdi pad alt, og heyrdi hvad sem talad var, 
og til merkis taladir pii pessi ord yfir mer, og ann- 
ad er pad, ad her er hja mer kliitur pinn, er eg bar 
mig ad draga inn undir mig, pa pid vorud ad tala 
um pekkingarleysi mitt, til pess cf pid par af kynn- 
ud ad rada, ad eg vasri ei pekkingarlaus. Hefi eg nii 
sidan verid a milli heims og helju. Hefur gud synt 
mer inn i himnarikisdyrd. Sa eg par baedi syslkini 
min, sem undan mer eru salud, og adra kunningja 
mina i soddan fegurd og ljoma, sem par er, sem 
einskis manns tunga getur her litmalad, og alt, hvad 
eg hefi heyrt her um, pad er satt, en p6 of litid. 
Soddan gladvaerd og ljomi er nii kominn i hjarta 
mitt, ad eg get ei framar sint minum godu foreldrum 
og aungvum manni. Eg get ei sofid, etid ne drukkid 
af peirri sarheitu eplirlangan, sem eg hefi pangad; 
er eg nii ekkert annad ad gera en bidja gud ad fiyta 
fyrir mer pangad og lata mig ekki framar lifa i ver- 
oldinni, a hverri eg hef feingid staersta vidbjod. Vona 
eg nii petta dragist ei leingi, og faer pii pa. visbend- 
ing um pad«, hvad og so skedi. Kvdddunst vid so 



237 

i fullvissu, ad gud mundi veita henni, pad hennar 
bjarta girntist. Ad skilnadi gaf eg henni klutinn, og 
segir (eg) modur hennar ad lata hann yfir hennar and- 
vana asj6nu, hvad og svo gert var. Ei alleinasta var 
mer sem hennar salusorgara petta daemi gledilegt, ad 
vita hana fara so beinleidis i himnariki, hcldur tok 
eg mer her af pa sterkustu leidslu og aminning ad 
fara aldrei so fram hja veikum manni, sem eins 
heyrdist a sig kominn vera, ad eg faeri ei til hans og 
beiddi fyrir honum, enda hefl eg hja fleirum ad- 
komizt, ad eins hefur verid astalt fyrir peim, og hef- 
ur mig aldrei idrad pess litla 6maks. Peni og pessi 
frasaga til pess, ad liver sa guds penari, sem les 
edur heyrir pessa frasogu, ad hann taki ser her af 
eina sterka anleiding til pess hins sama. 

S^slumadur Bjarni Nikulasson, hann saladist i 
Baejarstad, sem hann hafdi bj'gt i Solhcimanesi. Hann 
lagdist veikur, kalladi mig til ad pjonusta sigog sagdi: 
Aflidna nott var eg alia i stridi; par sotti Satan med 
dllum vondum ondum eptir mer. Allar minar heimug- 
legar og opinberar syndir, sem eg hafdi dnfgt frd 
barnajsku og eg hafdi gleymt og eg vissi, ad mer var 
biiid af guds alfu ad fyrirgefa, komu nii i ljos. En 
guds nad vard yfirsterkari, so upp a pau andsvor, er 
eg fekk, vil eg mer til truarstyrkingar og salar vega- 
nestis upp k mina sidustu reisu taka mins frelsara 
heilagt hold og blod«, sem hann og gudrsekilega med- 
t6k. Kvaddi mig so, sina ektakvinnu og dottur og 
sagdi: »Drottiun, eg sleppi per ekki fyrr en pu bless- 
ar mig. Eg bid, ad lit af pessum ordum se yfir mer 
andvana talad, user eg verd jardsettur«. Baud so 611- 
um godar na2tur, sneri ser upp til veggjar og fekk 
med saetum svefnblund saluhjalplegt andlat 1 ). Hja 
honum var gamall madur nokkra stund, sem het J6n 
Haldorsson. Hann lagdist banalegu; var hann pa i 
Hvammi. Eg var sottur ad veita honum sakramentid. 
I*egar hann hafdi pad medtekid, bad hann mig ad 
gefa ser tobak i nefid. Eg sagdi, mer syndist 



1) Iijnrni sj^slumnflur andadis 17CJ. 



238 

annad vaerinu Daerhja honum; let hann po rada pvi. 
Ad pvi gerdu segir hann: »Loiadur veri nu gud, sem 
mi hefur latid gledja mina sal og likama; nu lofi 
hann mer ad deyja, og mi dey eg gladur. Gud taki 
vid minni salu«. Og par med gaf hann upp andann. 
Undarlegur er gud i sinum verkum. 

Sira Dadi gerdi mer bod ad finna sig, pa eg var 
hingad kominn, pvi hann vildi kvedja mig upp & sid- 
asla fund, hvad eg og gerdi. Sagdi hann pa naer- 
felt fyrir, hvenser hann mundi deyja; bad mig sjalfan 
ad kistuleggja sig og jardsyngja. Hann let stydja sig 
blindan lit, er vid skildum; bad par hvor fyrir odr- 
um; snung hann mig pa ur hladinu med pessu versi: 

Af himna hsedum 

hjalprsedis renni sol, 

med gledi gaedum 

gud se pitt hlifdarskjol etc., 
er hann pritdk med lystilegri roddu; hef eg ei sid- 
an af nokkrum presti verid sunginn ur hladi, og 
mun ei her eptir verda, so sem sa einfaldi m6dur 
er nu so naer aflagdur. Hann er jardsettur fyrir 
altari i Reyniskirkju'), en sira Sigurdur, sem atti d6tt- 
ur mina, fyrir nordan saluhlid og framan kirkjudyr; 
eru peir ad sdgn peir fyrstu prestar, sem liggja be- 
grafnir a Reyni. 1 liggja fyrir vist a Hdfdabrekku; 
er pad an efa pess vegna, ad peim hefur betur i ged 
fallid sii lifandi og dauda jord par en a Reyni. A 
Hdfdabrekku og (i) peirri sokn hefur einn settleggur 
gudhraeddur, fr6mur, einfaldur, godgerdasamur og 
langefinn haldist vid 300 ar, ef ei leingur 2 ); hai'a og 
att par mestalla fasteign, og so a2tid, mann eptir 
mann, farid maeta vel med presta sina. Taldi eg pad 
sett minni og afspreingi fyrir lukku, er eitt barn 
mitt teingdist i pa fromu blddlinu, jafnvel p6 badar 
paer asttir megi a tvo vegi saman telja upp eptir. 

Tildrattur um afgang mins trygdfasta vinar sira 
Jons Bergsonar a Kalfafelli gekk panninn til. Vid, 



1) Sira UaOi do 1779. 

2) P. e. settingjar Eyjoll's logmanns Einarssonar. 



239 

hvor p6 i sinn stad, forum i ferdir eitt sumar 1 ). 
Kom eg ad kvoldi dags lit ad Eyrarbakkabuoum med 
lest roina, en hann kom sioar um nottina, og tjald- 
adi a Hot fyrir nordan Haeyri; vard pvi fljotari .til 
um daginn eptir ad taka mig upp og fara lit yfir ana; 
en adur en eg burt f6r, for eg i tjald bans og kvaddi 
hann; var hann pa ad biia sig inn i bud til kaup- 
manns. Pa eg var buinn ad lata flytja allan minn 
farangur yflr ana, og eg var einasta eptir og hestur 
minn, kemur madur a flugl'erd og segir, profastur, 
p. e. sira J6n Bergsson, hafi feingid adsvif uti, so 
pad hafi ordid ad bera hann i brekani inn i tjald 
hans. Pad sidasta til hans hafi heyrzt, so pad, ad 
hann hafi bedid mig ad koma til sin, pjonusta sig og 
vera so hja ser, par til hann gaefi upp dndina; en 
pa hann hafi farid, hafi hann verid ordinn pekking- 
arlaus og mallaus. Bra mer naesta punglega vid 
bessar triittir, gerdi monnum minum bod ad halda 
samt afram ad Skildinganesi, hvar eg atti flsk fyrir 
og minn gagntryggva skiptavin. Skyldu peir min par 
bida, hvad leingi sem verda kynni. F6r eg til baka 
med manninum; la pa profastur hvitur og kaldur 
sem nar i svefnmoki pekkingarlaus, par til eptir 
nonbil, pa vaknadi hann og fekk alia sansa aptur, 
hverju eg og allir par nalajgir urdum feignari en fra 
megi segja. Bidur hann mig nii ad pj6nusta sig. En 
pa til atti ad taka vantadi mig taekin, p. e. utensilia, 
pvi mer hafdi gleymzt i peim hasti, er eg for fra 
lest minni, ad taka pau lir skrinunni. Hann hafdi 
eingin med ser ad heiman tekid. Prir prestar voru 
par nalsegir og adkomnir i kaupstadinn, og hafdi 
einginn peirra heldur taekin. Petta 6forsvaranlega 
skikk og tilfelli setti hvern einn i st6ra asokun 
og blygdan, og mun(u) fleiri en eg hafa gaitt ad ser 
ad briika ei soddan galeysi framar. ^Elladi eg so ad 
briika thebolla og undirskal. En so vildi til, par var 
brjostveikur kaupmadur, sem hafdi kaleik og patinu, 
pvi hann let pjonusta sig heima. Petta ledi hann ad 

3) P. c. 1773. 



340 

vormu spori og til hans var leitafl. En hvilika kvol 
eg hafdi af pessu ad bera, vil eg ei irk segja. Alt 
petta knufli mig ad bidja gufl beitt og alvarlega um 
anda sinn og nafl til afl framkvsema so verkifl, afl 
honura yrfli til d^rflar, en peim undir la til salargagns 
og hugsvolunar, pvi nii (var) nauflsyn a, enda gaf gufl 
mer p& talsg^fti, afl hann fekk afl heyra pa huggun og 
hugsvolun, sem hans angrafl og sanniflrandi, triiafl 
bjarta s6tti eptir afl ofllast. Tveir prestar og raikill 
mannfjoldi, sem stflflu i kringum tjaldifl, lofuflu gufl 
fyrlr sitt heilagt orfl og pann krapt, er hann nii heffli 
latifl pvi fylgja, afl peir hefflu sjalflr i hjarta hrserzt 
og viflkomizt, og allir beiddu, gufl vildi syna a peim 
sjiika, er pa la f'yrir dauflanum, afl hann vildi ei tefja 
mefl sina hjalp og bsenheyrslu, nser eg haffli hann 
pjonustafl. So kvoddu hann prestarnir og aflrir 
skikkanlegir menh og kunningjar hans, sem paflan 
f6ru i burtu. En 6 soknarmenn hans voru par enn 
eptir i oflru tjaldi. So gerfli hann gudraekilega rafl- 
slotun fyrir sinu g6zi og hiisi. Son sinn Berg lilla, 
t6k hann ser (i) fang, lagfli hjartntemar baenir og 
blessan yfir hann, og biflur mig so afl taka vifl hon- 
um og ganga honum i sinn stafl; framar sinti hann 
honum ei. Eitt sinn sagfli hann: »Gr^ltu ei barn, 
pu ert gufli al'hentur«. Leifl so mefl hajgfl fram afl 
solsetri; pa j6kst kuldinn so a likamann, afl hann 
varfl ei yljaflur mefl nokkru moti, sem fajrflist sstid 
brj6stinu na;r. Var hann nu afl fara mefl andlats- 
basnir og salma, og lata mig stundum lesa pa mefl 
ser, einkanlegast salminn: »Liknarfullur gufl og gofl- 
ur« etc. Um nottina sofnuflu allir; vakti eg enn pa 
bja honum og var afl lesa pad gott mer potti helzt 
vifl eiga bans paverandi astand. Nii fflr mig afl 
sigra so sastur svefn, afl ei gat heldur haldifl mer 
uppi; dett so utat i svefn mefl b6kina i hendinni. 
En hvafl leingi pafl hefur verifl, veit eg ei, nema eg 
heyri hann kallar til min og segir: wPer ajllafli eg 
allra manna bezt, og pii getur ei eina stund vakafl 
bja mer, er m6r liggur lififl a«. Vifl pessi sarbeittu 
orfl vakna eg, hugsa nii til mins endurlausnara i 



241 

bans daudastridi, hversu hans Iserisveinum vard pa 
og svefnsamt. Eg hleyp lit, hardfleygi mer tvisvar 
ol'an a jordina og hleypi i mig m6d, fer inn aptur; 
fer pa af mer allur svefn, og kom ei framar pa nott. 
Nser undir solaruppkomuna leid, segir hann: »Nii 
ssekir mig so kuldi, ad merflnst, ad ur hverjupradargati 
a tjaldinu standi kaldur vindur«, — hvad p6 ei var, pvi 
spakt og heidrikt vedur var uti, — »og pvi vil eg fa mer 
rumaskipticc. Lsetur mig vekja vinnumann sinn, sendir 
hann ad Haeyri og bidur bondann par ad lja ser 
riim, er hann strax let verda til reidu. So lsetur 
hann vekja upp soknarmenn sina, sem voru i odru 
tjaldinu, og bidur pa ad bera sig padan heim til 
bsejar, hvar til peir voru reidubunir. En adur peir 
taka hann upp i ssenginni, Isetur hann mig msela 
fram salminn: »Dagur er, dyrka ber« etc., par eptir 
fadir vor og blessunarordin ; sidast les hann and- 
latsbaen og andvarp ur P6rdarba3num, medan peir 
voru ad bera hann heim. En pa hann var lagdur i 
rumid, taladi hann Christi andlatsord, so peir naestu 
heyrdu, og fekk so mikid hsegt andlat. Panninn 
breytir gud vid sin born, ad peirra sidasta verdur 
pad farsaelasta. 

Hann hafdi nokkrum sinnum adur sott um presta- 
koll i Arnessyslu, p6 forgefins. P6 sagdi hann pad 
laegi i sterkum grun sinum, ad par aetti hann ad verda 
og bera beinin, og eg setli ad verda ser par serdeilis 
handgeinginn og jafnvel prestur sinn. Hversu lirstint 1 ) 
sem eg t6k petta, pa helt hann po astid fram a pvi 
sama. En hvad kom nii fram og hvad vill enn fram- 
ar fram koma, par beggja okkar born eptir fyrir- 
lagi hans og spa eru samteingd i heilogum ektaskap 
og eru stadnaemd i Arnessyslu 2 ). Hann liggur be- 
grafinn fyrir nordan midjan kor a Stokkseyri. 

Minn trufasti vin herra Bjarni landphysicus la i 
rekkju leingi adur hann burtkalladist 8 ). Eg finn hann, 
par hann la saengurliggjandi, og vildi par kvedja 

1) Svo. 

2) P. e. Eergur Jonsson og Katriu Jonsdottir, Steingrlmssonar. 

3) P. e. 1779. 

/Efisaga Jons Steingrimssonar. 16 



242 

harm, en hann svarar: »Nii er so astatt, ad eg vil 
kvedja pig annarstadar, og jetla ad reyna til pess ad 
komast a faetur«; for 1 ) so i annad kamers, setur par 
til bord, og tvo vinstaup, lajtur sioan a mig kalla og 
segir: »Nu drekk eg per til okkar sidustu skilnadar- 
skal og mina daudans skal. Pii munt nokkud leing- 
ur lifa, en po ei haaldradur verda. Eg oska per 
lukkulegrar reisu og lifdaga«. Med pad let hann konu 
sina, Madame Rannveigu, penara sinn, Mr. J6n Einars- 
son, og pjonustustulku, Holmfridi Hjalmarsdottur,. 
byrja petta vers: 

Allra skepnu pa adstod dvin, 
adstod god vertu me>, 
fra vinunum skilja verd eg min, 
vin minn, tak mig ad per etc., 

sem sungid var med listilegustu raddarhljodum, pvi 
611 pau voru dagodir saungmenn, og hann mjog get- 
inn fyrir saung. En eg saung aptur a moti petta vers: 

Pott sundrunst nu 
sii er vor tru etc. 

Vid supum af glosunum, pakkadi hvor odrurn, 
ei an trega, alt umlidid, og kvoddunst so. Eg for 
minn veg, en hann i rum sitt, la nokkrar vikur par 
eptir, par til gud gerdi farsselan enda a hans maadu 5 ). 
Nokkur fleiri d.xmi man eg og veit uppa sama slags 
efni, en eg last her vid blifa, pvi pessi eru nog, til 
ad s^na hversu gud lati sin born opt fyrir sja og vita 
sitt endadaegur, og hverninn hann leyfi godum vinum 
ad skilja gledilega hvorum vid annan. 



KAP. LI. 

Petta sama ar 1788, er kap. 47di um getur, let 
gud mig kenna a stridu og blidu; veikindi min vid- 
jukust med storum blodkostum og pinagtudum verkj- 
um, so hvad sem eg leitadi vid pau, var sem til eins- 



1) So (!) lidr. 

2) Bjarni andaflist 8. Sept. 177'J. 






243 

kis, p(> pau sviudu par vid litid um stund, pvi pau 
eiga ad draga til eins. Vard po peirra vegna fyrir 
guds bjalp ekkert afatt i minum embaettisverkum. Eg 
husvitjadi a Sidunni og yfirheyrdi born og ungdom, 
en kalladi ungdom a tilsettum dogura til kirkjunnar. 
Einginn heilagur dagur fell ur eiginlega fyrir pann 
veikleika, en pa hsepid vard um pad, var sem hingad 
vaeri stefnt mer til adstodar sira Joni minum a Lyng- 
um, sem par til var fiis ad bjalpa mer i ollu, sem 
honum var mogulegt. [Hann er med lserdari prest- 
um, gudhrasddur, uppbyggilegur og radsettur i ollum 
prestsverkum 1 ). Hann embaettadi fyrir mig tvisvar 
austur i Hverfinu, og husvitjadi, par sem med purfti, 
og taldi hvorki pa ne adra fyrirhcifn til betalings vid 
mig. So sverja menn sig i settir med dygdum, sem 
af settgodu blodi eru bornir. Personulegar dygdir og 
cidj'gdir foreldra ganga hvort ad sinu leyti optast i 
arf i natturu barnanna. 

Petta sumar embasttadi eg alt til enda, ad fra- 
teknum helgum dogum, er ur lellu, og catechiseradi 
optast nser, pa born komu, par til a sunnudaginn 
fyrstan i vetri, sem var sa 23. eptir Trinitatis, og 
pakkadi gudi fyrir sina blessan, vernd og bjastod, er 
hann hafdi veitt mer og soknarbornum minum af- 
lidid sumar. Var eg pa so heilsulasinn ordinn, ad 
eg ei annad hugdi en pad mundi verda i sidasta 
sinni. P6 gafst mer ei inn ad kvedja sofnudinn fyrir 
fait og alt. Petta sumar var pad fyrsta, sem eg atti 
eingan veg til pess, vegna veikinda minna, ad bera 
Ija i gras, og ekkert gat eg ad heyverkum gert, nema 
litid ad sniia tlekk endur og eins. Preifadi eg a, ad 
gud var ad leida mig og benda mer til annara verka, 
sem hann 1'yrirsa mer nytsemlegri, sem var ad hugsa 
um mina endalykt pvi betur. 

P6, eg get ei ordum ad pvi komid, hvilika krapta 
og nyjan styrk gud gaf mer aetid, pa eg skyldi pjona 
honum, og pad msetti heita eitt st6rt miskunnar og 



1) iPessi seining er strykuO lit i hdr., og hefur sira J6n 
koggull sjiilfur liklega gert pafl : {)6U oflof i. 

16* 



244 



almsettisverk. Pa let hann vid mig framkoma enn pa 
fleiri gaezkuverk, sem eg vil stuttlega a minnast. 

Hann gaf mer styrk ad fara austur ad Kalfafelli 
og setja par inn i kallid pann gudhrsedda kennimann 
sira Pord Brynjdlfsson, taka par ut kirkju og stad, 
svara ut ollu kirkjunnar og stadarins g6zi, sem var i 
rainni voktun og umsjon. Var a pvi morgu soddan vafi, 
er ei var gott ur ad rada fyrir okunnuga, en her 
treindi hann svo mitt lif, ad eg gaeti gert skilagrein 
a pvi ollu, hverja fyrirhdfn ad presturinn mikid asr- 
lega an nokkurs tilkalls betaladi mer. Fell po upp 
a mig storvifiri, pa til baka f6r, ad nog hafdi med 
ad komast heim aptur. 

Su dygdarika og oflekkada jomfrii Margret Sig- 
urdardottir, um hverja eg ma med ollum retti vitna 
pad snma, sem Helgi gaf Ketilridi fordum; pann tima, 
sem vid hoi'um nii i hjdnabandi verid, hefur hun 
verid mer pvf nakvaemari og astudlegri i ollu sem 
eg hef aumari verid, so p6 eg hefdi att um ad msela 
vid sjalfan gjafarann, hef(d)i eg ei kunnad mer nokkra 
hagkvsemari ad kjosa i minum veikindum. Adur er 
um pad getid, ad gud hafi henni til min bent fyrir 
5 arum, sem var panninn. Henni potti i draumi til 
sin talad: »Pu att ad fara til hans sira J6ns«. Og 
pa hun p6ttist ei vita, hver hann vaeri, var henni 
sagt: »Hann er fyrir austan«, med enn fleiru soddan. 
Panninn ser gud fyrir radi manns adur en hann 
hugsar hid minsta til pess, sem von er, par allir 
vorir dagar eru teiknadir i hans bok adur en ver 
nokkrir erum. Vid erum oskakkir fjormenningar, af 
sira Sigurdar sett fra Goddolum fyrir nordan, en 
einnrar aettar af Eydala eda sira Kctils aett. En 
bornum minum er hun skyld af Marteins biskups 
sett. Hun er fsedd i pennan heim a Stafholti af sira 
Sigurdi Jdnssyni og Madame SigridiMarkusdottur 1757 
22. Martii kl. 1 eptir middag; skird af fodur sinum. 

So sem eg var ordinn urkula vonar, ad eg mundi 
nokkur laun hja monnum fa fyrir mitt seladrap og 
pa hjalp, sem gud veitti fyrir pad, sem adur er synt 
og umvitnad, kap. 47da, pa stjornadi hann nu so 



245 

peirra bjortum utanlands, er i odru syndu mer mikil 
dbilligheit, ad eg iekk nu fra peim 10 rixdali cour- 
ant. So hefur gud allra manna bjortu i sinni hendi, 
hver dsemi degi eru ljosari. 

So gerdist eg nu lasinn ad heilsu, ad ei matti 
nserast, nema af lettasta mat. Pa ad haustadi, stdd 
so a kum minum, ad eg hafdi litla mjolk i heimili, 
en matti ei hennar an vera. T6k pa minn fyrrnefndi 
vin Mr. P6tur a Htirgslandi pa einu snemmbseru kii, 
er hann til hafdi, pa borna og vel til buna, og ledi 
mer so leingi eg vildi, en var sjalfur eptir med folki 
sinu so naer mjolkurlaus. Panninn settu fleiri menn 
lyndir ad vera vid prest sinn. Gudi se lof, ad enn 
pa er ei pessi vonda old so komin, ad ei finnist her 
og hvar i soknum pvilikir. Hver einn kann par am 
ad segja, eptir pvi sem reynslan kennir og fram 
kemur. f sannleika er og aldrei of vel breytt vid 
gddan kennimann, p6 eg meti mig ei pvilikan. Af 
nad guds er eg pad eg er, pvi svo hljodar par upp 
a pessi staka: 

Kennimann, sem mart gott kann 
og mseda kreinkir, 
meiri er skadi ad missa hann 
en margur peinkir. 

Hvilika ansegju hver hefur par af ddrum og hvi- 
lik blessun og nad guds i'ylgja sambud, verki og vid- 
hondlun slikra manna, verdur ei noglega fra sagt. 

Nu kemur til sagna annad efni guds godrar og 
undrunarlegrar forsjonar vid mig um pennan tima i 
tvofaldan mala, er nii vil eg fra kynna. 

Adur fyrri her i velmakt allra hafdi eg led dottur 
mina J6runni paverandi hospitalshaldara her a Horgs- 
landi Mr. Pal Jdnssyni fyrir pjdnustustulku, og sem 
handgeingnasta konu hans Madlie Valgerdi Porgeirs- 
dottur, sem her var pa eidsvarin jordemodir. Hja 
peim var heimilisfolk undir 20 manns, og purfti 
mikla umhyggju og fyrirgaungu, er hun kunni ei 
einsomul ad af kasta. Voru pau hjon einir peir mestu 
umgangs og erfidismcnn utan hiisa sem innan, og 



1 



246 

po ddttir rain kaemist her i liarda og vandasama 
pj6nustu, pa gerdu pau i allmorgu vel til hennar. 
F6r hiin so med peim, pa pau fliidu hedan undan 
eldinum sudur a Seltjarnarnes, og sidan, pa pau 
fluttu sig ad Gufunesi, hvar harm vard hospitalshald- 
ari. Lagu mer margir a halsi, ad eg skyldi lata liana 
vera par i pviliku vandvaeri, er eg let ci a mig testa, 
medan eg purt'ti hennar ei sjalfur vid, pvi so var og 
skilmali adur par urn gerdur. En pa sira Oll'ur son- 
ur hans giptist Helgu ddttur minni, tok eg Jorunni 
til min aptur, en peim potti mikid af henni ad sja; 
vildu og la liana til sin, er eg giptist. Nii matti eg 
ei ad heldur vera hennar an, hvar af kom heldur en 
ei pykkja i pau. Komst petta so vitt, ad eg vildi 
ei hiin pyrfti ad fara til peirra aptur, sem p6 la ei 
annad fyrir, ad mer burtkolludum, nema par hefdi 
6dur ordid umbreyting a radi hennar, er eg hvergi 
sa nu likindi til, pvi 5 hofdu adur bedid hennar, 
prir agsetir menn af peim, og fekk hiin ser ei ged til 
nokkurs peirra. Og p6 eg afysti og fylgdi par ad med 
tvo af peim, sa eg sidar, ad pad vard p6 fyrir beztu, 
ad ei vard af pvi, og hugsadi enn framar, pad stand 
aetti ei fyrir henni ad liggja, og aldrei skyldi eg par 
framar hlut ad eiga ad leggja ord min til vid liana 
eda nokkurn mann til peirra el'na. 

Sira 6lafur og sira P6rdur Brynj61fsson vigdust 
badir undir eins, og urdu saman a ferd fra vigslu; 
fserist pa petta i tal milli peirra, ad pessi d6ttir min 
se h6r eystra og dheimangefin, og munu peir hafa 
meira um pad talad. Pa biiid var ad afhenda og 
og innsetja sira Olaf i Asaprestakall, bregdur hann 
ser til min og Helga d6ttir min, kaerasta hans. Urdu 
par fagnadarfundir med okkur, pvi eg pottist hana so 
sem tir helju heimt hafa, par vid fjarlaegdustum so, 
ad eg taldi pa von af, eg mundi sja hana fyrr en i 
eilifu lifi. Nii segir sira Olafur mer panka prests. Eg 
svara honum, ad eg skipti mer ei af soddan, pau 
skuli sjalf koma ser saman, og pa se mitt ad sam- 
pykkja, ef af pvi verdi, pvi raunarsc mer petta ljuft, 
ef hiin se viljug. Hann skrifar so presti til um petta, 






. 



247 

hann skuli sjalfur fara pess a leit, so hann kemur 
her eptir pessu, nefnir pad vid mig, en eg vendi pvi 
til hennar, er so for, ad hunt jatadist honum aud- 
veldlegnr en eg hafdi kunnad ad peinkja, ad hverju 
sem gud lsetur pad framar verda. En verdi pad 
framgeingt, hverju gud raedur, pa er par i tvillaust 
hans blessad rad og vilji. Er pad og vist, hann 
hefur pa beztu eiginlegleika, er attu vid gedslag 
hennar, framar hinum ad nokkru leyti. Hann er af 
dagodum setlum; modir hans d6ttir pess nafnfrsega 
gudsmanns sira Jons a Stadarhdli, var ein su from- 
lyndasta og gudhrseddasta kona, sem vid hef kynzt, 
og ein med peim 1 ). Hann sjalfur vel pers6neradur 
madur, veldrifinn, forstandugur, erfidissamur, og verd- 
ur, eptir pvi sem eg kann um ad daema, einn med 
peim betri og uppbyggilegri kennimonnum, pvi eg 
let hann her hja mer embsetta. Annad er petta, ad 
sonur Mr. Pals sira 6lafur, sem baedi er fromlyndur 
og um allan tima eitt pad bezta barn foreldra sinna, 
verdur her pa ad fyrstu iramfylgjandi orsok, en vissi 
af panka peirra. So verda menn ei sj&lfr&dir! 

KAP. LI I. 

Nu vikur frasogn fram a sumar pessa ars og 
aptur, par til menn foru i venjulegar addrasttaferdir 1 ). 
Med minum Adurnefnda vin Mr. Petri a Horgslandi 
skrifadi eg herra Hannesi biskupi til, og medal ann- 
ars tjadi honum af minum heilsubresti, og ad eg 
mundi purfa ad bidja hann ad utsja mer capellan, 
sem mer og sdkninni vseri hagkva3mur og penanleg- 
ur. En a medan vildi eg sampykki og leyfi hans 
fa, ad nsestu prestar adstodudu mig i minum em- 
baettisverkum, pa so Isegi vid, hvert leyfi eg soleidis 
fekk, ad 1 ) ef ekkert forsomadist i peirra soknum par 
fyrir; og bendir mer til norsku laga og pess articula 
par, sem tilsegir einum presti ad taka ser capellan 
til adstodar, pa hann se farinn ad bila til ad pj6na 



1) Svo, hdr. 



248 

i sinu embsetti. Var her enn meira undir falid, pvi 
nokkrum tima par eptir fae eg bref fra biskupi so- 
latandi, i einum posti petta ahrserandi, sem eptir 
fylgir: 

Eg condolera ydur med ydar vaxandi heilsuveiki, 
og sagdi Mr. Petur Sveinsson, hversu stor hun vseri 
Pa, sem nogu eru gamlir, er buid nii ad skikka til 
fatseku braudanna, en peir, sem sig hafa til skola 
kostad, pykjast bedid geta betri kosta en ao verda 
capellanar, nema a einstoku urvalastooum. Ad visu 
er systursonur minn Mr. Sigurour J6nsson einn af 
peim, og parf ei fyrir pvi ad 6ttast ad skikk- 
ast, en gjarnsamlega vildi eg kjosa honum til handa 
capellanie hja ydur; pvi hja ydur kann hann ad fa 
margfaldan fr6dleik og pekkingu, bsedi i historia 
civili og naturali, ecclesiasticis og morgu odru, sem 
hann ekki parf annarstadar ad vsenta. Paucis, eg 
vil gjarnan min ord til Ieggja, ad per kallid pennant 
frsenda minn, og pa sendid per mer ydar vocation 
til hans pad fyrsta ske kann etc. 

Skalholti d. 27. Junii 1788. 
H. Finnsson. 

Nti sannadist a mer, ad morgam verdur bilt vid, 
pa bodid er. Pdttist eg nu vera bundinn i bada sko, 
hvad afrada shyldi. Eg hal'di i huganum afradid ad 
kalla minn elskulcga teingda og uppfostursson, Mr. 
Berg minn, til medpenara i embsettinu, og gera sid- 
an afsogn vid hann a kallinu med yfirvaldanna leyfi 
og sampykki, og vera her so sidan i skjoli hans, 
pvi so sem hann er gagndrifinn og forstandugur 
madur, so er hann st6rserlegur, tryggur og dygda- 
rikur, par sem hann tekur pvi. ^Etladi eg, ad hann 
skyldi i millertid byggja aptur sina biijord, og so 
i'ramvegis. Annarsvegar sa eg nii ekki s^nna en 
gera eptir vild og beidni minna yfirbodara, sem aud- 
veldlega gatu komid i veg eda ordid mer ei hlid- 
hollir i pvi fyrra, ef eg hefdi ei tekid peirra bodi. 
So po eg vseri mjog hrseddur urn ad taka a m6ti 
soddan personu af pviliku bl6di komin(ni), so redi eg 



249 

pad af ad kalla harm. Sjalfur pekti eg til hans i 
uppvextinum, ad hann var serdeilislega fromlynt og 
skikkanlegt ungmenni. En her var enn meira ad 
segja, ad foreldrar hans herra Jon Teitsson og frii 
Margret Finnsdottir, pann tid pau satu a Gaulverja- 
bse, voru pau einir minir beztu velgerdavinir, sem 
of langt yrdi upp ad telja, so eg ei alleinasta skipti 
vid pau, heldur sotti eg til peirra, — og var 1 ) hja peim 
hve nser, sem eg var a ferd, — so sem astrikra foreldra 
minna. Pvi um hann ma eg med sonnu segja, ad 
pad var i honum, peim gudsmanni, ibrnaldar trygd, 
hreinlyndi og aerlegheit, en hun sannsyn i ollum 
vidskiptum. Voru pau godu heidurshj6n ein af peim, 
sem opt voru velgerdir vanpakkadar, og par sem so 
var um gard buid, fann eg mig alt of ilia minnugan 
peirra aerlegheita vid mig, ef eg hefdi nu ei gert mitt 
allra bezta eg kynni i ordi og verki vid son peirra. 
Og lofadur veri gud, ad mer gafst par til efni og 
taekifaeri. Ja, hans fyrirhyggja og radstofun var 
furdanleg i pessu. Po skrifadi eg kollunina med 
peim slettu skilmalum, ad peir skyldu sjalfradir ad 
ganga til eda fra. I brefi minu til biskups titmaladi 
eg mitt fatsektarastand ad taka a moti pvilikum 
manni, p6 eg vel vissi mina skyldu ad gera mitt hid 
besta vid hann, pvi her vseri helzt sol, rot og islenzkt 
mjol ad Ufa af, og mundi honum ei falla sa kostur, 
og bad hann pvi, p. e. biskupinn, ad hjalpa upp a 
mig med mjoltunnu, hvad hann til vann og gerdi, 
hvar af sest, ad peim var full alvara, ad hann til 
lain kaemist. Beid eg so fram eptir sumrinu, ad eg 
fretti ekkert til ne fra, par til litid lifdi eptir af pvi. 
Eg embaettadi pad so til enda, p6 opt vseri med veik- 
um burdum, catechiseradi jafnlega eptir sem born 
komu. Seinast embsettadi eg pann 23. sunnudag 
eptir Trinilatis og f61 pd gudi a hendur min soknar- 
born a pa nyuppbyrjudum vetri. En par eptir i vik- 
unni, p. e. pann 31. Octobris, kom minn velnefndur 
capellan, og med honum sira Jon minn a Lyngum, 



1) vera, hdr. 



250 

sem etnbsettadi fyrir mig a allra heilagra messu par 
eptir, og setti hann inn i embaettid med bsen og 
blessun eptir logum. A peim sama degi hafdi eg 
fyrst i stol stigid og predikad, eptir pad eg var ut- 
skrifadur lir sk61a, sem nii uppvaknadi fyrir mer i 
ininum aldurdomi. En pa kom pessi velnefndur 
kennimann med bref fra biskupinum, og sira Eiriki 
i Reykholti systurmanni hans, sem allir beiddu mig 
fyrir hann betur en eg vil par um niscla eda minn 
verdugleiki tilstod. En pad syndi asttraekni og mann- 
gsezku peirra allra. 

So leid allur Novembermanudur, ad eg treysti 
mer aldrei til kirkju ad fara fyrr en pann sidasta, 
sem var adventusunnudagnr. Ste eg pa i stol og i 
Jesu nafni uppbyrjadi eitt nytt kirkjuar, og fol minn 
tilsendan og nalaegan medhjalpara i ordinu sofnud- 
inum a hendur til peirrar skyldu og penustu, er peir 
aettu honum ad veita, og so afhenda hann og pa 
peim gaezkurika gudi til allrar hjalpar og vardveizlu; 
bodadi so hiisvitjan. Og par ed vedur var gott i vik- 
unni eptir, hiisvitjadi eg ad Horgsa alt ad austan, 
en hann alia soknina par fyrir utan. Vaknadi eg 
enn vid g6da bending, ad a adventusunnudag var eg 
fyrst innvigdur i kennimannlegt embsetti. Panninn 
leikur ser gud vid oss. En padan i fra til nyjars 
komst eg aldrei til kirkjunnar; p6tti me> pad fj'rst 
naesta sorglegt. En pa eg fann i samvizkunni krapl- 
leysi til pess, so hun kunni ei ad aklaga mig par 
um, let eg mer pad vel lynda, og gaf mig so a guds 
vald. Ei bra sokn minni minna vid, pa eg komst ei 
til peirra. Fra tek eg n^jungagjarna, sem po fserri 
voru. 

Hversu guds forsjon hafdi p6 her i bond a badar 
sidur, vil eg enn fremur syna. 

Sa halaerdi skolameistari a H61um Mag. Halfdan 
Einarsson var gddur vinur minn. Vid skrifudum hvor 
odrum til i ymsum sokum, hvar um adur er a vikid. 
Hann var her barnfseddur og potti setid vasnt um 
ad fretta hedan, eins og mer af minni fosturjordu. 
Hann dd 1784 a 52. aldursari. 



251 

Pessi minn capellan sagdi mcr petta eitt af hon- 
um. Pa hann var eitt sinn i einrumi a Holum ad 
lesa yfir lectiu sina, kcmur skolameistari til bans af 
hendingu, litid kendur af brennivini, og talar tilhans 
pessum ordum: »Pad vil eg segja per fyrir, ad ei 
muntu neinn embaettismadur verda i pessu stipti. 
Pii muni aptur suduraland koraast, og fyrst prestur 
verda hja vini milium Joni Steingrirassyni, sem pig 
mun vel menta til kennimannsskapar, og taka par 
vio, sem eg hsetti. Ber honum kvedjumina, efaf pessu 
vei'dur, sem eg setla«. 

Dsemid synir, hvilikur sa madur var. Voru pad 
sannmaeli, ad port hafdi pessi kennimann ad lata 
segja scr til, par hann hafdi ekkert idkad pad so ad 
segja pann 3ja ara tima, er hann hafdi student verid, 
hvar til eg lagdi til all pad, eg kunni, pvi Ijiifari sem 
hann var til ad nema og laera pad her til penti. Po 
hafdi eg, jafnvel fyrr en hann til min kom, og hef 
enn, frekari panka sidan feingid, ad ei mun vor sam- 
vera laung verda. En mig gledur po hjartanlega, ad 
hann getur borid minar menjar i kennimanns em- 
basttissokum, bajdi soknarbornum minum, medan 
her dvelur, og so ddrum til gagns, hvar hann stadar 
nemur sidar meir. 

Sa g6di gud, sem nii er farinn ad tilreida mig til 
sinnar hvildar, let mig panninn pena ser i ruminu, 
«r hann sa eg gat pad ei leingur i kirkjunni, og (gal) 
mer so lit' til pess ad utenda petta ar. Lofad se hans 
nafn eiliflega! 

KAP. LIII. 

Petta ar 1789 uppbyrjadi eg, sem pad fj'rra, med 
sorg og gledi, i fullri von og eptirbid, pad verdi mitt 
sidasta i pessum heimi eptir minnar holdsnattiiru og 
sjukddmsins edlishsetti, og enn fleirum bendingum, 
sem her ad liita. Nu komst eg ei til kirkju a nyj- 
arsdag, pvi austanstormur var med fjuki, so ad 
mjog fatt f61k kom til kirkju. Gatu po ileiri farid 
en f6ru, ef vilji hefdi verid til pess. Foru sumir upp 



252 

a baei sina og gsettu ad, hvort eg kaemi, og foru so 
inn aptur, er peir sau hverir ad komu. Gat eg baedi 
og ekki kent i brjosti urn pa. Nsesta sunnudag par 
eptir vard virkilegt embaettisfall. Pann naesta par 
eptir, er var lsti sunnudagur eptir prettanda, komst 
eg til kirkju, og fjoldi folks, pvi spakt vedur var did 
morguninn, en sterkvidri um kvdldid. P6 fekk eing- 
inn par af mein. Eg predikadi nii med forundrunar- 
legum styrk guos og hagadi so raeduformi sem hlyda 
kynni upp a nyuppbyrjada tima, ad gudhrseddar 
salir skyldu ei sakna i fyrir nyjarsdaginn. So for 
eg aptur til kirkju pann 3ja, og predikadi pa ei sidur 
til kraptar en pann fyrri. Var her og til ein stor- 
tilknyjandi orsok. Fra pessum degi og tram ad fostu 
komst eg ei til kirkju, bsedi vegna vedurs og veikleika 
mins. 

Tok eg nii fyrir mig ad stunda og idka sem bezt 
gudlega hluli, samantaka og fullkomna eitt og annad, 
sem adur hafdi halfkarrad vidskilid i salmum og 
kvsedum, hversu langt sem eg kann ad komast med 
pad. 

Vil eg nii einninn segja ykkur fra, min hjartkaeru 
born, hvad eg hefi i skrifum saman tekid, sem nokk- 
ur nytsemi matti af verda. 

Pann fyrsta vetur, eg var i Helium, tok eg saman 
registur yfir Spatens Lexicon i p^zku, og bar pad sam- 
an vid vort mbdurmal sem bezt eg kunni. Var pad 
mikid nytsamlegt fyrir pann, er lsera vildi pyzku, er 
eg var farinn ad leggja mig eptir og komst so langt, 
ad eg gat samantekid predikun ur pyzku med studn- 
ingi, p6 ei aldeilis ordrett. Og pa eg nenti ei betur 
ad leggja mig eptir pvi annars audvelda tungumali,— 
sem mig maklega idradi eptir a seinni timum, — gaf 
eg i burtu Danat og Gramaticam fraenda minum a 
Myrum'). Med 2 ) petta mitt aminst Spatens registur 
for J6n stjupsonur minn med 2 ) i sk61a. Hefi eg pa° 
sidan ei uppspurt. 

So gerdi eg adra gl6snabok yfir Ponlani colloquii 

1) Pad inun vera Steingrimur biskup. 

2) Svo. 



253 

adagia, sem eg hefl alt af hendi latid Mr. Vigfiisi 
stjupsyni minum, sem eg held hann enn vist eigi. 

Eg t6k mer saman 4 predikanir yfir hvern helgan 
dag, og langt fleiri yflr hatidisdaga, heila arid i gegn- 
um, p6 faar fullskrifadar, sem eg bsedi hefi aptur burt 
gefld, og godir vinir hata hja mer tekid, ad ei a 
nu eptir, nema litid rusl af pvi. Pvi nu vard eg so 
vel ad hjalpa upp a minn andlega medbrodur, sem 
med') slett ekkert af pesshattar kom hingad med'). 

A moti grillufangaranum Gunnari a Dyrh61um og 
hans ahangendum matti eg gera prjii skrif. Eitt var 
urn pad, ad menn skyldu bidja gud med forordi um 
likamlega hluti, pvi peir neitudu pvi, ad einn triiad- 
ur madur pyrfti pess. Annad var um forherdinguna. 
Par til utlagdi eg eina Herslebs predikun um Moses 
saung og lambsins saung, Ap. 15,a, og samansafnadi 
(meir) lserdra manna skrifum um pad, en eg til byggi 
nokkud sjalfur, so sem pau verk sjast eptir mig, hver 
sem peirra njf'tur. Pad pridja var um guds sidalog- 
mal, ad pad setti ad vidhaldast, kennast og briikast, 
med utlegging yflr pistilinn til Galatas, hvar a moti 
hann skrifadi mikid skrif, upp a 4 arkir vel so, og eg 
aptur bakarekning a pvi. Utskriptir af pvi dllu liggja 
her eptir mig, verdugar ad Iesast moti servitringum. 

Eptir mig liggja og tvo skrif edur utleggingar ur 
donsku. Annad yflr pad, ad gud laki alia sannidrandi 
slorsgndara til nddunar, af pessum ordum Luc. 15: 
Pessi medtekur bersynduga og etur med peim. Pad 
er i 12 kapitulum. 

Annad er samtals guds og idrandi sdlar. 

Eg tok mig til ad samantina andleg kvaidi, bsedi 
hja frddu gomlu f61ki og par eg fann pau a rotnum 
og yfirgefnum blodum, ad audsed var pau mundu 
flestoll, ef ei 611, iireldast og gleymast. Lagfaardi pau 
so sem eg kunni og setti saman i eitt, ad pau eru 
slorl hundrad i einni bdk"), er eg hefi gefld dastrum 
minum, og adra er eg nu ad tilbiia. Eru par saman 



1) Svo. 

2) Landsb. 987. 8vo. 



254 

komin 10k kvaidi 1 ). Eg hefi ad sonnu til pau 16, er 
her til vantar a fullnustu vid hina. En gud raedur 
nu, hvort mer lenast lif tilpess edur ei. Haifa kvceda- 
bok Eggeris sdluga Olafssonar skrifadi eg upp og gal 
Jorunni <16ttur minni. En hans skrifkonstarbok gaf 
eg sira Markusi minum, asamt fornaldar- og pdpisku- 
kvoedi og bcenir, er eg saman tindi vida ad, pa doctor 
herra Finnur var ad taka saman sina Kirkjuhistoriu- 
bok, pvi hann bad mig pess, henni til fullnustu edur 
utmalunar, hverninn kristilegri trii pa og sidar var 
hattad her a peirri papisku old. En pad eg hafdi 
uppskrifad af settartolum hef eg feingid sira J6ni 
minum a Lyngum. Hja honum er og ceitarlala minn- 
ar sdlugii eklakvinnu, samantekin af sira Joni saluga 
Helgasyni. Hann vard nasrielt nirajdur, vard aldrei 
veikur, nema 2 naetur adur en hann do. Min sjdlfs 
ceitarlala, er hja biskupi herra Finni, en uppkast 
hennar er hja mer 9 ). 

Tvar syrpur hef eg tilbuid, hvar i finnast margir 
frodleikskuedlingar fornir og nyir, med morgu fleira. 
Hef eg adra gefid Joni Sigurdssyni fosturdreing min- 
um, en adra aetla eg sira Pordi. Eg hef og anafnad 
greindum J6ni Sigurdssyni eina sdlma- og kvaidabok, 
er eg hef tilbuid af ollum peim sjoferdasalmum, sem til 
hef spurt, asamt kvedlingum og lj6dmaelum lit af morgu,, 
sem vid hefur borid, serdeilis her innanlands; cr eg 
po ei buinn ad fullkomna liana eptir minni vild"). 
Eina bok hef eg samantekid, hvar i eru fyrst bibliu- 
sdlmar sira Jons Gudmundssonar, og ileiri salmar ut 
af heilagri ritningu, 4 tolfstunda salmar, 20 stafroi's- 
salmar, allar peer ljodabsenir, er eg hef upp spurt og 
eptir komizt, og er mikid nytsamleg fyrir ungar 
studerandi personur. Sii bok er hja sira Olafi min- 
um. Eg hafdi og tekid fyrir mig ad gera eitt hugg- 
iinarstafroj af heilagri ritningu, baedi i eintila*) og 
margtila'), og var kominn mitt fram i pad verk, en 



1) Sbr. Bokmentafel. sain Rvk. 1G0. 8vo. 

2) Lumlshokasafii 48IS. 4to og 054. Ho. 
:\) Sbr. iBfel. Rvd. 160. 8vo. 

4) Svo. 



255 

get nii ei fullkomnad pad vegna lasleika og annars 
fleira. Pad ma og segja, liver sa ungur prestur, sem 
taeki fyrir sig ad fullkomna pad verk og lasrdi pad 
sidan, mundi aldrei ordfall verda i nokkru naudsynja 
basnaakalli til guds, pvi stafanna nidurrodun styrkir 1 ) 
so minnid. Fyrir utan otal salma og vers, sem eg 
hef uppskrifad, og litgefid hingad og pangad, eptir 
sem eg hef bedinn verid, og gudhraeddir menn hafa 
att i hlut, — medal hverra eg ma marga telja i naest- 
prentudu sira Hallgrims kveri, so sem formali 
Mag. Halfdans fyrir pvi lj6slega synir, — pa hef eg, 
eins og fyrr segir urn kvsedin, samantekid tvaer salma- 
baekur, adra gefid Helgu d6ttir minni, en adra minni 
niiverandi ektakvinnu. En po salmarnir seu par 
langt fra ei i sinni rettri rod, orsakast af pvi ad eg 
vard ad skrifa upp hvern einn eptir pvi sem eg fekk 
pa til af munni eda penna i pann edur pann tima. 
Vikubaenaflokkar eru her fyrir utan, af hverjum mer 
ma eigna Herslebs bamir, er eg hef litlagt, og mart i 
flestollu pvi, sem her hefi ad framan og ofan talid, 
sem peir sja merki til, sem pad hafa undir hendi. 
I>6tt mi alt petta se i pvilikum hraeringi og ofullkomn- 
an, sem sagt er, pa msetti ur pvi hverju einu saman- 
bornu gera paer nettustu og gagnlegustu kvaeda-, 
salma- og visindabaskur, og pvi hef eg samansafnad 
pessu sem mestog bezt eg kunni, ef ske msetti, min- 
ar hjartkseru daetur, ad einhver ykkar ektamadur 
tajki sig til pess edur hefdi tomstundir til pess. En 
ef ei, pa ef gud grefi ykkur pann son eda dotturmann, 
er sig gaefi til pess, gndi til ajvarandi lofs og d^rdar 
og einhverjum hans bdrnum til gagns, pa vseri min 
girnd sddd og petta erfidi ei til forgefins. Og p6 vel 
megi (eg) jata, ad nog se guds ord enn til i landinu, 
pa vona eg po, ad hver sa, sem vill ad gudsorda- 
laerdomur bui rikuglega i pvi og utbreidist um pad, 
vidurkenni, ad ei se pessu ofaukid; heldur hefdi matt 
synd heita ad lata pad foreydast og gleymast fyrir 
pann, sem pad gat aptur leitt fyrir ljos, so hvad einn 



1) slyrlsja, hdr. 



256 

ser ovidurkvaemilegt a odrum, ad pvi skal hann helzt 
gera a sjalfum ser. Hvers er sa verdugur, sem gref- 
ur sitt pund i jordu, nema pess, ad pad se fra hon- 
ura tekid? Hvad vidheldur betur einum asttlegg i 
lukku og farsaeld en gudhrsedslan? Kunni einn ad 
hsela sinum settlegg, ad hann s6 sa mesti og rikasti, 
p& kann eg ad haela minum, ad hann alt fra papiskri 
tid hefur verid einn medal peirra gudhrseddustu og 
farsaelustu, med litilli audlegd, og ansegju hja all- 
mdrgum, og so hefur gud ser til serdeilis pjonustu 
utvalid hann, ad par finst ei foreldri upp ad telja, 
ad ei hafi att eitthvert barn, sem annadhvort vard 
prestur eda teingdist pa i pa ordu. Eg man ad a 
einum opinberum samfundi taldi sira Sigurdur fdd- 
urbr6dir minn 32 presta, er a pvi ari, o: 1767, voru 
lifandi i settleggnum, sem hann var pa utstrjaladur 
um heila landid. f-'egar eg spyr ad nordan i pessum 
mestu hallserisarum, pa heyri eg p6 med forundran, 
ad peir fau, sem par hafa um pann tid i skdla komizt, 
hafa po verid flestir aettingjar minir. Tveir af peim 
ordnir mi kennimenn i Miilasyslu, sira J6n Hall- 
grimsson og sira Ami Porsteinsson. Skodid, min 
kseru born, hverninn gud hefur i pessum hlut farid 
dasamlega med ykkur, gefid ykkur kennimenn og pa 
af kennimannlegu og erlegu blodi komna, Gud mun 
og efunarlaust halda fram somu nad vid ykkar af- 
komendur, ef pid idkid og stundid ad ganga i sett- 
leggsins framtalin dygdafotspor, hvar til hann virdist 
ad leggja til sitt fulltingi. Pess 6ska eg mi med tar- 
um og heitum huga, par eg ligg mi ssengurliggjandi 
og hripandi pessar linur. 

Margir sogdu fyrr meir, pa eg var ad samansafna 
pvi, sem andlegt var, og hreinsa pad og skrifa, pvi 
eg skrifadi ei heldur upp sogur og rimur, log og 
pess kyns en petta, sem mer er mi pad inndselisleg- 
asta af Sllu hinu? Ad sdnnu skrifadi eg nokkud af 
annalum og lserdra manna skrifum. i rimum komst 
eg i sjalfar Retsrimur, og par stod vid, pvi eg fann 
mer alt betra ged til bins. Um alia jardelda, sem 
her i syslu hafa fallid, hef eg skrifad eptir(pvi), sem 



257 

feingid hef frasagnir urn, pa og einkanlegast urn pann 
mesta og sidasta 1783. Item hef eg gert, medan eg 
var limur pess laerfla felags i Kaupenhafn, prjii skrif; 
citt um ad pekja hus med hellu, hvar med fylgdi urn 
hlodubyggingar, annuo nm ad lenda brimsjo 1 ), 3ja var 
tillag til islenzkrar matarlilbiiningsbokar, og mun ci 
reynast onytsom, peim er nota vilja. Petta legg eg 
nu alt fyrir odal. En nu er eg til annars aldeilis 
vakinn, sem er, ad hvenser eg hef uppsetumatt er eg 
ad taka mer saman eina pa fagaetustu salma, er ei 
hafdi aflur yfir komizt ad uppskrifa, med odru fleiru 
par ad hnigandi, asamt ad auka vid mitt lang-sam- 
an safnada hiisversa leslurskver, ad mitt slut ta Iff, sem 
nii eptir er, maetti brukast til idrunar og guds dyrd- 
ar, og ad eg fyndist vakandi, pa hann kemur. 

KAP. LIV. 

Vildi nokkur betur samantaka pad, eg hef skrif- 
ad um sjiikdoma og lsekningaradferd vid peim, hef 
eg par mart i af eigin reynslu skrifad, en sumt er 
annarsstadar fra tekid, helzt ur lseknisdomabtik Gisla 
Magmissonar, pess grundlajrda hofdingja, sem var a 
Hlidarenda, so hun yrdi ad fast til samanburdar. 
-ditla eg su b6k se nu hja profasti sira Markiisi i 
(iordum a Alptanesi. Item onnur, sem heitir Blan- 
kard. Med radi herra landphysici Bjarna og lands- 
pingsskrifara herra Sigurdar fekk eg sira Eyjolf Teits- 
son ad leggja hana lit ur pyzku; kostadi eg par 
upp a 3rdm, pvi hiin var upp a 56 arkir, sem eg 
allar hreinskrifadi. Hun er sii bezta, sem eg veit til 
vera, ad pekkja alsslags sjiikddma. jEtladi eg og 
landspingsskrifari salugi ad setja til i hana 611 speci- 
fica og recept af innlendum medolum, sem vid viss- 
um vid mundi eiga. Hafdi so landphysicus lofad 
oss ad yflrskoda alt verkid, umbata pad og lagfaera 
til fullnustu. En gud burtkalladi kann fyrr, og pal- 
med gaf eg fra mer bokina til landspingsskrifara med 



1) Lserdomslistaftlagsrit IX, 1789 bis. 1—23. 
JEflsaga ./6ns Slcingrlmssonar 17 



258 

viOara. Hann gekk sidar par eptir veg allrar ver- 
aldar 1 ), og par med fell allur sa kostnadur og aetlan 
aldeilis nidur. Panninn falla opt gerdir manna. 
Panninn lief eg s^'nt, hverninn eg het hagad peim 
gjofum, sem minn godi gud gaf mer, sem honum 
einum er kunnugt, ykkur og odrum er vitanlegt og 
sjaanlegt. Po finn eg hja mer vangsezlu og hirflu- 
leysi alt of mikid i ollu pvi, og helzt pvi, er mest a 
reid. En hans oendanleg nad fyrirgefi mer og lati 
(e)i strallsins verolaun falla yfir mig i milium nii 
yfirkomnum aldurdbmi! 

Ad verkid lofl meistarann verduglega, vil eg enn 
framar sj' r na og fra segja, hvad gud lagdi mer til i 
likaniaskapnadinum. Hans almsettishiind hafdi gert 
mig vel skapada(n) niann, eykinn medalmann a hsed, 
af sangvinsku temperamente, sem af niinni eigin 
vantempran og holdsvellystingum vard mer ad dauda- 
meini, pa peir koldu vessar og likamsliii toku natt- 
urlega ad hafa yfirhond. Eg var ullimasmar og 
vodvaprekinn, med jafnbreidum rislum, litid i'ram- 
dregnum. Hendur minar voru lillar og pykkar, en 
serlega mjiikar i ollum tiltektum, sem barnssajngur- 
konum og odrum sjukum kom opt ad godu Hdi, pvi 
Ira premur konum limadi eg daud fostur, og lleirum 
med ddrum manni til, so msedurnar feingu par fyrir 
med guds vilja og bjalp ad halda lifi og heilsu. Veit 
eg enn ekkert annad medal vid pvi, pa hond eda hand- 
legg ber ad, ad ei hafi ordid odruvisi sniiid, og so 
liefur leingi verid. Andlitsl'arfinn fagurraudur leingi 
fram eptir ajfi minni, en dokknadi og bliknadi sem a 
aldurinn leid. Heldur kringluleitur en langleitur, 
med breitt, slett og upphatt enni, sem vard tvihrukk- 
ad vid ellina. Litil og bla augu og ljosar auga- 
bryr, litid nef, nokkud hajrra ad framan, litill og 
slettur munnur og kringlott haka, med pykkuni kinn- 
um og undirhoku. Mikid har ljosgult eda safi'ranott 
hafdi eg i ungd6mi, sem lidadist med hrokknum 
lokkum a herdar nidur. En pa eg var farinn ad 



1) Hann lci/.t 1780. 



259 

idka sjoferdir, dokknadi pad ar eptir ar, en eyddist 
nii mest a jardeldsarunum. Og po eg taeki ad hajrast 
i kampi um mitt 32. aldursar, er eg par enn ei a 61. 
fullhserdur, og ei hid minsta i hofudhari. Likist eg 
par iodurfrsendum minum. Pa. eg vard feitastur, 
vard eg 20 fj6rdungar ad vikt, en so gekk nserri mer 
eldpestin og pad horkuerfidi og onaedi, sem eg hafdi 
um paer mundir, ad eg vard 13 fjordungar, og nii 
komst eg mikid i somu hold aptur. Ei fekk eg po 
istru og fitu af kraesingum, pvi eg hafdi aetid oged a 
•peirri eydslusamri athoi'n, heldur var minu natturu- 
fari so hattad af hollum og hreinum mat, og matti 
pvi, po ei hefdi porf af manneklu, hleypa mer opt i 
svitaerfldi. Pess vegna, pa eg misti svitann og pa 
utdampan likamans, komst eg i pessa msedu, sem 
eg nii lid. So var eg lettfaer i ungddmi, ad eg nasr- 
felt gat stokkid skattinn, pad er 8 alnir, a slettri 
jordu. Gatu pad fremur mer nokkrir minir jafningj- 
ar i skola. Annad, sem eg laerdi upp a, var ad prifa 
hendi i fax og snara ser upp i hnakk af jordu; gat 
eg pad af vana fram til sidustu i ollum fatnadi, alt 
hvad hasd var vid hestsidu i hne, sem raenn forundr- 
udu sig yfir. En petta hegoina athajfi og areynsla, 
er eg klemdist panninn ofan i hnakkinn, bakadi mer 
pad kal, sem eg drekk nii med odru af med blygd- 
an af minni blindni. Ei gaf gud mer meiri styrk- 
leika en so, ad eg gat hasglega latid upp 12 fjordunga 
bagga; hvad meira var, hlaut eg ad neyta afls. t»6 
Var eg so snar, ad eg gat latid upp a hestinn hinu 
niegin, pott einginn standi undir. Vita Nordlingar 
niargir pann mata, sem fair munu her bruka. So 
p6 eg kaami peim st6ru bjorgum so og so fyrir i 
^yggingar, sem sjast eptir mig, var pad meira af vana 
og lagi en aflsmunum, ems og fyrr hef sagt. Gud 
ga3fi, einginn fasri so med sina gddu heilsu, sem er 
e 'n sii bezta skaparans gjof, og eg hef farid, ad 
Pa nagi ei samvizkan sidar um pa vanbriikan! 
Einginn veit, hvad atti fyrr en misti; og verdur pa ei 
Pad mista aptur tekid, og verda pa ei onnur urrssdi 
eu bidja gud um vsegd a forpdnudu straffi. 

17* 



260 

Nu er so fyrir mer komid, ad eg get ekkert beygt 
mig, verd ad eigra f6t fyrir f6t og taka med lempni 
faetur upp fyrir prdskulda. Kemst eg nu ei an mann- 
legrar hjalpar a hestbak, ne af hestbaki, og poli 
aungvan veginn ad rida, nema fot fyrir fot a renn- 
slettu. HJyt eg nu undan ad hta, pa adrir eru ad 
rida og renna i kringum mig og fyrir augum mer. 
Vekur pad mig ad hugsa pvi framar a mitt hartnaer 
litendada lifsins skeid, og bidja gud ad styrkja mig 
a pvi til enda. 

Par ed pessi bladsida vard ovart eptir, pa skrifa 
eg pad, sem serdeilislega vidbar og eg fretti pann 
vetur, sem her er nsest um getid. Hann byrjadist med 
sterkum vindum og kulda, hvar a peir kendu a Sud- 
urnesjum med skiptopum, hvar af drukknudu 33 menu 
ad samtoldu. Sidar druknadi einn utlaerdur studi- 
osus juris J6n Jonsson ur Videy, agaett mannsefni, og 
3 adrir med honum. Adur saladist J6n foveti fadir 
hans, fromlyndur yfirmann; item profastur sira Gud- 
laugur Porgeirsson, sem var i Gordum. Syslumann 
Odd Widalin i Bardastrandasyslu kol til mikils skada 
a hondum og fotum; vard uti i 5 dsegur i einu sterku 
vedri. So gekk ad bjargraedisleysi i Austfjordum vid 
sjoinn, ad par fell folk i hardretti. Eldur var her 
leingi uppi fyrir paskana nordanvert i Skeidararjokli, 
og leiddi af ser stor vatnskost i Nupsvotnum og Skeid- 
ara. Sandfall af peim eldi skadadi p6 ekkert. Po 
veturinn vseri her snjoalitill, vard litigangspeningur 
vida grannholda. tjr Videy frettist, ad par hef'di daid 
fe ur hor, sem ei hafdi sked i heilmdrg ar. Par hey 
voru vidast left og litil, vard stor heyskortur hja vel- 
flestum, pvi vorid var kalt. T6k ad batna og mykj- 
ast vedur med uppstigningardegi edur Urbanusmessu; 
annars hefdi ordid mikid bagt. Hlutir ad sunnan 
hsest 6 hundrud og par langt fyrir innan; par um bil, 
po minna, fyrir austan fjallid; i Vestmanneyjum 2 
hundrud, undir Eyjafjollum undir 5 hundrud, 2 hund- 
rud i Myrdalnum; hefur ei pvilikur hlutur geflzt i 
pessum sidastnefndu 3 veidistodum sidan arid 1767, 
o: i 22 ar. So sem eldividur vard ei borinn edur 



261 

notadur fyrir frostum i vor, so verdur hann nii enn 
ci hirtur at votvedrattu, sem sidan t6k vid 25. Maji 
til pessa dags. 

KAP. LV. 

Par haetti eg tali minu um kirkjuferdir minar, pa 
fastan byrjadist. Pann fyrsta sunnudag i henni f6r 
eg til kirkju; var eg pa til sacramentis og kalladi par 
til min sira J6n minn a Lyngum, pvi eg hafdi bruk- 
ad hann fyrir rainn confessionarium fra pvi hann 
vard prestur, og til margs fleira i kennimannlegu 
embsetti. iEtladi eg petta mundi verda forpeinking- 
arlaust, hvad p6 ekki vard. Pann tid eg og sira Dadi 
vorum saman i M^rdalnum briikadi hann mig setid 
fyrir sinn skriptaprest, po capellana heldi, og for- 
peinkti pad einginn af peim, ne tseki pad ilia upp, 
og pvi kunni eg her ei ad vara mig vid. So for eg 
aptur til kirkju pann 3ja sunnudaginn. Voru pa yfir 
50 communicantes, hverjum eg velflestum skriptadi 
og st6d so fyrir altari. Midfostusunnudaginn embaett- 
adi eg, i pvi ad eg predikadi og spurdi born. Her 
cptir pyngdi (so) raikid veikindum minum, ad eg setl- 
adi, eg mundi pa og pa ut af slokna. Dreymdi mig 
eitt sinn: »Pii faer ei ad gledjast a paskum med odru 
folki med pessum saung: 

Allfagurt ljos oss (birtist bratt) etc., 
heldur att pii ad syngja pennan salm: 
Nii bid eg gud pii nadir mig«. 

Petta kom og fram a pann veg, ad eg vard ad 
vera heima a paskadaginn, en a annan var buid ad 
syngja inngaungusalm pann adur en eg kom; po pre- 
dikadi eg i pad sinni og tok fyrir mig ad tala lit af 
niannsins lifs vegferdarreisu um heiminn, og ut af 
honum. So cmbaettadi eg ad ollu leyti annan sunnu- 
dag eptir paska, sem var sa fyrsti sunnudagur i sumri, 
pvi pa var prestur til sacramentis og fekk eg glad- 
vserd og efni til pess ad bidja gud ad farssela nyja 
tima. So for eg til kirkju pann 5ta sunnudag til ad 



262 

utvelja og undirbua born uudir sina comfirmalion. 
Mart hindradi, ad eg stadfesti pau ei sjalfur, ne treki 
pau par eptir til sacramentis a hvitasunnuhatidinni. 
A annan dag hennar kvaddi prestur sdfnudinn oggaf 
saman ein hjon, for so i burt med alt sitt toy a 4da 
edur pann 3ja Junii. So kom Trinitatishatid, pa for 
eg til kirkju og framflutti 611 embaettisverk, og lysti 
med prennum personum, sem eg hafdi fyrri ei gert 
med so morgum i einu. Tokst mer so vel embajtlis- 
verkin eins sem eg vteri naerri alheill, so eg ma nu 
hvad eptir annad jata, ad almaetli guds er oiitsegjan- 
lega Stort i vanmsettinum, ad hann gefur peim preyttu 
krapt og styrkir lunar hendur, p&.posr eru med beitri 
been upphafdar til hans. 

Pessi eru pa min veikindi, ad ur nyrnaveikinni 
er kominn calculus in vesicant, er nu gera mest s;er- 
indin, og audvitad er, ad verdur mittdaudamein. Hefi 
eg altaf mikid dulizt par vid. En sa alvisi og gaezkuriki 
gud let, eptir pad eg hafdi embasttad pann l.sd. i sumri, 
hann springa, so ad nokkur pykk stykki komu pa i 
ljds af honum, pvi hann sa, ad eg var pa enn ei ord- 
inn rettilega tilreiddur og reyndur, sem hann vill eg 
verdi adur eg lae ad burtkallast hedan. Hefi eg sidan 
tilreynt ad spreingja hann betur med medolum, en 
po forgefins, pvi likamans kraptar eru so svektir 
ordnir, ad eg poli ei pau medol. Hefi pvi gefid mig 
gudi a vald. Hann geri vid mig sem honum gott 
likar! 

A her umgctnum tima gat eg afiokid adurnefndri 
kvasdabok, sem vantadi a 16 kvaedin, so nu eru par 
samankomin i eitt stdrt hundrad kvsedi, og gaf eg 
hana so Gudn^'ju dottur minni. Er eg nu ad saman- 
taka pa fagastustu salma og biia mer til eina nyja 
bok, eptir sem lif og lasnir kraptar treinast, asamt ^ 

ad leysa af hendi baenir og salma, sem einir og adrir 
hafa bedid mig um, sem hverjum einum verdi ad 
beztu notum. 

Nii er ad vikja til orsakar peirrar, hvarfyrir minn 
fyrrneindi prestur og capellan for so hastarlega i burtu, 
ad hann enti ei lit arid eptir skilmalum okkar a milli, 



263 

sem par stodu p6 upp a med peim skilmalum, haun 
skyldi hja mjer hafa kost, Ijos, alia uppvartning og 
klsednad eptir logum, half(an) extraverka agoda, ogso 
i kaup ad auki 8 rixdali til specie reiknada, og alt 
petta undirgekkst hann og sampykti. Fram a jol 
syndi hann sig einn pann paegasta og umgeingnisbezta 
niann; hann var fus til ad lrera alt pad penti ad vita 
og gera i kennimannlegu embajtti, er eg sem bezt eg 
kunni menntadi hann og uppfrseddi, Eg fekk honum 
bsekur, og alt hvad eg hafdi, ahraerandi kennimanns- 
embsetti, ad hann skyldi verda godur og uppbyggi- 
legur kennimadur, hvar til eg sparadi honum ekkert, 
Ijds ne nokkud, sem par til pena kunni, so af idug- 
legri astundan her af a badar sidur, — pvi hann kom 
med ekkert pad med ser, er par til penti, — pa var 
hann eptir jol, og pa a fdstu leid, so utbuinn og fuli- 
numa ordinn i pvi verki, ad hann gat sjalfur alt pad 
j;ert an annara adstodar og tilsagnar. Nii gladdist eg 
her at hjartanlega, ad hann forframadist panninn hja 
mer, og eg veit ei, hvad mikid eg hefdi ailagt vid 
hann og born min, hefdi hann verid mer eins her 
eptir eins og hann hafdi adur audsynt sig vid mig. 
En her vildi annad i ljos leidast, sem gerdi okkur 
sundurlynda. Hann var ofur lauslyndur i sinu radi, 
so pad hann nu vildi og sotti mikid eptir, vildi hann 
sidar ekki. Hann hafdi og agirndarsnert af einhverj- 
um sinum, par hja, p6 med undrunarlegum hajtti, 
pann fromleika, ad hver einn malti lata hann ganga 
uni alt sitt, smatt og stdrt, an pess ad draga ser par 
af smalt ne stort edur hafa hondur a pvi, sem kjurt') 
atti ad vera. Vid petta Siduplass, sem nalega ollum 
hefur l'agurt pott, sem her hafa um farid edur stadar 
numid, kunni hann ekki, er morgum p6tti undarlegl, 
og gatu til, par mundi onnur sok undir liggja, sem 
var su, ad par hann astladi ad teingjast vid Sigurd 
Olafsson klausturhaldara, her til forna, en nu a Stora- 
Holmi i Leiru, og cignast doltur bans P6ru, sem var 
premeningnr vid hann af Vestfjardaroettum, pa stad- 

1) Svo, 



264 

festist ei hugur hans her. Hafdi hann leynt pessu 
biskupa, hverra tilgangur var og so, po annad ofun 
a flyti i brefum peirra, ad hann skyldi setjastherad 
kalli eptir mig, asamt bui, og eignast Jorunni dottur 
mina, sem peir ei vissu ad oorum var ordin trulof- 
ud skommu adur, hvar fyrir eg ise gudi ei sq full- 
pakkad sem vera ber, pvi hans i'orsjqn var buin ad 
koma pvi svq i verk og veg, ad ei gat af pvi qrdid, 
pq a vseri reynt. Hann var heilsugrannur madur qg 
(sq) brj6stveikur, ad ei matti a sig reyna, hvar tii sii 
slagningsfulla vedratta gerdi hann (sq) mjqg olystug- 
an, ad qpt i gddu vedri skalf hann af holdhrolli og 
kulda. Af pessu fekk hann enn framar storan vidbjod i 

og 6yndi her ad vera og vildi fyrir hvern mun hcdan 
komast undir hreinna lqpt, sem hann hafdi vanizt. 
Fell sq til, pegar ad niuviknafasta byrjadist, ad lid- 
ugt vard Reykjadalskall i Hreppum, hvar um hann 
sotti, og taldi ser pad aldeilis vist hja frasndum sin- 
um herra biskupunum fyrir peirra milligaungu, hvad /s, 

ogso hefdi verid, ef peir hefdu viljad leggja lettan 
par a hans vegna, hvad peir sidur en ei gerdu, pvi 
peir setludu hqnum kallid her. Vildu hann qg fjaer 
ser en nasrri, ad sqgn kunnugra manna. Fyrir utan 
adur nefnt lauslyndi hafdi hann mjqg hissuga geds- 
muni, pegar svq vildi til, serdeilis pi hann var kendur 
af brennivini, en par fyrir utan einn sa dagfarsbezti 
madur, pa adrir hqnum yflrklqkari skemdu ei fyrir 
honum i pvi, er so vildi mi tilfalla. Hann var mjog 
spurull, og alt um of einfaldur, og trugjarn, sem gdd- 
um qg frqmum monnum er mjog haett vid, pvi peim 
kemur ei i hug, ad slikt fals qg ohreinlyndi se i folsk- 
um monnum, sem pau reynast og upp koma. Tekur 
pad yfir, pa petta hcndir yfirvaldspersonur eda presta, 
pvi sa er margan spyr ad i s6kn sinni um eitt og 
annad, faer ad heyra margar lygar og osannindi. Peir 
fromlyndu tala jafnan sem faest um llest, og po peir 
viti og verdi af hnysni adspurdir, pa sleppa peir ei 
meira en peim gott pykir, og aungvum getur ordid 
til meins. 

Nu pegar pessi kennimadur for ad kynnast her 



1 



265 

vid folk og umgangast pad og fa hja pvi njosn um 
eitt og annad, og p6 pad aetti til gods ad sigta, hitti 
hann fyrir so flarada menn og lygna, baedi upp a 
mig og adra, ad pa(d) upphissadi og skemdi (so) hans 
bradu gedsmuni, ad hann vard rett annars sinnis, 
er hann kom fra pvilikum. Gud veit, hverninn pad 
hefdi utfallid fyrir honum, hefdi hann af sinni gaezku 
ei tillagt honum her einn froman og radhollan raaon, 
serdeilislega Mr. Petur Sveinsson a Horgslandi, — 
Ileiri kunna peir hafa verid, — hver ad yfirtaladi 
hann, a<5 fallast ei a rad, frasagnir og tal oheillra og 
okunnugra manna, hvad liklega sem pad lit liti, med 
vidara, er eg eydi ei ordum ad. Kemur mi um pessar 
mundir upp hja honum, ad hann treysti ser ei til ad 
pjona mer i kennimannlegu embaetli og sokn minni 
fyrir so litil kjor, sem contracten uppastandi og fyr- 
irskilji. Hann vilji hafa halfar inntektir, sem ein- 
liverir hofdu ad honum logid, ad vseri pasr og pser, 
sem p6 ekki var. Annad veifid vildi hann fa bujord 
bajdi hja mer og ddrum, handa ser og sinu konu- 
efni, med enn fleirum utbrotum, sem eg leidi ei i ljds, 
sem mer, so lasburda sem eg var, gerdi staerra og 
sarara hugarangur og veikinda vidbajtir en eg fasri 
par ord ad. Gud veit pad bezt, og hversu aumt astand 
pad var, ad par sem vid tveir guds kennimenn att- 
um ad halda saman i elsku og samlyndi, skyldum 
verda ad vera saman sem motpartar. Opt sa eg hann 
vera ei sjalfradur, og krofur hans voru afannara toga 
spunnar og inngefnar, eins og eg sagdi honum, og 
hann sansadist vid. Her af sestheimsins art og hverju 
vonzkan getur komid til leidar. Vist hefdi eg ei get- 
ad scd fyrir, hvert utfall petta sundurlyndi hefdi 
feingid, hefdi ei sa alvisi godi gud latid mig fa nokkra 
njosn af pvi, baedi adur hann hingad kom, og so par 
eptir, hann var til min kominn, sem panninn var 
hattad. 

I draumi pottist eg sja hann og soknarboru min 
i kringum hann; eg pottist ad koma og a3tla med 
virding ad heilsa honum, en nadi p6 aldrei af mer 
hattinum, er eg redi fyrir pvi, ad minu embaetti mundi 



266 

eg oskertu halda fyrir honum til enda, liver mann- 

leg makt sem med honum yrdi. I annao sinn p6lt- 

ist eg a ferd vera med einum manni, sem eg alti 

einsslags tal vid. Til okkar kom piltur vel uppfasrdur, 

en mer potti sa, hja mer var, segja til min: »Vara 

pig vid pessum pilti, pvi hann er utsettur ad sitja 

um pig, en pad mun per ei ad skada verfla«. So 

potti mer badir hverfa, en eg gekk litla stund ein- 

samall, par til eg komst ad einu kirkju gaflhladi, er 

eg redi fyrir pvi, ad kapellanslaus, edur i hans fjar- 

veru, muni eg burtkallast. Po var eitt ljosast, er eitt 

sinn var sem rett hvislad ad mer, er hann var ad 

kalla eptir einslags hlutum hja mer, sem var petta, '*i, 

— en eg la punglega lasinn og angradur i rumi minu, 

bidjandi gud ad kalla mig annadhvort nadarsamlega 

i burtu edur lcida hann hedan. Pa var sem til min 

sagt vaeri: 

Hann skal i burtu hedan fara, 

hjalpa eg mi og jafnan per, I 

en eg mun pig auman spara, 

ad pii getir pjonad mer. 

Fyrir hvitasunnuleytid kom bref fra biskupi upp a 
hans ansogning um Reykjadalinn, er fra skyra, hann 
hafi ei s6tt um pad kail hans vegna; pad se pa ddr- 
um veitt, og alt lytur ad pvi lir bref'um hans, ad 
hann setlar, hann skuli vaka yfir mer og hafa petta 
kail, og potti baedi m6r og presti fyrir, ad so for. 
Itrekar hann enn skilmalana. En eg segi honum, eg 
baeti ei vid pa, par teingdasonur minn Mr. Bergur 
bjodist mer nu, sem satt var, med somu og enn betri 
skilmalum. Hann megi pess vegna vera her lausvid 
sem hann vilji, og ssekja um betra kail, og vasri hon- 
um pvi bezt ad finna biskup fraenda sinn. Somdum 
vid her um i vinsemd, og gaf (eg) honum gddan 
vilnisburd, asamt soknin, um sitt iramferdi og em- 
baaltisverk, og fekk honum so, pad sem contrakt 
okkar st6d upp a, o: 9 rd. cour., og par fyrir utan 
upp a 7. rd. i peirri von, ad haun ei aptur kajmi, og 
ad hvor skildi vel vid annan. Item, ad naungar hans 



267 

gsetu ei upp a mig klagad hid minsta um vidgerning 
minn vid hann. Mannudlegur, sanugjarn og hdfd- 
inglegur var hann vid vini sina, medaumkunarsamur 
og g6dgjarn vid'fatseka og naudlidandi. Eplir guds 
dyrd og safnadarins velferd, eptir sinum gafum, med 
allri tru og dygd stundandi i kcnnimannlegu embselti, 
sem ollum er her vitanlegt. 

KAP. LVI. 

Pott gud fjolgi optsinnis tarum og 'sarum med 
«lliarum, pa eykur hann og fjolgar med peim sin 
miskunnarverk og dasemdar, hvar af eg eiun med 
ddrum hef mikid ad segja, og matti eg pvi ekki 
pegjandi f'ram hja pvi ganga, sem mi kom fram vid 
mig og adra fleiri. 

Eg hEetti par frasogu, er eg med bserilegri heilsu 
embasttadi a Trinitatishatid. Pann lsta sunnudag 
varfl embajttisfall af ovedri, pann 2. sunnudag em- 
ba?ttadi hja ta&t sira Markus minn. For eg po til 
kirkju. Hann kom til ad hrinda einu og odru i 
lag fyrir mig, fjaer og naer; medal annars for hann 
med kollun fra mer til teingdasonar mins Mr. Bergs 
til ad vera hja mcr capellan. Her verdur par um ei 
meir talad. Pann 3ja sunnudaginn lysti eg fyrst med 
adur aminstum hjonaefnum, sem voru pessi: ekkju- 
madur Sverrir Eiriksson og jdmfrii Sigridur Salo- 
monsddttir, Porleifur Johannsson ekkjumadur og 
ckkjan Sigridur Einarsdottir, Einar Olafsson og jom- 
t'ru Porunn Salomonsdottir. Hafdi hann hja mer 
verid undanfarin 3 ar og med bezta gedlagi pjonad 
mer med tru og dygd, leynt og ljdst. Let eg menta 
hann til buskapar og uppbera i fatnadi, pad eg kunni, 
ad hann j'rdi mer og ser til bezta, saemdar og soma. 
Mddir hennar og kona min ssela voru einar prer 
beztu vinkonur til daudans. Hun het Rannveig Por- 
geii-sdottir, og atti einn brodir eptir annan med kongs 
leyfi. Eptir pa 3ju lysingu gaf eg pessar prcnnar 
personur saman, — textinn Ps. v. 4to, — leiddi konu 
i kirkju, skirdi barn med annari embsettisgjord; var 



268 

eg par eptir i samsaeti og samdrykkju peirra med 
soddan friskleika og kroptum, ad alia maetti a stanza, 
en allra mest sjalfan mig. Skedi her og vid eitt 
meira, ad pelta var sa sami dagiir i tdlunni, sem 
eldurinn s^ndist aetla ad eydileggja pad gudshus, og * 

allir pessir voru par pa inni staddir, rett a milli life 
og dauda. So var nu gud alhagur ad smia pvi voru 
hrygdarvatni i saett gledivin. 

Tvser eptirfylgjandi frasogur hafa enn leingri til- 
dratt, sem her eptir a pessum timum tilfellu, og hefst 
su fyrri med pessum haetti. 

Fyrir eldinn 1783 voru hjon vid litid jardnaedi 
tit i Alptaveri med nokkurn kvikfenad; hann heitir ¥ - 

Jon Eiriksson, hiin Arndis Sigurdarddttir. Hann var 
hagleiksmadur a tre og jam, hvar fyrir eg hafdi 
stora pdrf, og faladi hann fyrir radsmann og smid, 
sem hann afredi, pvi hann atti mer gott ad uppunna. 
Eg hafdi laeknad hann og liana i einu vandgsefu og 
versta tilfelli, sem var dautt fostur, er hiin gekk med 
(conceptum extra uterum), er po burtdrifid vard. 
Lofi gud 611 hans verk! Okkar skilmalar voru, ad 
pau skyldu pjona mer, en eg skyldi aptur eins morg- 
um kvikum skepnum lit svara, pa fra mer faeri, eins 
og pau komu med. Nu d6 alt i eldinum ovidradan- 
lega. Fekk eg peim p6 kii og hest, en hann vildi la 
hja mer meira, en eg let par vidblifa, par alt hefdu 
mist, po ci hefdu til min farid, og urdum vid her 
um sundurorda, og (eg) baud honum til rettra laga 
par um, ef hann so vildi. Einasta sa eg med sjalf- 
um mer, hann hefdi nokkud sidur tapad sinu fe, ef 
ei hefdi til min farid. Hann er spaklyndur madur 
og gudhraeddrar nattiiru, ad gera ei odrum ad fyrra 
bragdi mein, en aptur var hann servitur, pverlyndur 
og kappsamur, pa pad greip hann, og petta vildi nii 
fratn koma i milli okkar. Hann for um petta skeid 
sudur til stiptamtmanns, fyrst ad fa tiling med jard- 
arparti, hann tok, og par med ad anklaga mig, so 
sem hann nu sidar sagdi mer sjall'ur. Nser hann var 
kominn a tunin a Bessastddum, par heim er ad ganga 
fra Lambhusum, fellur hann i 6megin litla slund, og 



269 

pa hann nadi sonsum, pykir honum sem til hans (se) 
sagt: »Pu aetlar ad finna landsins herra, en pitt eig- 
id erindi geingur per eigi. En anklogun pinni upp a 
hann profast sira J6n gegnir hann vel, pvi hann ssekir 

4 sjalfur eptirlifihansogvelferd. En eg vara pig vid, ad 

pu hrserir ekkert vid honum, pvi eg stend med honum. 
Hann mun sjalfkrafa gera per gott, sem pii munt 
reyna«. Petta stakk hann so til hjarta, ad hann haetti 
peirri fyrirtekt, pegar hann og sa, ad hid fyrra gekk 
cptir. 

Pa hann var heim kominn, lagoi gud mer til 
mikla heppni med selaveidi, hvar um adur er talad. 
Kom hann sem adrir ad fa ser nokkud. Eg segi vid 
hann, hann muni pykjast eiga nokkud hja mer. Hann 
segir: »Ei kem eg til pin upp a pa reikninga, held- 
ur ad fa smekk af sel«. Var mer pa dllum lokid og 
let hann fa, sem hann gat pa med komizt. So skipt- 
unst vid vid i annad og pridja sinn, og Isetur hann 

^ mig ollu rada. Eg komst i forundran og spj'r, pvi 

hann breyti mi panninn? En hann svarar: »Pad kem- 
ur so til, ad eg aetla mer aldrei ad reiknast a vid pig 
eda telja upp a nokkurn hlut«. Meira fekk eg ei af 
hans munni i 3 undanfarin ar, par til hann nu sidast 
segir mer upp alia soguna, og framar, eg se so bii- 
inn ad gera ser gott, ad hann geti ei fundid, hann 
eigi hja mer fiskvirdi, heldur eg hja ser, og tokum 
so hreinum vinskaparhondum saman til daudadags. 
Her af sest, hversu gud hagar furdanlega hlutunum 
til, ad manninum ovitandi, og hversu hann ber na- 
kvsema umhyggju fyrir peim, sem i nokkurn mata 
bagt eiga og upp a hann vona. 
Hin onnur frasagan er pessi: 
Her var einn b6ndi a Fossi, er Eirikur het, vsenn 
i morgu, annars storlyndur, pver og pybbinn, pa 
pad vildi vid hafa. Hann fekk uppblastur i lasrid, 
so hann vard karlaegur. Var eg sottur um liEestan 
heyskapartima ad Felli, ad gera honum eitthvad gott. 
Skar eg upp lserid og setti hanka i gegnum pad und- 
ir hasinarnar, hvar af hann fekk tilsetladan bata. 
Hann bad Mr. Pal, pa a Horgslandi, ad betala mer 



270 

aJIan pann kostnad, er hann gerdi, og matti hann upp 
a hundrad, er sagt var hann hefdi eptir talid, sem hann 
po i sannleika purfti ekki. So vard hann landseti miiiii, 
og kom okkur aldrei eiginlega vel saman. Eg leiddi 
hann hja mer, og sa til, eg gerdi honum ei orett. So 
hraktist hann hurt i eldinum, komst so hingad aptur 
og atti mi ekkert til, neraa einn hest. Nu amihstan 
sunnudag slo hestur hann a skofiunginn, so foturinn 
hies allur upp. Komst hann so til min i pessu rada- 
leysi. Skar eg nii upp pennan mardan lot, og verdur 
(hann) nu, sem von er, alt saman af mer ad piggja. 
Er hann nii ordinn so litilatur sem barn og jatar mi 
med grati og audm^kt, ad ser seu pelta makleg gjold 
fyrir hissugheit sin og pvermodsku, so nii sarkenni 
eg i brjost um hann, og se, hversu gud beygir oss 
undir krossins oki, ad vid kunnum ad litillaskka oss 
og umvendast til hans af 611u hjarta. 

Her til bsetist hin pridja frasaga upp a gudlega 
forsjdn, vernd og nad yfir manninum. 

Madur het Porlakur Gudmundsson, af aett meist- 
ara Jons Vidalins, gafumadur mikill, gudhrseddur, 
lromlyndur og hdfdinglegur, item vinfastur, par sem 
hann tok pvi; par hja mikid eptir abata, lausi sinu radi, 
drykkjumadur og pa risjufeinginn, sem pa fell fyrir. 
Hann vard fyrst prestur i Otrardal, par eptir hrepp- 
stj6ri, sidan syslumadur um stund i Strandasyslu, so 
klausturhaldari a Pykkvabsejarklaustri. Vard hann 
pa liiisbondi minn a Felli, en hann helt ser uppi a 
Teigi i Fljotshlid, — hvadan ad giptust tvaer dastur 
hans; hans sonur er pad mikla skald og gafumadur 
Jon Porlaksson, sem tvisvar hefur mist prest fyrir 
lauslaeti, og er nii fyrir kongs nad ordinn enn prest- 
ur i Nordurlandi, — sidan vard hann logsagnari i 
Vestmannaeyjum og sidast i Arnessyslu, hvar hann 
deydi 1 ). Eina dimma haustnott svafum vid saman 
fyrir nordan altari i Pykkvabsejarkirkju; sneri hann 
hol'di inn, en eg tram. S16kt var l.jos, en opnar st6du 
dyr i kyrru vedri. Pegar vid vorum ad eins sofnadir, 



1) Hann Ici/.t 1773. 



271 

kom mikill oroleiki i kirkjuna. Eg gaf mig ei ad 
pessu, en hann vard hrseddur, for a faetur og aetladi 
ad ganga lit, en i pvi bili viltist hann, en kirkjunni 
var slegid i las. Gekk sa orolegleiki alt par til dag- 
adi. Honum pdtti eitt sinn, ad eg hefdi verid frek- 
tsekur upp a tre til kongshusanna, hvar til eg svar- 
adi honum litlu godu. Annad sinn kom hann til 
min med drykkjulatum. La eg pa veikur i stofurumi 
minu i kverkameini, so litid gat talad. Hann storkar 
mig par upp, ad eg skuli nu sparka og gaspara 1 ) a 
moti ser, med fleirum ordum. En so f6r, ad nokkr- 
um tima par eptir kvidslitnadi hann, og fekk pal- 
med pann hsettulegasta sjukdom, sem kallast garna- 
slyngur, og var pa fluttnr til min og borinn inn i 
sama hus og rum, so a sig kominn. Bendi eg hon- 
um mi til sinnar fyrri komu, og hversu gud fari nii 
ad pessu, er hann jatar med vidurkenningu. Og eptir 
nokkurn tima vard hann reidfrer ad komast padan 
aptur. Vorum vid enn betri vinir eptir en adur. Pk 
eg sidast kvaddi hann a Alpingi i Snorrabud, pa hann 
var ldgsagnari i Arnessyslu, setur hann upp eitt 
staup og segir: »Gud gefi per nii godar naetur«. Eg 
svara honum og segi: »Hvad kemur til pess, ad per 
so maelid, — enn nii er um hadegisbil, — edurserpu 
ieigd a mer?« Hann svarar: »Ekki a per, pvi pu 
att enn pa mikid dlifad. En hvad eg meina, kantu 
sidar ad fretta«, — enda saladist hann skommu eptir 
pad hann heim kom af pinginu. 

Nii medan venjulegur ferdatimi yfirstdd, var eg 
med bajrilegri heilsu, so eg gat bsedi stungid kekki i 
garda og hladid pa med litlum dreing til lettis mer, 
er Gunnsteinn heitir, gott mannsefni, ef vel vaeri upp- 
alinn af modur sinni, sem po ekki er 2 ). Annan dreing 
tok eg pa um pa tid, sem Einar Jonsson heitir, sonur 
konu Porleifs i Mordtungu. Hann var so fljotskarpur, 
ad hann laerdi nu settletur, breytta og 6breytta hdnd, 
fljotaskript og latinuletur ad sjalfum ser; gat par 



1) Svo. 

2) P. e. Gunnsteinn SigurOsson hinn guli (d. 1866). 



272 

eptir (ser) framtekid, pvi hann var pad flugnaemasta 
ungmenni, sem eg hafdi ad nyjungu tilsagt, edur eitt 
med peim. 

Pa samantok eg 7 viku hugleidingar af so margri 
tdlu heilagrar skriptar. Item einn stafrofssdlm um 
eptirlangan eilifs lifs, pvi nu hafdi eg um pann tima 
pau beztu salar og samvizku r61egheit, pvi eg vonadi, 
ad eg mundi fa teingdason minn Mr. Berg mer til ad- 
stodar, en losast vid adurnefndan klerk, sem og bu- 
inn var ad hota og lofa ad koma hingad ei optar. 
En pessi min von og traust, sem eg hafdi til hofd- 
ingjanna og peirra rettlaetis, vard mer ad aungu hvarfi, 
ne adstod. Her gekk makt fyrir rett, pvi biskup, 
Hannes scrdeilis, rekur hann til baka upp a mig aptur, 
kennir mer alt um burtferd nans, skuldar mina of- 
dirfsku ad bidja um Berg, so leingi hann so hja mer, 
so sem pad maktarbrcf sfair sig. En hvilika umturn- 
an soddan yiirmakt gerdi mi aptur i langpjadum og 
mseddum gedsmunum minum, veit gud bezt. P6 gaf 
hann mer enn stilling og polinmaadi ad lida pennan 
maktar yfirgang. Pad var sem ad bylur dytti af hiisi 
paer 7 vikur, sem hann var i burtu, en mi vildi alt 
aptur endurnyjast, Vard pad po vajgara en von var, 
pvi pad, sem af er, hefur hann mi aungvar fyrri 
ospektir s^nt. Mun ba;di til pess koma, ad heyrzt 
hei'ur, ad biskup og adrir fra3ndur hans hafi sett nid- 
ur hroka hans, og hilt annad, ad mi sest, ad til pess 
er af peim slylad, ad hann setjist her ad jordu og 
kalli, ef ei fyrr, pa eptir mig, og ma segjast, gud so 
undarlegur i peirri radstofun, so sem undirbiining- 
urinn er vitanlegur og audradanlegur, ef af pvi verd- 
ur; en aungvu sidur mun hann hjalpa bornum min- 
um, po peim verdi fyrirmunad ad hafahergagn afhand- 
tokum minum. So sem gud styrkti mig ad pjona ser, 
po hann burtu faari, pa slepli hann ei par fyrir sinni 
styrktarhendi af mer, ad honum aptur komnum. Pvi 
pegar lir ferdum var aptur komid, gaf eg sira P6rd 
og Jorunni d6ttur mina saman i heilagt hj6naband 
pann 23ja Julii 1789. Var i pvi samkvsemi her um 
60 manns. Gaf gud par til n6g efni, ad ei purfti ad 



273 

finna afl pvi. Ei sat sira Sigurflur i pvi briiflkaupi, 

— hvers vegna last eg otalafl; veikindum var vifl- 
brugflifl. So auflnaflist mer pa, afl gefa systur mina 
og br6flur, stjupdflttur mina og 5 daetur minar elsk- 
lcgar i hjonaband. Hafdi eg fyrir bjonavigslu texta 
vifl Helgu systur: Hvafl er eg ,drottinn, og mitt foour- 
hus, afl pii etc.; vifl Porstein broflur: Faflir minn og 
moflir min yfirgafu mig etc.; vifl Karitas: Hlutfollum 
verflur varpafl i skaut, en etc.; vifl Sigrifli doltur 
(mina): Komifl hingafl, born;6tta drottins vil eg kenna 
ykkur og yflar; pitt orfl hcfl eg heyrt etc.; vifl Gufl- 
nyju: Drottinn, minstu min til hins bezta; vifl Helgu 
og Katrinu: Gufl er trufastur; vifl Jorunni nu siflasl: 
Gangifl upp a vegina, skygnist eptir peim i'orna veg- 
inum, og liver afl se sa gofli vegurinn, gangifl a binum 
sama, og munufl pifl finna hvild salum yflar. Jer. 0. 
Heimfaerslan var par ei einasta upp a pau, heldur mig, 
sem allir sau afl var farinn afl ganga veg allrar veraldar, 
og eg bezt sjalfur fann, afl nalsegflist dag fra degi. Pakk- 
afli so minum gufli tyrir allablessaflaraflstofunamcrog 
minum fra fyrsta til siflasla i pessari syslu, i gegnum 
margar preingingar og heims ovegi, og latifl hvert 
eitt af oss par nema staflar, er hann sa fyrir beztu. 
Kvaddi eg so born min og naunga, nalsega og fjar- 
la3ga, og 611 min fornemstu s6knarborn, sem eg haffli 
til min kallafl, mefl blessunarorflum og Lutheri pre- 
faldri litleggingu yflr pau, pvi eg sa petta var pad 
siflasta samkvajini, er verfla mundi a minum bae. 
Lagfli eg blessan yflr d6tturdoUur mina P6runni litlu, 
sem til pess var latin koma til min, er eg af hjarta 
oska, afl verfli afl ahrinisorflum. Gaf lienni so silfur- 
festi, pa er amma hennar atti, livers nafn hun ber, 

— min snela cktakvinna. Aflur baffli eg henni gefifl 
og tileinkafl min silfurtaeki, sem eru mefl glasi og 
hulslri snoturlega tilbuin. Porunni minni sselu var 
pad silfurstaup aflur gefifl i lannfe, ur hverju so var 
kaleikur gerflur af stjupa hennar sira Stephani Ein- 
arssyni. En pa hann salaflist, gaf teingdamoflir min, 
Mad^? Jflrunn, (m6r) greind teeki og lagfli pad fyrir, 
sem nu er af peim gert, afl eg gaefi pau peirri, sem 

.Eflsaga: Jdns Steingrimssonar. 18 



274 



nafn d6ttur sinnar kynni ad bera. IE, hversu for- 
lingir mig nu ad leysast ur pessa heiras maedu og 
odlast sevarandi hvild og ro, sem gudi sjalfum er 
kunnugt! 



KAP. LVII. 

Pann 6tta sunnudag eptir Trinitatis embaettadi eg 
ad ollu leyti, sem adur er sagt, og sidan predikadi 
eg pann 8da. Fretti eg pa fyrst lat mins trufasta vin- 
ar sira Pals Magnussonar i Vestmannaeyjum. So em- 
baettadi eg ad ollu leyti pann lOda, en predikadi pann 
12ta; pann 13da embaettadi sira J6n a Lyngum hja 
mer, og t6k mig til sacramentis. Pyktist prestur 1 ) vid 
petta sem fyrr, og hafdi marga utbrj6ta vid mig um 
kvdldid um kaup sitt og fyrirhofn, eins og sira Jon 
a Lyngum og s^slumadur L^dur upp a heyrdu; og 
vissi nu skaparinn, ad varla poldi eg meira. Po hafdi 
eg pvilika heilsu um pessa daga, ad eg ad ollu leyti 
einsamall hlod ur heyfadmi laugardaginn adur, en 
visiteradi kirkjuna daginn eptir, pa hiin og klaustrid 
var afhent Mr. Pali Jonssyni a Gufunesi, sem her 
var pa til stadar, og Mr. Asgrimur sonur hans. Fell 
so til, ad vid presturinn 1 ) urdum samferda heinileidis 
hadir, og kendi eg nil 6 pvilikum ordum, sem eg 
hafdi aldrei fyrr reynt a aefi minni, enda svaradi 
honum eptir verdugleikum, og fyrirlagdi honum pan 
heilroedi, sem eg bezt kunni, og ad hann skyldi ekki 
areita mig panninn optar saklausan, edur ganga nokk- 
urn tima m6ti hond sinni og signeti, hvad hann og 
let ser segjast, pvi padan i fra taladi hann ekkerl 
stygdarord til min ne minna. En mer gafst orsok 
pvi heitara ad bidja gud ad skilja okkur ad og leida 
hann hedan a burtu med farsselu moti, ef mer aclti 
leingra aldurs audid ad verda, sem nokkrir soknar- 
menn minir af mdr heyrdu. Fullsnoggt kom par a 
bot vid minni masdu, ad fyrrnefndur Mr. P611 vildi 
lata mer eptir son sinn Mr. Asgrim til capellans med 



J) P. e. sira SigurOur aflstoflarpreslur. 



275 

baegustu og beztu kjorum, so eg purfli aldeilis ekkert 
padan i fra ad ganga eptir honum 1 ), sem hann af 
odrum njdsnadi, er hann hvatti pvi framar hedan ad 
fara, nema ef eg hefdi viljad auka laun nans, skaffa 
honum bujord og so framvcgis. 

Pann 14da sunnudag eftir Trinitatis voru sokn- 
armenn 70 til sacramentis, hvar af eg skriptadi 40, 
tveimur fatt i, en hann hinum; predikadi so pann 
sama dag, og so aptur pann 18da. En pann 19da 
vard embaettisfall af st6rregni, sem vidhelzt pa viku, 
i hverri ad infell fostudagurinn fyrstur i vetri, sem 
var sa 23. Octobrismanadar. Var pa enn regn og 
vdtn mikil. Kom pa hingad hospitalshaldarinn, hrepp- 
stj6ri Mr. Petur a Horgslandi, til ad fara a hreppa- 
inolid, sem haldast atti ;'i Klaustrinu. Med honum 
var og einn bondi, er Eirikur het, er adur hal'di 
verid hreppstjori i Loni austur. F6r velnefndur 
prestur med peim hedan ad heiman; var ad rida a 
anni') eitt brot snidhalt a moli og vestur yfir; fell 
ain i al af pvi vestur vid landid, ei breidari en her 
urn tvser hestleingdir. Ridu peir a undan brotid, en 
presturinn a eptir peim, en peir vissu ei fyrr til en 
hesturinn var kominn a sund i greindum al. Hann 
ilaut par af hestinum og sokk pegar, so peir sau ekki 
til bans fyrr, par til hann rak upp ur anni langan veg 
framar, og pa aldeilis orendur. Veit einginnmadurtil, ad 
nokkrum manni hafia boriztedurdrukknad i greindria. 

Pann 20 sunnudag eptir Trinitatis, sem var s& 
fyrsli sunnudagur i vetri, bjost eg til kirkjunnar med 
einum peim veikuslu burdum. S^ndi nu gud enn a 
m6r sarlega veikum sitt almaslti, ad eg gat embaettad 
ad ollu leyti og komizt svo heim til min aptur. Laug- 
ardaginn par eptir, sem var sa scinasti dagur man- 
adarins, var presturinn salugi sira Sigurdur jardsung- 
inn af teingdasyni minum elskulegum sira Joni a 
Lyngum, rett a peim sama degi og hann kom med 
bann hingad na;st aflidid 6r. So reynist mannsins 



1) P. e. sira Sigurdi aflstoflarpresti. 

2) P. e. Geirlandsa. 



276 

gangur og lit' af gudi nidursett, ad yflr pad takmark 
kann einginn ad komasl, og hann hagar pvi og ollu 
odru, naer pad er retlilega adgaelt, ser til d^rdar, en 
manneskjunni til nylsemdar, eins og her skedi. Vid 
Mr. Petur a Horgslandi gerdum utfor hans eptir hans 
standi og personu, og po so kostnadarlitla sem vid 
vogudum, vegna fjarlajgra naunga hans. 

En hversu gud for dasamlega ad biia hann undir 
sina burtkallan, vil eg med faum ordum a minnast. 
Hann var ordinn mer og folki minu pvi paegari sem 
leingra lek vid, settari i sinu framferdi og ad triia 
malugum monnum, sera hann i sinni einfeldni heil- 
inikid skemdu a moti mer, medal hverra pann fremsta 
matti telja Sigurd klausturhaldara, — vid hyern hann 
ailladi ad teingjast, — sem sja matti af brefum hans, er 
hann hafdi skrifad 'prestinum saluga til; og her fund- 
ust eptir hann, hvad me> kom ekkert 6vart, pvi sa 
madur hafdi mer altid oheill reynzt. Her med var 
presturinn salugi ordinn langtum (fullkomnari) i pre- 
dikun og lestri en hann hafdi adur verid. Og adur 
hann f6r heinian mfelti hann fyrir munni sersalminn: 

Blessada prenning blessud se. 
itrekandi pessi ord opt ur honum: 

Hjalp og nad pinni fadir flyt, 

forpenta reidi laegdu. 
Kvaddi mig so og pa alia, i heimilinu voru, i asl- 
udlegasta mata, sem ei var ajtid hans venja, po nokk- 
ud viki fra bse. Var hann pa mjog litverpur ordinn 
og brugdid til dauda, en raenn sau alt a bak eptir, 
ad af likindum vil eg halda, ad hann hah bradkvadd- 
ur ordid, og panninn hnigid nidur af hestinum, pegar 
hann burtkalladist. Optlega taladi hann urn pad, ad 
eg mundi sig leingur Ufa, vdtn mundu her verda ser 
i einhverju bag, einhver umskipti mundu verda a 
hdgum hans her, pa jafnleingdin vasri komin a veru 
hans he>, og so framvegis. En gud vildi reyna okkur 
bada, og jafnvel fleiri, og undirbua okkur ser i hend- 
ur, p6 eg pekti pad ei, Og nii matti eg sja, hversu 
gudleg forsj6n hagadi pessu vislega til, ad hann let 



277 

hann ckki drukkna i ferd med heimilispiltum minuni, 
ne nokkrum odrum soknarmanni, netna peim, seni 
allir nser og fjser pektu f'yrir gudhrseddan og rad- 
settan mann, so allra munnar skyldu tilbyrgjast, ad 
her kom ekkert fram, nema jgudleg radstofun og vilji 
a allar sidur. Hann syndi med pessu, ad hversu peir 
mektugu og storu i veroldinni med sinnm radum og 
i'yrirajtlunum megna ekkert a moli hans radi, so sem 
ljos gal'ust nu dsemin a biskupi Hannesi, sem var 
audsjaanlega ad letta honum a ser og odrum naung- 
u m hans, enn sidnr leyfa honum ad vera hja ser a 
pvi auda Skalholtsprestakalli, sem einginn saskir urn. 
En livers vegna, sja allir peir, sem pad igrunda. Og 
ad sjaist akefd biskupsins ad halda honum her vid, 
en fyrirmuna mer ad taka teingdason minn Mr. Berg 
mer til adstodar, hvnr um eg hal'di hann audmjiiklega 
liedid, pa innfseri eg her ordrett biskupsins skrif til 
min, er hann rak pennan sinn systurson aptur til baka. 

Pro Memoria. 
Ydar velseruverdugheita 2 lilskrif hefi eg med- 
tekid, pad eina med frajnda minum sira Sigurdi Jons- 
syni og hitt med hospitalshaldaranum Mr. Petri. 
Beggja innihald var ad nokkru leyti, ad velnet'ndur 
ydar capellan og per skildud ad pessu sinni i ast og 
kserleika, og gledur mig pad, ad hann faer hja ydur 
sem odrum godan vitnisburd. Nu, so logfrodur mad- 
ur erud per, ad meira parf til ad skilja sig vid sinn 
capellan en so. Lika skil eg ekki, med hverju eg hefi 
gefid ydur orsok ad meina mig so einfaldan, ad eg 
mundi taka i moti vocation Mr. 13(ergs) teiugdasonar 
ydar til capellans, medan pessi er ekki loglega fra. 
Eg pckti einfeldni sira Sigurdar i pvi ad taka i mal 
vid silt braud soleidis ad skilja, en ydur get eg minna 
vorkent ad hugsa, ad soddan geingi an. Hefi eg pvi 
radid sira Sigurdi ad vitja sem snarast aptur til sinn- 
ar liltruudu hjardar og bida med polinmajdi, par til 
gudi p6knast kynni ad senda hann annarsstadar. Alt 
hvad eg kynni contribuera til hans promotion, ad pvi, 
sem hann forpenar, vil eg gjarnan gera. En recom- 



278 

mendera hann i millitid aludlega ydar velajruverdug- 
heita gdda favori. 

Skalholti d. 6. Julii 1789. 
Hanncs Finnsson. 

Her m&tti segja vid mig, ad heiti yrdi heimskur 
madur feiginn, pvi vansdd var, hvort pad kail yrdi 
lidugt, sem honum pEetti l'raenda sinum vel bodid. 
Vel hafdi gud gelid mer vit ad svara honum upp a 
petta maktarbref, — og feingid tvser milliferdir um 
sumarid til pess, med hverju(m) eg sendi honum 
bref i embaettissokum, — pa gerdi eg pad po ekki, 
pvi pa eg vildi aforma pad, var sem penninn felli 
ur hendi mer, og til min vajri i akefd hvislud pessi 
ord: »Pii skalt ekkert ord par um skrifa, eg stridi 
fyrir pig, og pu skalt sja mina dyrd«, er eg hugdi 
ad merkja mundi br&dan afgang minn, so ei mundi 
purfa ad bruka nokkrar afsakanir edur forsvar vid 
minn yfirmann. En sa rettlati gud syndi nu sem 
optar sakleysi mitt, og hann heyrir bsenir pess und- 
irprykta, sem til bans kallar. 

Pann lsta Novembris embaetladi fyrir mig sira 
Jon minn a Lyngum, og daginn eptir skrifadi upp 
med mer og Mr. Petri pa femuni, sem hdr voru eplir 
prestinn saluga, og sendi (eg) pa uppskript med Mr. 
Asgrimi Palssyni, hvern eg kalladi mi aptur fyrir 
capellan minn, ef Mr. Bergur gefur fra ser pa kollun 
mina, sem hja honum er, edur hindrast par fra med 
odru moti. Pann 22. sunnudag eptir Trinitalis em- 
ba;ttadi her fyrir mig sira 6lafur minn i Asum, og 
potti ollum peim, er til heyrdu, honum fara pad verk 
igatis vel. 

Allidid sumar skrifadi eg sjalfur og let skrifa 
gudsord i bundinni og sundurlausri rsedu upp a 26 
arkir vel so, bsedi handa bdrnum minum og odrum, 
sem mig hofdu par um bedid, er eg mundi ei gert 
hafa, ef fyrri heilsu hefdi haldid. En gud syndi mer 
nu, hvad honum var psegast, eg skyldi gera. Verdi 
honum og pad til dyrdar! Petta vard mdr so inn- 
daclt, eins og pa eg heilbrigdur gekk ad heyverkum 



* 



279 

adur. Pott eg lidi so mikid, ad varla gaeti af mer 
borid opt og tidum, bar eg mig ad hafa gladlegt tal 
og umgeingni vid folk, en p6 serdeilis vid gud i and- 
legan mata. Flugu mer opt pessi baenarord ipanka: 

Gefdu mer nii gladvsert sinni, 

godur gud, i sjalfum per, 

pvi pad sviar pjaning minni, 

par urn reynslan vitni ber. 
Item: 

Pii hefur alt i pinni hendi, 

pydi gud, ad likna mer. 
R(es)p(onsum): 

A minni nad er einginn endi, 

ad pvi skal og verda per. 

KAP. LVIII. 

Pann 23. sunnudag eptir Trinitatis var so kalt og 
hvast vedur, ad ei treysti (eg) mer ad komast til 
kirkju. Var po anuars um pa tima eitt pad stiltasta 
vetrarvedur. So pegar kom ad peim 24da sunnudegi 
eptir Trinitatis setladi eg ad reyna ad komast a 
kirkju mina og embsetta, po alllitla krapta nii til pess 
fyndi. En gud vildi ei, ad eg leggi a tvaer haettur 
med pad, heldur kom pa um kvoldid sira Erlendur 
Gudmundsson fra Hofteigi i Miilasyslu, og embaettadi 
fyrir mig pann dag. Vid erum nafraendur ad pridja 
og fjorda lid. Dadust allir, er heyrdu, ad hans and- 
rikri og uppbyggilegri predikun, so eg og peir pris- 
udum gud fyrir pvilika hans radstdfun. 

Par sem m6r nii finst (draga) af likamans 
daglega minkandi kroptum, pakka eg honum, sem 
mig tilbjo fyrir sinn penara, fyrir hans nad, upplys- 
ing og krapta, er hann gaf mer dverdugum vesasling 
til peirra verka aflidna prests- og geistlegheita em- 
basttistid. Eru pad alls 16 kirkjur, sem eg hef fram- 
flutt ad ollu leyti guds heilaga pjdnustugjord, sem 
eru fyrir nordan: a Holum, Reynistad, Flugumyri. 
Par pr6dikadi eg sem student. H6r fyrir sunnan: i 



280 

Skalholti, Vestmannaeyjum, Dal, Holti og so ollum 
her i Vestri-Skaptafellssyslu, fyrir utan Buland. Pro- 
fastsverk og onnur preslsverk framid i 12 kirkjum 
her fyrir utan. En alls, ad pessum medreiknudum, 
heyrt guds ord kent i 44 kirkjum. Einsetti eg me> 
hvert sinn ad nema eitthvad af guds orda kenning- 
um, er eg par heyrdi, er eg mundi um slund, en 
gleymdi, — hvad gud nadi, — medan mer vel gekk, 
af ymsum umsvifum. En nu eptir pvi sem hans 
gaezka kipti mer fra pessu veraldlega, kemur mer nu 
mart gott aptur af pvi i hug, — sem eg hugdi aldrei 
gaeti sked, — af pvi guds ordi, sem eg par og par 
heyrdi af hans pj6num. Er petta til pess ad syna, 
hversu gott minni gud hafdi gefid mer, og ad hann 
lsetur nu ekkert eptir verda, sem mer ma verda til 
huggunar og velferdar. So kann hann og ad fara med 
fleiri, sem heyra hans ord og angrast hjartaniega af 
sinu minnisleysi, ad hann mun vist uppvekja pad 
hja peim, pa hann veit ad peim liggur hvad mest a, 
pvi so for hann med mig; og petta skaltu, mitt barn 
og g6di lesari, igrunda. 

Nu kom adventusunnudagur. Embaettadi her pa 
sira J6n minn a Lyngum, og so pann annan sunnu- 
dag par eptir sira P6rdur minn a Kalfafelli, sem er og 
vel grundvalladur og uppbyggilegur predikari. So leid 
jolafastan med mikid hostugu vedri a peim tveimur 
helgidogum, ad ei vard embaettad. Varsonidurradad, ad 
sira J6n minn a Lyngum embajttadi her a j61adaginn, en 
hann, m6t f61ksins von, hindradist par fra. En par eg 
fyrir sa, ad pad mundi til kirkjunnarkomaapannhatid- 
isdag,bad eg gud ad gefa mer krapta og tsekifseri til 
pess ad komast til kirkjunnar, ef pad vseri hans vilji, 
hvad hann og gerdi, ad eg gat heilaga pjdnustugjord 
par framflutt med gladvneru hjarta fyrir hans storu 
nad. tit dr6 eg minnar rsedu form af Elias Naurse's 1 ) 
Hatidaspegli, um runninn, sem brann, en eyddist ei, 
Exod. 3, fyrst l8erd6m um samanburd upp a Christi 
holdtekju, so gudraeknisaminning af skipan guds til 



1) professor f, 27. Febr. 1650; d. 1728. 



281 

Moysis etc., so huggun fyrir alia pa, sem staddir 
kynnu vera i nokkrura ofsokna-, freistinga- eda kross- 
burdareldi, hverninn guds birta og alraaettis gaezku- 
Jj6mi eptir daemunum vaeri po mitt i honum ad Anna, 
og vidsnerist sidast i eilifan dyrdarljoma dllum, sem 
adur gagnhreinsudust i pessum eldi, og so framvegis. 
So leid af pad lifstunda ar mitt og annara med s6r- 
legri guds forsjdn og furdanlegum almaettiskrapti. 
Honum se einum aeran! 

6, gud hjalpi! Nii kom nyarid 1790. 

Pann annan dag jolahatidarinnar embaettadi her 
sira Jon minn a Lyngum, en sunnudaginn vard pad 
ei fyrir ovedri, er p6 var asett. Og so lidu prir 
dagar til nyjarsins, ad uggvasnt syndist, pa embaettad 
yrdi, er eg var po buinn ad boda, ef gud gaefi mer lit 
og heilsu til pess. En so for, ad alt pad hvassvedur, 
sem var daginn og nottina adur, ad pvi slotadi, so 
kyrra logn var um daginn, ad eg mi p6 med veikum 
burdum komst til kirkjunnar og embajltadi, hvar til 
gud gaf mer, enn sem fyrri, nyja krapta pann nyj- 
arsdag til enda, sem eg po alyktadi og let a mer 
skilja, ad mundi ^'erda minn sidasti embaettisverka- 
dagur. Eg briikadi fyrir inngang edur pakklaitisbacn 
fyrir alt gott umlidid guds eiginlegleika og tillagsord 
eptir stafrofsins bbkstofum. Fyrir exordium med 
studning ur Joh. Gerhardo: Um lifsins tr6 med sin- 
um 12 avoxtum, Apoc. 22, med heimfoarslu upp a 
andlegs ars tblffaldan avoxt og pess natturlega ars 
einninn tolffalda nytsemi, og pad i hverjum manudi. 
Exegesis var um mannanna lifsstunda ar, eptir ut- 
malan og samanburdi vid arsins parta, so um drott- 
ins pr6funarar, og hverninn pau a tvo vegi utfellii, so um 
bans typtunar og endurgjaldsar, og sidast um pau 
eilifu dyrdarar, er menn aettu jafnan ad bua sig undir 
og lata sig til langa. Gud vissi, ad minir pankar 
voru ei festir vid nokkurn stundlegan hlut medan eg 
petta framflutti, heldur pra i eitt betra lif, basdi fyrir 
mig og adra. Pessi ferd gekk p6 so nserri minum 
langpjadu likamans kroptum, ad eg matli med mikl- 
um vanmoatti halda vid nimid. Pdtti mer enn stor 



282 

guds nad og gafa, ad eg gat enn lesid an storrar 
pvingunar sunnudaga og adra lestra i husi minu, og 
farid optast noer a faetur, pegar spakt vedur var. So 
temur motlaelid mannskepnuna. 

Um pessar mundir matti eg fa ogheyra ymislegt 
last og lygar, er m6r saklausum fell nu ei pungt ad 
bera. Par eg gat ad komist, svaradi eg areitingum 
peim sem vera atti. 6, hvad vondur er heimurinn! 
Her sannadist: 

Nunquam bella bonis, nunquam discrimina desunt. 
Et cum quo certet mens pia semper habet. 

Nu eptir nyjarid kom J6runn d6ttir min ad vitja 
um mig ser til gamans og mer til afpreyingar. Var 
me> pad glediauki ad sja hana vel vid heilsu og i 
allri annari vellidan og alhcli. Dvaldi hun hj& mer 
nokkra daga, og f6r so heim til sin aptur. Gud 
minnist i nad minna baenarorda og kvedju vid hana, 
sem eg lagdi pa, yfir hana og hefi lagt, sem onnur 
born min, og alia pa, er eg var tilsettur fyrir ad bidja 
nasr og fjser um pau undanfdrnu 30 ar, sem eg heii 
prestur verid. 

Fell mil- her vid i hug ein frasaga, er fell til, 
pa eg vard fyrst prestur, pvi hun kaun ad syna guds 
alvizku og lorsjon, asigkomulag guds triirra pjdna 
og peirra kjor hjai heimsins bornum, verdi peir mjog 
upp a pau komnir med fleira. Pa eg kom fra vigsl- 
unni, framflutti eg fyrst prestsembaettisverk fyrir 
altari i Holtskirkju undir Eyjafjdllum, sem adur er 
a vikid. Er eg latinn sofa par einsamall i ba2jardyra- 
loptinu n6ttina adur. Undir daginn dreymir mig, ad 
til min komi tiduglegur 1 ) prestur, hofdinglegur ad 
yfirlit, raudleitur med jarpt hrokkid har, er la a 
herdar nidur. Hann heilsar m6r vingjarnlega og 
pakkar mer fyrir f61k sitt. Eg pdttist ei vid hann 
kannast; tek p6 vel avarpi hans. Hann talar framar: 
»Eg bjd pig og so fyrir son minn, pvi pid verdid 
saman. Pii atl og ad vera par eg er«. Her vid vakn- 

1) Svo. 



283 

adi eg og s^ndist mer sem eg saji a bak honum aptur 
ofan lir loptinu. So kemur profasturinn, 16durbr6dir 
minn, til min, og spyr hverninn eg hafi sofid. Eg 
segi honum draura pennan, en hann segir: »Ei var 
von pu pektir hann, pvi petta hefur verid svipur 
sira Porsteins Oddssonar, sem her var fyrir mig, og 
skal pad vera sanndreymi. Pii skalt nu i dag iklaed- 
ast her peim sama kennimannsskruda og hann bar, 
og slanda i peim sporum og hann stdd. Hann liggur 
i Mulakirkju, en gud mun retla per annarstadar leg- 
slad, hvad sem um afspreingi pitt kann ad verda«. 
Kannadist eg nu vid, ad su stdrhofdinglega velgerda- 
og vinkona min, Gudny saluga i Sk6gum, var dotlir 
bans. Af godgerdum hennar og gestrisni vildi opt 
undanganga hja henni, og hafdi eg pa sem betur 
megandi opt ordid vel vid naudsynjabon hennar, sem 
verdugt var. Pa hun saladist seint um vetur, var 
mikill mat'irskortur a milli manna. Pa tok heimur 
ad fli intra: »Henni var betra ad get'a minna, ad 
nog vaeri til begrafelsis hennar«. En jafnsnart gat 
gud 3 hundrud fiska landhlaup a fjoru hennar, ad ei 
vard utforin einasta gerd i heidarlegan mala, heldur 
gaf soddan blessun morgum naudsloddum noga lifs- 
bjdrg par i kring. Sira Porsteinn hafdi verid einn 
sa mesti gafumadur og saungmadur, en misti malid, 
og var so i 12 ar, ef ci leingur, og saladist ur peirri 
syki. Hvad gud brukadi mig nu par eptir fyrir verk- 
heri ad gera sonar- og dietra-bornum hans gott, veit 
sa alvisi herra. Honum se par fyrir eilil ajra og 
pakkargjord! En til pess helzta vil eg vikja, er mer 
var bent til, — pad var sira Porsteinn Benediktsson, 
ektasonur adurnefndrar hofdingskvinnu. Hann var 
pa i skdla, er eg vard prestur; vigdist par eptir, og 
var skikkadur i Mjoafjdrd. Giptist par, flosnadi 
padan upp vegna Jiardinda, vard so capellan bja sira 
Dada 6 ar edur par um bil, med litilfjorlegu tillagi. 
Vard buandi a Heidi, en komst par ei upp vegna fa- 
tasktar, fjolskyldu og hardra ara, er pa innfellu, og 
sotti pvi um Skorrastad, hvar hann verdur til dauda- 
dags ad likindum. Hann var og er dagddur kenni- 



L 



284 

madur, hreinlyndur og opinskar, serdeilis vid 61, 
fromlyndur og godgerdarsamur, meir gefln fyrir sjo- 
ferdum og liskiveidum en landvinnu, en hafdi po 
gott skynbragd a pvi ollu; anaegdur med blitt og 
slritt, og gat ei bedid p6 med pyrfti. So sem hann 
kom fataekur og klsedfar, gaf eg honum prestshempu, 
kj61 og so eptir hendinni annan klaednad, hvad meira 
kom til konu minnar, pvi peirra hreinlyndi atti vel 
saman, enda brast ei af hans halfu ad hjalpa upp a 
cmbaeltisverk min i s6knum minum, pa eg var ekki 
vid, og nokkurs pess med purfti. Eitt sinn er hann 
embaettadi a Dyrholum i minni fjarveru, pa safnadist 
skrillinn til pans og segir: »Vid viljum pii sert prest- 
ur vor! Vert pu oss velkominn«. Hann svarar: »Svei 
ykkar slagsi! Haldid saman kjoptum ykkar! Eg vil 
ei skarnnyta ad vera prestur ykkar. Pio munud ei 
betur med mig fara en pann, ykkur penar« etc. 

Eitt sinn var mjdg vorhart, ad ei fiskadist, ad 
hann atti svo bagt, ad ei sa annad fyrir en hann yrdi 
ad skera kii ser til lifsbjargar. Eg heyri petta, tek 
mer hest, rid austur i sokn til 5 baenda, seni eg vissi 
ummuradir voru og fullbyj'gir af mat ad hjalpa hon- 
um ansegjanlega. Bid pa ad syna mannseru og bjarga 
honum, pvi pad synist skomm, peir soknarmenn hans 
hafl yflrfljotanlegt, en hann lidi skort. lsti hdt Hjorl- 
ur; hann svarar: »Eg verd ad sja um bukorn mitt 
fyrst; eg hefi ei intektir ad stydjast vid«. 2ar het 
Einar; hann svarar: »Eg skal lofa honum, raeilinum, 
ad snara ser upp a fj6spallinn og sletta nokkru i hann, 
pa hann slcepist til kirkjunnar edur til sjoarins«. 3ji 
het Olafur; hann svarar: »Vilji hann koma hingad ad 
Fossi a malum, skal eg lata gefa honum nokkud, en 
ei sendi eg honum mat«. 4di het Jon Arnason; hann 
svarar: »Hann a ckkert hja mer; eg hef riflega be- 
talad honum skyldur hans, og mun par vid blifa«. 
5ti hot Sveinn; hann svarar: »Eg vil heldur kasta 
pvi ut i eldinn|; hann matti fara sparsamlegar med 
pad, hann haidi; sjai hann fyrir pvi. Nogir eru, po 
hann fari«. Eg svara hverjum einum eptir sem vid 
atti, og for so jafnnaer fra dllum peim. Peir skipud- 



285 

ust ekkert vid aminningar miliar, ad peir lidsinlu 
honum hid minsta. Dremid synir, hversu ilia og 
omannlega heimurinn fer med fatseka presta, og i 
hviliku forakti peir eru hja soddan veraldarsonum. 
Trault getur sa prestur haldid virdingu sinni, sem 
mikid er kominn upp a sokn sina. Gud gefi, vegna 
sinna dyrdar, pad vseru sem fsestir! Gud ser p6, 
hverninn med hans pjona er farid. Harm lsetur ei 
ad ser hseda. Hver skyldi hafa truad pa, ad born 
pessara velmaktar- og efnamanna mundu hungur og 
fataekt lida, verda ad eta hrossaket og deyja so i hor 
og vesold, eins og sidar fram kom, priggja peirra. En 
biisseld himia er ei framar til. Her a moti veit eg ei 
pau dsemi, ad peim, sem vel hafa med prest sinn 
farid, hafi mjog flatt farid, ne afkomendur peirra. 
Guds ord og fyrirheit standa stodug. 

Nii er ad vikja fra pessu og til hins, hversu guds 
forsjon hafdi og bar umsorgun fyrir prestsskepn- 
unni, ad hann komst at med sin efni, p6 pessir efna- 
m en n hjalpudu par ekkert til. Eg reid lserdari fra 
peim, ad pekkja heimsins hatt, heim til min. Sendi 
presti ad vormu spori smjorfjordung og prja fjord- 
unga fiska, t6k aptur hest minn, reid ut ad Skdgum 
til Mr. Hogna brodur hans, og segi honum, ad hans 
br66ir sira Porsteinn selli ad slokkna lit af i vesold 
og matarleysi og alt hans, nema hann bregdi nii vid 
flj6lt og fa3ri honum mat. Hann viti, hann deyi fyrr 
en betli, og skuli hann mi ryma opokkann, — pvi 
Hogni var haldinn naumur madur. Tel eg so urn 
fyrir honum, ad hann fer med mer til baka, og fierir 
gehns hrodur siiimn mjolkvartel, halfvastt fiska og 2 
fjordunga smjors, finnur klerk, heilsar honum og 
segir: »Eg vard ad vitja um pig, br6dir minn. Eg 
heyrdi pii vseri farinn ad eiga ofurbagt, og eg vissi 
likindi til pess, og kem eg nii ad faera per og biirn- 
um pinum til nokkurra mala«. Hinn svarar: »Vel 
kominn sdrtu ad vera hja mer. Eg hef nogan fisk 
og smjor ad gefa p6r nii naetursakir«. Hinn segir og 
hlser vid: »Sizt atti eg von a pessu, og hefur pii 
petta ei af sjalfs pins rammleik, og seg mer, hvadan 



L 






28C 

pad cr, po mig gruni nokkud um pad«. Hinn svarar: 
»Seg pii raer liver kom per til ad faera mer matinn?« 
Segir par hvor odrum upp alia soguna. Pa svarar 
prestur: »Svo skyldi hvor odrum a bak hollur vera 
og hjalpandi; pad er ei hans fyrsta« etc. »Het eg 
lagt a og legg enn, ad pad, hann mer gottgerir, komi 
nidur a honum og bdrnum hans, pa peim a liggur. 
En so pu, minn brodir, sjair, eg vilji ei med ofmikilli 
agirni asselast pig, so mattu fara med pina torn til 
baka, pvi mer kann ad nsegja pad eg hell, par til 
gud gefur mer nokkud af sjonum«. Hogni svarar: 
»Hverjum ertu likur? Pad er vissast jafnan sem i 
hendinni er; eg geri pad ei. Pii fterir mer pad pa 
sidar i vor, ef per verdur pad afgangs". Madur, sem 
eg let fara med Hogna, sagdi mer pessa samra;du, er 
hann for heim aptur. Tok eg pa svo vel sem eg 
kunni a m6ti honum, og utbreiddi sidar, hvar eg 
skyldi, petta hans orlsetisverk honum til seru og 
soma. Og lykur so pessari frasogu. Hefi eg po fleira 
af okkar vidskiptum ad segja. 

KAP. LIX. 

Adra frasogu lset eg her med fylgja, sem synir, 
hversu falskir og hrekkvisir menn utleika a stundum 
frdma og einfalda menn, af dajmi eins slottugs manns 
par i Mtyrdalnum, er vid velnefndur sira Porsteinn 
feingum med okkur fyrir medreidarmann og tjald- 
mann upp a Alping. Hann het Vigfiis Sasmundsson. 
Vid pottust pekkja vel pennan segg, og tokum pvi 
fyrir okkur ad fa honum pad eina i hendur og um- 
sjon, er hann gseli ei annars en stadid okkur skil af. 
En par hann var dtull og alvanur ferdamadur, sltegd- 
ustum vid til hans. Nii er ad segja, hverninn for. 
Vid heldum fljotu stryki lit a Eyrarbakka, og hoidum 
jafnan godar hressingar. Var pessi minn medbrodir 
meir gefinn og natturadur fyrir brennivin en eg, og 
biladi po aldrei vid pad, ad ei hcfdi rad a ordi og 
gerdum. Ei tok eg pa neitt brennivin i kaupstadn- 
um, pvi eg atti pad vist upp a Alpingi, er eg purfti 



287 

par til litb^tingar. Pa vid f6rum af Bakkanum, segir 
hann: »Eg heyri, ad a Alpingi se ei gott ad fa ser 
ad drekka, og setla eg mer nii ad fa mer blondu a 
kut minn, sem eg hefi«. Vid bidum hans a medan, 
hdldum so a stad og upp Reykjadal. Pa vid komum 
upp a halsinn, adum vid hestum okkar. Var pa 
komid a nott, og vid ordnir raatlystugir, og t6kum 
pvi til matar, hvar eptir okkur pyrsti, en vatn var pa 
ei nserri. Badutn hann ad gefa okkur ad drekka ur 
kiitnum. Hann segir pad ad sonnu velkomid, en 
segir pad se soddan ylda fra einni Bakkakerlingu, 
sem hann ei vogi sjalfur ad drekka, tekur ur tapp- 
ann, sypur a og spytir med miklum raeskingum lit 
lir ser aptur, og setur so tappann i; hafdi hann sid- 
an undir tjaldskor okkar a pingi, par til hann var 
•ad selja hvern pela ur honum a 10 sk., pvi raunar 
var a honum brennivin, sem hann hafdi i einhvers 
icikning, og enn fleira, svikid ut hja kaupmanni. En 
vid pessu saum vid ei. Af halsinum ridum vid ad 
einum ba3, er heitir Nesjar. Var eg par kunnugur 
og feingum (vid) okkur par ad drekka. Par var ekkja 
fyrir, til hverrar hann inn f6r, pvi 161k var i svefni, 
laug par rojdg kynduglega lit hja henni kliit vetn- 
ingumi) [og sjalfskeidingshnif handa okkur, er ari 
sidar kom upp. So i'6rum vid ad Skalabrekku; var 
eg vanur ad koma par fyrir hestum minum um ping- 
limann. Par bad hann um til lans, par til aptur 
ksemum, nyjan starfhnif, er bdndi viljuglega ledi. 
Komum vid par til baka, forum heim til bsejar, en 
iidum hestum a stodli. Var par pyfi a milli tveggja 
bckja. Pa vid heimtum aptur hesta vora, var hann 
ad hlaupa eins og halfaerdur vseri um piifurnar, 
kennandi okkur um dvol okkar; sagdist hafa ordid 
ad hlaupa fyrir hesta okkar, og pvi hefdi sa leidi 
hnifur tynzt upp ur vasa sinum, og afmarkadi vist 
svid, hvar innan hann vseri ad finna. F6r bondi og 
folk hans ad leita med honum, en hnifurinn fanst ei, 
])6 hann segdi bonda par til hans, pvi raunar hafdi 

1) Svo. 



288 

hann aldrei tynt honum, og vidlik brogd brukadi 
hann vidar. Hann lunkadi lit betliattest hja syslu- 
manni, faerdi sig so i larfa, er hann hafdi par til 
fyrirhugad og heiman med ser haft, og vid vissum 
ei fyrr af, og avann ser par mefl olmusgjafir a pingi. 
Hja kokk stiptamtmanns og annara herra par a pingi 
kom hann ser i vinfeingi vid, so vel upp a elda- 
mensku, vatns adburd, hreinsun diska og kera, og 
kom so med fullan barm og vasa padan med ymis- 
legt matartdy og jafnvel fleira, svo vid klerkarnir 
vorum ordnir hissa og rett hrseddir um oss, af pvi, 
vid urdum varir vid, og tokum pvi iduglega variid a 
oss sem bezt hofdum vit a ad innflsekja oss ei i 
hans ord ne athafnir, og urdum feignir pa vid slupp- 
um sidast klaklaust med hann. 

Pa tekk eg bl6dvellu i annan fotinn a pingi af 
pvi eg hlaut avalt i sterkasta hita ad ganga par i 
stigvelum. Hjo Bjarni salugi landphysicus i f6tinn 
og bar so ofan i benjarnar nokkru drifandi. Her 
vid umsnerust pser so, eg ber pau or og merki 
til daudadags; f6turinn oglserid bles alt upp, so ei sa 
annad fyrir (en) ad egmundi par hreint leggjast, sem 
ohentugt var. Fl^lti mer pvi i burtu padan og aetl- 
adi ad nema mer veru og stadar i adursogdum Nesj- 
um. Gat eg nu ei ridid nema fot fyrir fot, poldi 
hvorki sokk ne sk6 a fastinum, og vafdi hann med 
klutum. Vorum vid alt kvoldid og n6ttina ad Ifom- 
ast pangad. Prestur for til baejar ad utvega mer 
rum, en let mig af bald i eina lag a stodli, hvar ed 
var mikid gras fyrir med Mariu- eda brudarstakk so 
kolludum. Eg t6k a medan pessi bldd og lagdi pau 
yfir f6tinn, hvar vid strax tok ur verk. Jok eg pa 
pvi meira vid yfir allan fotinn, let einasta fsera mer 
abreidu og sofnadi par um stund. Pa eg vaknadi, 
var hreint allur verkur i burt. Prestur vakli yfir 
me>, pvi hann heitstreingdi, ei vid mig ad skilja fyrr 
en eg vaeri daudur, edur eg kaemist lifandi heim. En 
po bolgan vasri enn mikil, rddi eg af ad fara leingra. 
Ekkjan leitadist vid ad gera mer alt til grcida, er eg 
borgadi henni. En hiin var ei, pvi midur, so fram- 



289 

faerin ad segja mcr vidskipti hennar og Vigfiisa i 
pad sinn. 

So for eg yfir halsinn i Olvesid ad peim bse, sem 
heitir Reykjakot. Par var fyrir vaenn og erfidissam- 
ur b6ndi, er Gudni het. Hann hafdi att tvaer kon- 
ur, og vid peim 24 born, af hverjum 18 komust a 
legg. Hattlofad veri almaetti guds! Eg hafdi i pa 
yfirstandandi fjarpestartid skaffad peim manni i 4 pa 
undanfarin ar 10 fjordunga ullar a hverju, af pvi eg 
kendi i brj6sti um hann og fell vel i ged mannskap- 
ur hans. Miaul eg og ad vera forhugsadur um pau 
pestarar um 80 fjdrdunga ullar og par yfir handa 
peim og peim, sem mig hofdu bedid og eg var skuld- 
bundinn til ad gera pad fyrir, so sem voru minir 
yfirmenn. Hafdi eg pad ei af minum eigin ramm- 
leik, heldur hlaut pa jafnan ad fa pa ull ad, hedan 
og mest austan ur Hornafirdi, er mer ei i pann tima 
ordugt fell, pvi pa var nogur friskleiki og efni til 
pess, er eg pa sa ei sem skyldi, hversu d^rmsett var. 
Pessi madur t6k fegins hendi a moti mer. Eg dvaldi 
par nokkra stund dags; l'6r padan ad Kaldranesi 1 ), 
og fekk par gott rum og g6dar vidgerdir. Var nu 
sunnudagsmorgun. Sdknarpresturinn, sem het sira 
Einar Jdnsson, fra Berufirdi adur, var pa ei em- 
basttisfser, en hafdi bodad f61k til kirkju. Sira Por- 
steinn og hann voru kunningjar, fra pvi hann var i 
Mj6afirdi. Hann bydur honum ad embaetta fyrir 
hann, sem hann padi. Vard eg, bar eg la, mjog 
hrseddurum medbrodur minn, par eg vissi, hann hafdi 
ei solid og ei matar neytt, ad segjast maetti, i undan- 
farin 5 daegur, en haldid ser uppi a brennivini. 1*6 
gaf pad gud, ad pad f6r allvel ad allra s6gn. P\i- 
likar gafur hafdi hann til ad bera. 

So komust vid heim til vor ad heilu og holdnu 
fyrir guds hjalp. 

Pa a leid pad sumar, fekk hann Skorastad, og 
penti eg honum til peirrar ferdar sem eg kunni og 
eg sa honum la a, og potti badum mikid vid hvorn 



1) Svo. 
Aifisaga Jons Sleingrimssonar. 19 



290 

annan ad skilja. Sonur hans Benedikt var hja mer 
leingi sumars nu eptir eldinn. o: 1786, adur liann 
var antekinn i skolann. Vid skrifum jafna hvor odr- 
um til, til gamans, pa ferdir ialla a milli. Er hann 
nii farin ad pvinga brj6stmsedi, er mer sidast 1788 
tilskrifadi. Sitt vill meinid serhvern pja. Gud lailur 
oss sjast i eilifu lifl. 

Vikur nii her fra sogunni og aplur til Vigfusar 
Ssemundssonar. Hann var giptur madur, tok ser ad- 
seiur i Hvammi i Mtyrdal, og alii par barn vid einni 
doltur .16ns Arnasonar adur umgetins. So var hann 
dsemdnr i sundur fra konu sinni, og pa vid, sem pau 
sundur dajmdtim, sogdum peira ad kvedjast med 
kossi, gekk hvort sinu meigin kirkjudyra, litu um 6x1 
hvort til annars og sogdu blygdunarlausl: »Fardu 
pinn veg fra mer til etc.; samur er keerleikurinn, po 
vid kyssunst ekki«. Hraut pa einhverjum petta: 
»Svei ykkur badum, djels 6kindurnar«. Hdr eptir 
lagdi hiin lag sitt vid annan, og hann enn i'rekari 
verur hja sinni h6ru; eyddi par og uldreif mart ur 
heimilinu. Prestur hans, sem ekkert rcdi her vid> 
angaf pa pennan hrapp fyrir mer sem profasli, og 
so syslumanni, sem eptir marga snuninga skikkadi 
hann iir syslunni. En hann for ut ad Skdgum a 
naestn ba? vid hana og helt so enn sama ai'ram, sem 
honum var audvelt. So ulvegadi eg skrif hja stipt- 
amtmanni, er skikkadi, undir sldrar sektir, ad drifa 
hann so langt i burt fra syslunni, ad hann n;cdi ei 
til hennar, sem og gert var. Komst hann so um 
nokkur ar vestur i Gullbringusyslu, og numdi sladar 
hja ekkju par. En pa eg var hingad farinn ur Myr- 
dalnum, snautadi hann pangad aptur. Eitt sinn, er 
eg var i fiskiaddrajttum a Selljarnarnesi, hitti eg hann 
i Nesi, hvar landphysicus salugi Bjarni var ad skera 
upp fingurmein a honum. Lek hann mer pa pann 
refsleik, ad hann yiirlaladi hann ad bidja mig ad 
ilylja sig austur i Myrdal, hvar hann aetti adskiljan- 
legt, og ad gera svo ad pessu meini, so landphysicus 
i'er pessu mikillega fram vid mig, sem vorum soddan 
vinir, ad eg hafdi lofad ad gera hverja hans bon, er 



1 



291 

eg megnadi. En pa er eg nii neitadi pessari b6n, 
hvar til hann vildi ollu kosta, vard hann afarreidur 
vid mig, bregdandi mer um nizku, miskunnarleysi, 
oacrlegheit vid sig, er mer var sarast ad pola, adur 
en eg ksemi nokk(ur)ri afbdtun fyrir mig, sem mi 
hafdi ei ad segja vegna bradsinnis hans. Let eg sem 
eg mundi gera pad og lofadi mig aptur ad koma 
pangad, sem eg p6 ei gerdi, hcldur bar fyrir mig med 
sedli, ad lest min hefdi verid i burt komin, ad eg 
hei'di ei matt aptur hverfa pangad; gat og litid um 
vandhajfid, sem a pvi hefdi verid. Jafnadistso aptur 
vinskapur vor. So eru heimsins born ka3n og litsett 
til ad gera mein af ser med dllum haelti. 

Fra pessum sniduga pjof og skelmir vik eg til 
annars, er eg hen fyrr a vikid, sem het Asmundur 
Einarsson, og eg hitli eitt sinn a Alpingi. Hann hal'di 
gelid sig par i lid og penustu med peningarikum 
lausamanni og drykkjuriitara, hverjum hann resmdist 
leingi i'ram eptir trulega fylgjandi, uppapassandi, 
bsetandi og forsvarandi illyrdi hans og misverk. En 
ad endalykt ianst pessi hans lavardur, er Bergur het, 
a vidavangi liggjandi i svefnorum og riissi hjd pjod- 
braut, firtur og raentur ollu lauslegu, og peningum, 
er hann sagdist haft hafa, nema hesturinn var eptir 
ad bera hann til bygda, en fylgjarinn horfinn. Var 
nu ovist ad kenna honum edur ddrum soddan tj6n. 
Po kom hann blygdunarlaust a pingid aptur. Fyrir 
vestan Snorrabiid vid Almannagja hafdi einn madur 
i bodi flugvakran hesl, er par stod med reidtygjum 
hans, og blarri flossessu i. Par gaf sig fram annar, 
sem vildi kaupa hann fyrir uppsett verd, cf hann 
lasri pann sprett, sem ser likadi, og skyldi hvorugur 
peirra reyna hann, heldur einhver ovidkomandi, er 
kynui pa list. Par var pa naerstaddur greindur As- 
mundur, er p6 nefndi sig odru nafni, med uppspert- 
an hatt, i skinnpeysu og skinnbuxum, og baudst til 
ad reyna hestinn a peim skeidfldt, sem er par sudur 
i gjanni ad Ear as tig. Er par litill afburdur af hau 
klettnefi, sem geingur i gjana ad austanverdu. Vid 
vorum atta i h6p, sem I'dram upp a einn klett fyrir 

19* 



292 

vestan biidina, asamt kaupanautunum, ad sja upp a 
renniskeid petta. Hann stokkur a bak og hrokkur 
hestinn med keyrinu fyrst fram og enn listilegra til 
baka. Vindur var a nordan (so) pettur ad skinn- 
peysan fiaksadist aptur af bonutn. Allir gaettu meir 
ad fimleika hestsins, er var sem hver vildi ser kj6sa, 
en ad kaudanum, sem a baki sat. Pa bann af baki 
stokk, ad reyndnm hestinum, vantadi sessuna. Er 
hann spurdur ad licnni, en hann segist ekkert til 
hennar muna ne vita. So leitar eigandi ordroms til 
okkar; verdur pa agreiningur a. Sumir segjast hafa 
ei adgaett pad, adra minnir ei betur en bun hafi 
verid. Hann segir, allir vid hofum sed yfir sig, og 
menu sjai, hiin se ei hja ser. So fdrum vid pa allir 
ad leita og finnum hana ei, og hsettum vid so buid. 
Eg pottist vist hafa sed pennan mann adur, en kom 
pvi ei snogglega fyrir. Vid hittunst sidar um dag- 
inn i einrumi. Eg segi vid hann af vidorradi 1 ). »Eg 
pykist vita, ad pii beitir Asmundur Einarsson«. 
Hann svarar: »Satt er pad, en hvar hofum vid s6zt?« 
Eg segi honum pad, en hann kannast vid. Eg bid 
hann mi ad segja mer, hverninn hann hafi getad nad 
sessunni um daginn, og lofa honum aptur upp a seru 
mina og trii, eptir sem hann ad fornu pekki mig, ad 
upplj6stra honum ei edur svikja hann i trygd. Segir 
hann mer pa, hann hafi strax losad hana, er hann 
f6r a bak, en pa hann hafi til baka ridid hafi hann 
fleygt henni aptur undan ser og uppi vedrid, er hann 
reid fyrir nefid, og hafi hun par fleygzt i eina klelta- 
skoru hatt upp i berginu, hvadan hann se buinn ad 
na henni. Fell eg mi i forundran af so utsedu kajnsku- 
bragdi. Segi eg honum p6, ad madurinn se nii i til- 
buningi ad lata hann gera betri grein a henni, og se 
honum nu annadhvort ad gera ad hafa sig strax i 
burt eda maeta pvi, er hann geti upp a bann nad 
gognum og bevisingum. Redi hann pad af ad hann 
for hid snarasta padan og spurdist ei framar til hans. 
Pad pridja dsemi upp a fals og flattskap agjarnra 

1) Svo. 



293 

manna ris til gamans og varudar eitt sinn af tveimur 
olmusukerlingum par a Alpingi. Af pvi hyski var 
opt mikill ljoldi og ei allir so haltir sem hinkrudu, 
par til stiptamtmadur Thodal t6k pad alt of vonda 
og uppstigna skikk af. 

Sagan af peim ris a pennan hatt. 

Eg var einn morgun i vestanvindi staddur hja 
amtmanni Olafi Stephanssyni. Vid vorum skblabraedur 
til forna, og var hann mjog eiginlegur vid mig, pegar 
einginn sa ne heyrdi til. En par fyrir utan gsetti hvor 
sins embaettis. Su timburbiid, sem hann var i, sneri til 
austurs og vesturs. Var austan a henni storir glergluggar, 
en par sem par var nu logn fyrir og solskin, settust par 
undir tvaer kerlingar af Innnesjum. Pekti hann bad- 
ar paer fyrir misjafnar kindur. Onnur var par adur 
alkunnug, en onnur var nu pangad i fyrsta sinni ad- 
komin og 6kunnug. Su udkomna segir: »Eg er nu, 
faraourinn minn, hingad komin; kendu mer nu, heilla 
min, 611 rao og sidi, til pess ad eg fai her nu nokk- 
ud.« — »Pad skal eg gjarnan gera«, segir hin. — 
»Hver a nu pessa bud?« — »Hann Olafur okkar amt- 
madur. Hann er her g6dur og gjafalitill okkur, sem 
hann pekkir. Beztur er hann heima«. — »Hvad segir 
pii mer um hina hofdingjana, og hvar peir eru og 
hverninn eg a ad haga mer vid pa ?« — »Pad er mer 
audvelt ad visa per a budir peirra og tjold. Sumir 
eru geistlegir og sumir verzlegir, og verdur pii ad 
bruka sitt ordatiltEeki og heilsan vid hvern. Margir 
eru og gefnir fyrir virdingum, og verdur pii ad hsela 
orleika peirra og miklum afspurnum af peim, og skal 
eg segja per, peir eru pessir etc., en varastu pad vid 
Olaf amlmann, edur pa hann heyrir til. Pegar pii 
ert buin ad vera her 4ra daga edur leingur, pa 
kantu ad bidja pa og pa aptur, pvi opt hefur mer 
ordid pad adlukku; ef ad upp kemst um pig, pa kenn 
um galeysi og rainnisleysi pinu, edur bid pa um mat«. — 
»Hver gefur nii mest af 611um?« — »Hann heitir Lydur, 
og er syslumadur ad austan«. — Quasstio: »Er hann so 
rikur?« — Responsum: Nei, nei. Hann er sogodur mad- 
ur, en par hja mikill drykkjumadur, og pa gefur hann 



294 

10 sk., eina og tvaer alnir tobaks, en langlura minna 
par fyrir utan«. — »Visa mer sem fyrst a bud hans«. 
— »Nei, ei geri eg pad l'yrr en eptir non i dag«, — »Pvi 
pa?« segir hin. — Responsum: »Af pvi hann er pa ordinn 
drukkinn, pvi hann cr pa kominn fra hofdingjunum. 
Eptir pvi sem pad vill til, gefur hann pa tvisvar peim 
sarna a sama degi«. — »1E,« segir hin, »hamingjan 
gefl, eg verdi fyrir pvi«. Og svo hajlta pser pessu 
hjali. Vid hiydum a alt til enda. Bidur amtmadur 
mig ad lata Lyd vita af vamtanlegum gestum etc., en 
segja ser aptur, hverninn fari urn vidtektirnar, hverju 
eg lofa, l'er til syslumanns laust fyrir nonid, og segi 
honum alt af letta. Pa god stund er lidin af noni, 
koma kerlingar, setjast vid budardyrnar, klappa upp 
a med fegurstu fyrirbamarordum. Hann svarar litlu 
sidar: »Hvad a soddan onajdi? Latid mig vera 
kyrran«. Pa hviskra pa3r saman: »Ja ja! drukk- 
in er hann ordinn; vel hittum vid upp a timann«. 
Nu kemur aptur kail: »Sajlir og blessadir, syslu- 
madur godur, blessad dygdablodid«. Hann svarar: 
»Eg skal drepa ykkur, ef pid pegid ei«. Su eldri 
muskrar enn: »Kipp per ei upp vid petta; pad eru 
drykkilaeti hans«. t pridja sinn heilsa pser andvarp- 
andi og stynjandi; par med lykur hann upp med 
hostugum reidisvip, hefur i hendi nakinn korda, so 
segjandi: »Ef pid, ormustu fla3rdarkcr(l)ingar, hafid 
ykkur ei hcdan i burt a augnabliki, so last eg penn- 
an korda ganga i ykkar vondu liuka. Pser stdkkva 
upp med hrajdslu, og ad forda lifi sinu taka til stafs 
og fota og stikla sudur eptir gja, segjandi: »Drott- 
ins madurinn godi, gsetid ad hdndum ydar og drepid 
okkur ei«. Hann svarar: »Segid mi fra aptur, ad pid 
hafid fundid hann gamla Lyd eptir n6nid, og pid 
hafid getad tvinarrad hann«, med enn fleiri ordum. 
Hann er ad sla og pota kordanum i bakhluta peirra 
sudur eptir gja, pvi bud hans stod vid fossinn, ut ur 
hverri biid og tjaldi a peim vegi komu peir, er par 
fyrir voru, ad heyra og sjai upp & petta leikaraspil ; 
hlj6dafseri, hlatur og skoll toku dver(g)mal i klettum 
par i kring. Ei sizt hafdi amtmadur gaman ad sodd- 



295 

an vidskiptum. Og so ma lysa fleirum olmusumdnn- 
um pessarar aldar. 

Vird ei ilia fyrir mer, godi lesari, p6 pessar fra- 
sogur hlypu her inn a medal annars. Eg stytti mer 
eitt sinn daegur med peim lit ;vf ihugan af heimsins 
falsleika, sem af peim ma sja og pekkja. Til pess 
eru vond daemi ad varast. 



KAP. LX. 

Nii er betra ad sja sig aptur am hond og baEta 
ser i munni, pvi live naer sem tal edur skrif 1'ellur um 
vond heimsins born, og pa pau framfylgja sinni cigin- 
legri naltiiru, er pad hja peim ad finna, sem her var 
talad og piisund fleira vont, er elnn sidprudur og 
hreinlyndur madur leidir ser ei i hug, ad sa og sa 
biii yfir, er krislid nafn her og noga upplysing hefur 
feingid ad haga ser vel, nema hann ssei her a og 
preiladi so opt, og pvi optar sem hann leingur lifir 
i veroldinni, sem Lutherus pess vegna kallar einn 
strakiistddul. Eg alyktadi i ungdaemi minu, pa eg 
var i sk61a einn hlut verstan og vidsjalastan, hvar 
um adur er a vikid, pvi eg i pann tid hai'di ei af 
fleirum ad segja. En hversu mart hefur ei sidar 
komid a veg fyrir mig? Og enn pa fee eg ad reyna 
pad, sem aldrei fyrr hafdi reynt, ad so leingi mann 
lifir, er hann ad laera ad pekkja gott og ilt. En sa 
oumrsedilega godi gud hefur so haldid i hond med 
mer, ad hverninn sem heimurinn hefur vidleitazt ad 
fordjarfa mig og fella, hefur honum aldrei tekizt pad. 
Pad eg hef af bans alfu aetlad stundum mest upp a, 
hefur mer ordid ad ollu olidi. Pvi ber honum lot' 
og d^rd af pvi ollu saman, og pykist eg nii hafa alt 
onogan tima til pess, en baeti mer p6 i skapi med 
pvi, ad eg fas par til hindrunarlausa og fullkomna 
tid i eilifdinni, er eg tvillaust trui og vona, hann 
veiti mer. Su huggunargrein, er eg hefi fyrr a vikid, 
ad hann eitt sinn i pungri barattu hughreysti mig 
med af Malachiaj spaddmsbokar 3ja kapitula, hljddar 
sem eptir fylgir: 



296 

Per talid hart i moti mer, segir drottinn. So 
segid per: Hvad tolum ver i moti per? I pvi per 
segid: Forgefins pjonar ninnn gudi, og hvad hjalpar 
pad, pover hdldum hans bod og faerum einn slrang- 
an lifnad fyrir peim drottni Zebaoth. Par fyrir pris- 
um ver pa forsmanara, pvi peir dgudlegu vaxa, peir 
freista guds og hafa lukku og framgang. En peir 
gudhraeddu hugga sig so hver vid annan, drottinn 
merkir pad og heyrir pad, og pad er eitt rninningar- 
bref fyrir hann skrifad, fyrir pa, sem 6ttast drottin 
og peinkja a hans nafn. Per skulud vera minn eig- 
inddmur (segir drottinn Zebaoth) a peim degi, hvern 
eg vil gera, og eg vil spara pa, so sem mann sparar 
sinn son, pann honum pjonar, og per' skulud par i 
moti sja aptur, hvada mismunur er a milli peirra 
rettlatu og peirra dgudlegu og a milli peirra, sem 
pjona gudi, og hinna, sem honum ekki pjona. 

Her ser pii, barn mitt og godfiis lesari, med hvi- 
likum paunkum og hugarfari eg hefi pa verid, og apt- 
ur i annan stad, hversu gud svaradi mer upp a pa, 
aminti mig og hughreysti og syndi, hversu ull'allid 
vajri i hans radi, su sok utfallin, er minn holdlegur 
breyzkleiki af heimsins yfirgangi oltadist pa fyrir. 
Pad verdur at aungvum lifandi manni utmalad, so 
sem skyldi, hversu guds ord, rettlinis fra hans munni 
tekid, hefur i s6r yfirnatturlegan og yfirtljdtanlegari 
krapt og huggun a mdti hverju einu motstajdilegu, 
er koma kann i hug edur a veg fyrir einn andlega 
fatsekan kristinn mann. Pd eg megi ei reikna mig 
par med, pa hefur po gud, allra helzt sidan hann, 
b.i'.di af r6ttvisi og gaezku, tdk af mer pa likamlegu 
heilsu, mig aldrei latid bresta n£ja huggun af pvi. 
Heil grein edur eptirdaemi, og pa pad edur annad 
gott hefur verid buid ad hafa sinar verkanir, edur 
mer hefur gleymzt pad, hefur pa annad n^tt a nytt 
ofan komid, og fsert med sdr n^jan styrk og hug- 
svolun, so eg hefi fallid i forundran, hversu nakvaem- 
lega gud hagar ser og leikur vid mannanna born. 
Petta begripur einginn mannlegur skilningur, og pd 
madur reyni pvilikt, getur hann pad omogulega lit- 






297 

skyrt, nema litid vid reyndan sinn lika, so til godra 
nota komist. Eptirpanka kann slikt ad gefa og styrk- 
ingar uppvakning sidar meir, pa heimurinn er farinn 
i rnotlaetinu ad brydda a ser fyrir alia alvoru. Tek 
eg petta og tala af sjalfs mins dsemi og pr6fan, sem 
nu a undanfornum riimum 4ra ara tima langt meira 
fraedzt hefl i pviliku asigkomulagi en allan minn 
aldur hingad til. Sannast og her, ao reyndur veit, 
en oreyndur tortryggir. Hvad mer einna mest pykir 
i heiminum vid ad skilja, er guds opinber pjonustu- 
gjord. Po eg vel viti og voni, ad fa ad heyra annan 
langtum fegri og saetari lofsaung i eilifdinni, pa er eg 
po enn eins sinnadur sem segist um Bursillai. Og 
opt hefur mer ordid pad til afpreyingar, pa ei 
hefi komizt til kirkjunnar, ad fara med alia embselt- 
isgjord med sjalfum mer i einrumi, er eg hefi vitad, 
ad pann dag hafi brukud verid. P6 eg vaeri ei mikill 
saungmadur, mest af pvi eg, of heimskur, let narra 
mig til, pa egvar i skola, ad skemma pau, pa belt eg 
po eptir i medalmata laglegum rom og hljodum, og 
hai'di fetid mikla lyst og gledi af fogrum saung. Pvi 
laerdi eg og so upp a hlj6dfaeraslatt. Gud for og so 
i pvi sem ddru vel med mig, ad hann gaf bornum 
minum fagurt og nett raddarlag, asamt stjupbornum 
minum. Lserdu pau so upp a tvisaung, og mundu 
par fyrir marga salma med listilegutn logum ad 
syngja, par med sin a milli og med ddrum, er kunnu 
og aefdu sig i peirri list. Gud veitir aungvan hlut til 
iorgefins. Gud gaf mer og pair eklakvinnur, sem 
hofdu vajn og togur saunglistarhljod ; kunnu og til 
pcss, serdeilis sii sidari. En hversu saunglistin var 
mer inndsel, vil eg her eptir med nokkrum daemum 
s^na. 

Eg var eitt sinn haldinn a Felli af handarmeini, 
— eg f6kk pau prisvar, — sem grdf i pad sinn ut i 
midjum lofanum. Hafdi eg pa litinn frid. Let eg pa 
stulkur minar kveda mer til afpreyingar lystug kvsedi, 
er pser mdrg kunnu, sem hrasrdu so sansana, ad eg 
lann a medan til slett eingrar tilflnningar, sem eg 
ekkert lidi. Eitt sinn var eg vid embaettisgjord a 



298 

Pingvollum, pa messu-upphaf var: Lifandi gud pu 
lit par a etc. Par voru pa 4 peir listilegustu saung- 
raenn eda prestar i kornum. Herra Olafur amtmad- 
ur, sem basdi var saungmadur, og hafdi st6ra lyst til 
saungs, vissi vel af pessu, og setti til 3 unga saung- 
rnenn, af hverjum ollum tok fram Magnus sonur 
hans, sem t6ku strax bassann undir i einu saeti fyrir 
i'raman kordyr, en hann sj&lfur med 3ur saungmonn- 
um var i jofnum discanti undir. Gekk so af allur 
saungurinn med pessari lofsverdu prydi. Hafdi eg 
aldrei fyrr ne sidar heyrt so ssetan og fagurtemprad- 
an saung, ad eg kemst Betid vid med sjalfum mer, 
nosr eg til pess peinki. 6, hvad pa i eilifu lifi. 

1777 kom her til lands prydilegt engelskt skip. A 
pvi voru halaerdir natturuspekingar til ad skoda 
Heklu og ymsa natturlega fasena hluti'). Eg var a 
ferd um pann tima, og kom til eins peirra i Hafnar- 
fjord, pvi hinir tveir voru pa ei vid. Mer var par 
inn bodid i stasstofu, hvar i var langl bord mcd 
annari blidinni, og matti piggja par vin og hvad eg 
vildi, pvi peir voru hofdinglega sinnadir. A bordinu 
l& ein opin bok, a hverri voru ei annad en stryk og 
notur ad taka log, a hverja eg leit. Tulkurinn, sem 
taladi donsku, raunar islenzkur, spurdi mig ad, hvort 
eg hefdi lyst ad heyra nokkud, hversu pser melodiur 
leti, hverju eg jatadi, og bad, eg msetti heyra pad. 
Flettir hann upp b6kinni og bendir mer a visst danz- 
lag. Meistarinn, sem Mviller het, sezt vid efri bords- 
endann, tekur hljddfasrid og leikur lagid a pad, en 
8tta Eingelskir setjast i bekk a moti mer, taka par 
undir, r6a a hlidar og leika pad sama med hdndum 
og fotum, hart og lint, stappandi peim & gdlfid, sem 
lagid gekk hatt og lagt, so mer fanst sem alt hiisid 
lcki og fyrir. Nser petta hafdi nokkra stund geingid, 
se eg, peir horfa a mig og fara ad hlaeja. Eg fer ad 
sj& mig um kring, hvad pad megi vera, og komst 
loksins ad, ad pessi danz er biiinn ad hrasra so mina 
sansa og l)16d, ad eg er farinn ad hraera mig og roa 

1) A'AYi pettii cigi eklci :i3 rctlu via Uno v. Troils biskup og 
Solander nattiirufrseOing? 



I 



299 

til og fra aldeilis 6vitandi, og par med set eg mig 
kjurran 1 ), og haelta peir pa med lystugheitura, og 
segir tulkurinn mer, peir hafl verid ad syna kunnatlu 
sina, og pr6fa mitt eigid sinni. 

Nu eptir jardeldsumgang(inn) haetti (eg) ad iara 
med hljddfoeri af margfaldri maadu peirri, sem yfir 
mig fell. 

Pa eg i minni Setbergsferd, hvar urn adur er 
getid, hafdi 3 ) nseturstad a Bae i Borgarfirdi, sa eg par 
snoturt langspil, er par hekk, og parverandi hus- 
m6dir Mad^ Puridur Asmundsdottir atli og bruk- 
adi. Hun, sem gera vildi mer alt til penustu og af- 
preyingar, baud mcr pad til ad sla upp a pad. Og 
pa eg pad reyndi, gat eg pad ei l'yrir innvortis ang- 
ursemi og hugsun til fyrri daga, hvad pa hun sa, tok 
bun sjalf ad spila a pad ein pau listilegustu log, hvar 
vid eg endurlifnadi vid og fekk par af serleg roleg- 
heit. Hun sem adrir voru mer serlega godir i peirri 
msedui'erd, nema pau nyju hjon a Setbergi, sira Bjorn 
og Madipc Helga, sem eg aetladi bezt upp a, hvar urn 
adur er sagt. En mi um pennan tima komu p:er 
t'regnir, ad hann hefur ei hent minni yfirsjon en mig, 
ad honum er skikkad ad lata uti 12 rd., med vidara. 
Seinna koma sumir dagar. Sidar heyrist hverninn pad 
mal utfellur. 

Mr. Ssemundur Magniisson, er eg hjalpadi til sigl- 
inga l'ordum, er mi ordinn prestur a Helgafelli. Gudi 
se lot', ad pad mitt fyrirtseki med hann vard ei til 
forgeflns, og hjalpi honum nu vel med ad fara. 

J6n Scheving, gamli stjupsonur minn, heyri eg 
nu, ad se kominn nidur a Jullandi, ordinn par und- 
irofficeri og eigi par konu og born. Og ef so er, pa 
verdi honum pad til lukku og farsa3ldar. 

KAP. LXI. 

Nii er framar ad syna guds nadar umhyggju og 
hversu hann endalaust hagar hlutunum til beztu af- 

1) Svo. 

2) Mcr stendur »cg« i heir, (ofauluO). 



^ 



300 

drifa, og laetur pad fram koma, hvad hann vill, hvad(a) 
umr6t sem mennirnir i frammi hafa. 

Pegar leid fram i Februarium, kom sira Berg- 
ur teingdasonur minn hingad prestvigdur ur Skal- 
holti. Var (hann) af sira J6ni a Lyngum innsettur 28. 
Febr., sem var 2. sunnudagur i fostu, til ad vera 
minn medpenari i kennimannlegu embjetti. Eg var 
pa og so pann sama dag i kirkjunni til sacramentis, 
og vard pa eptir pa ferd mjog lasinn, ad aldrei komst 
til kirkjunnar alia fostuna lit. Gat po enn farid a 
fsetur og lesid hiislestra, og hafdi nu 1, stundum 2, 
tilheyranda, og matti nu bregda vid, og til muna, ad 
fleiri hafdi att. Enn pa gerdi minng6digud vid mig 
alt polanlegt og ba3rilegt. Einginn vitjadi nu um mig 
optar edur kom til min (annar) en einn gudhrseddur 
og sidsamur bdndi i Mordtungu 1 ), er heitir Porleifur 
Jdhannsson, dotturson s^slumanns Bjarna saluga 
Nikulassonar. Kippir honum i kyn sitt. Pdtti bad- 
um gaman og ai'preying ad tala hvorum vid annan, 
og vard honum tidum tafsamt hja mer. Mtia eg 
honum eptir mig bok, er afi hans gaf mer a sinum 
daudadegi: Jakobs Hvalseyjar baenir 2 ). Sira Jon Sig- 
mundsson, er pser utlagdi, gaf syslumanni pser a sin- 
um deyjanda degi, og mEelti sofyrir, hann skyldi pser 
og sidast gefa sinum bezta vin, er naest honum yrdi 
a daudastundinni, eins og hann hafdi honum gert. 
Nota bene! Sidar eitt sinn, pa eg setladi utgert vaeri 
um lif mitt, afhenti eg honum paer. Par var og a 
likprcdikun eptir ommu hans Petronellu Bjarnadottur, 
so eptir liana, afa sinn og mddur a hann likpredikan- 
ir fra mer, er hann hefur sett i eitt band. 

Nu leid fastan og kom paskahatidin. Gaf gud nu 
gdda vegi og blidskaparvedur, ad eg komst til kirkj- 
unnar og framflutti pa alia gudspjonustugjord pann 
hatidisdag, so lyrir altari sem i predikunarstol, item 



1) Svo. 

2) Hans Jacobscn Hvalsoe, preslur a Fjoni, f. 1651, d. 1712. 
lia-nahol; hans: De Bedendes aandlige Kjtede, kom fj'rst lit i 
KhoJn 17C0, og opl siflan. Sbr. Landsb. 1053. 8vo. 



301 

leiddi gudhraedda konu i kirkju, er Gudlaug Bjorns- 
dottir hct, — og petta enn sem fyrr med furdanleg- 
um styrkleika. Predikunarform mitt var pa petta, 
hversu alt nattiirunnar lif vseri skammvint, so ei 
kynni vid pad bindast nokkur varanleg elska, en vors 
frelsara lif, er hann hafdi faert fra daud'im, vaeri 
sevarandi og eilift. Joh. 14. Ap. 22. Exegesis, hveru- 
inn hann i opinberan, ordi og verki hefdi glatt sina 
harmprungna elskendur i sinni upprisu, og hverninn 
hann gleddi sin born enn med nytsemi sinnar upp- 
risu, einkanlega i von upprisunnar a sidasta degi. 
So f6r sira Bergur ad husvitja, pad eptir atti af Land- 
broti og tltsidunni. En par gud gaf so goda vedr- 
attu, hiisvitjaoi eg alt fyrir austan a Sidunni, og var 
pangad gott ad koma, hvar oil hjii fognudu. Eptir 
pann lta sunnudag eptir paska for hann vestur ad 
ssekja bu sitt. Annan sunnudag eptir paska, sem 
var sa sidasti ad sunnudagatolunni, embsettadi eg 
enn ad ollu leyti, og spurdi born; gat hvorki mer n6 
ddrum, sem par til pektu, komid til hugar fyrsta vetr- 
arsunnudaginn, hvar um adur er skrifad, ad mitt 
veika lif mundi so leingi treinast. So embsettadi eg 
fyrsta sunnudag i sumri og kongsbaenadaginn. Vard 
eg pa mjog lasinn eptir pa ferd. So embsettadi eg 
5ta sunnudag eptir paska. Uppstigningardag og 
sunnudaginn par eptir var so bhagkvaemt vedurlag, 
ad ei vard embaettad. So kom sira Bergur ad vestan 
fyrir hvitasunnuna; st6d hann fyrir altari, en eg 
predikadi, og so aptur a Trinitatishatid. Mundi eg 
mi til pess, er gud hefdi vid mig gert a peim ha- 
tidisdegi, og par eg fann nii algerlega a kroptum min- 
um, mer mundi ei framar a honum audnast ad koma 
i heilagan predikunarstdl, hafdi eg fyrir inntak pessi 
Abrahams penara ord: Drottinn hefur gefid mer 
lukkulega reisu, tefjid ei fyrir mer, latid mig fara 
heim til mins herra, — og heimfaerdi petta upp a 
min s6knarborn, til hverra eg hefdi verid fra gudi 
sendur til ad bidja peirra hans syni til handa, sem 
fyrir hans styrk hefdi lukkulega afgeingid, og maetti 
pvi ekkert tefja fyrir mer ad fara nu hedan heim a 



302 

hans heilaga biistad. So hafdi eg predikunina urn 
gagn og huggun, sem dllum stcedi af heilagrar prenn- 
ingar heiti, med pakkargjord fyrir pa upplysingu, er 
kristnir menn hefdu par af i'eingid. So predikadi eg 
2. sunnudag eptir Trinitatis. For nii sira Bergur 
minn, sem fekk Holm til abiidar, i veDJulegar ferdir 
eins og adrir. A raedan vara ein kona veik i Pykkva- 
ba3, er til min sendi ad pjonusta sig, hvar til eg nu 
aungvan veginn treysti mer, en par gud bafdi so mitt 
heilsupund, gat samvizkudomur mig ekkert aklagad 
um vanraekt a pvi. Gud hagadi pvi so til, ad hiin 
hjardi par til presturinn kom heim nptur. Hja mer 
var og um pessar stundir fvitug stiilka, er Arnbjorg 
net, dotlir P6rarins a Breidab6Isstad, haldin af lang- 
varandi innvortis meinsemdum, sem gaf sig lit a sid- 
unni, og geroi eg par opnan a inn a milli rifjanna, 
sem so vel lukkadist, ad nun for heilbrigd fra mer 
aptur eptir manadar vidgerd, hvar a vor allra meina 
grsedari syndi enn a mer sina nad og lijalp ad laekna 
hana med leUvsegum medulum, asamt enn fleiri, sem 
mi leitudu lids til min, hvar fyrir honum se odaud- 
leg sera, lof og pakkargjord, sem panninn til mins sid- 
asta tima hjalpadi mer ad gera naudlidandi gott af 
mer. Gaf eg peirri sidpnidu stiilku s&lm undirhenn- 
ar nafni ad skilnadi, ad henni skyldi pvi sidurgleym- 
ast soddan gaezkuyerk droltins vid hana. So for eg 
til kirkju 8da sunnudag eptir Trinitatis. Treysti eg 
mer pa eingin embseltisverk ad fremja, nema eg 
skriptadi nokkrum monnum. Heyrdi pa fyrst til sira 
Bergs mins eina velgrundada og uppbyggilega pre- 
dikun, og lofadi gud, sem ei hafdi latid vort erfidi 
forgefins utfalla, so mi pvi framar, er hann var ad 
auglysa, hvad hann hafdi honum veitt og gefid sin- 
um bornum til gagns; pess framar tdk hann nii af 
mer heilsuna, ad gefa mer aevarandi hvild eptir pessa 
heims miedu, so nii fra pessum degi for mer allra 
mest hnignandi, ad verkurinn i bakinu og pad beizka 
og oda pvagrensli gaf mer litla hvild og ro, so her 
med aftdkst malarlystin og svefnvaerdin, er eg hafdi 
haft i ntcstallidin prjii ar i baerilegan mata, nema pa 



I 



303 

storkostleg adkost geingu, so ei hafdi nu framar uppi- 
setumatt ad teikna og uppskrifa nokkud at' gddu, 
gudi og bans bornum til nota, p6 eg hefdi enn girnd 
til pess, son honum sjalfum er kunnugt. Tokst mdr 
po af ad ljiika peim 7 b6kum, er eg hafdi par til 
skrifad, i hverjum ad eru 4 til 5 hundrada bladsidur 
edur par nm bil. Somuleidis ad setja nii i retta rod 
mitt samantinings versakver, i hverju er ad Anna 
meir en 300 vers. At, gud lati nii born min og peirra 
afkomendur, asamt konu mina elskulega, sem alia 
ahid leggiir a pad ad hjiikra ad mer og pjona i min- 
ura lasleika, asamt hvern einn, sem pa3r eignast, hafa 
par af hu gar ins rosemd og 611 saluhjalpleg not! Hann 
veit, ad petta er af heitum huga og hjarta maelt. 
Pann lOda sunnudag eptir Trinitatis var eg so nasr 
einn heima af aseltu radi, og var pvi a audmjuku 
samtali vid niinn gud pann dag, sem med sinum anda 
gaf minum anda nadugt an(d)svar og huggun a moti 
einslags lygum upp a eill mitt saklaust barn, sem og 
kom betur i ljos par eptir, og veitti mer eptirpreyj- 
anlega hugarhaegd. I J ann llta f6r eg til kirkju og 
var til sacramentis. Hafdi nu enn uppisetumatt ad 
skrifa 5'tusa saltna handa soknarbornum minum, en 
komst nu ei til kirkju, er mig po mjog langadi eptir. 
Fyrir pann 14da sunnudag eptir Trinitatis kom sira 
Olafur rninn og dottir min elskuleg, Helga, ad vitja 
um mig. Fekk eg pa eitt pad pyngsta og hardasta 
verkjakast, sem vidvaradi alia notlina og sunnudag- 
inn med litilli r6, so hefdi pad stadid um n6ttina til, 
var hreint utgert um mitt lif. Var pa ei alleinasta 
pann dag bedinn gud fyrir mer, heldur komu nokkrir 
vinir minir og s6knarborn um kvdldid ad kvedja mig 
sem i sidasta sinni. En petta fell so lit, po fyrir ein- 
slags vidleitni, ad gud gaf mer vaegari nott og svefn- 
vaard, og po eg yrdi mjog kraptalilill eptir, gat eg po 
pa viku skrifad af nytsamlegu 2 arkir, og komst so 
enn a minn fredingardag pann lOda Septembris, og 
byrjadi so milt 63 ar. Lof se gudi fyrir lidna tid! 1 ) 

1) I-Iih- tekur via kalli meO hcndi sira Bei-gs. 



304 

A pessu sumri bar pad serdeilislega vid, er mig 
matti gledja i minum veikindum; (ad) sa hissugi 
stiptamtmadur Levetzow, af hverjum eg matti pola 
st6rt orettlaeti, sem adur er sagt, for mi af landi burt 
og hans vondi penari, sem hot Lindal, sem alt styl- 
adi mer til skammar, og fleirum odrum, vegna fa- 
vizku sins herra. Nii stal hann fra honum ad skilnadi 
ad sogn tveim hundrud rixdolum, strauk svo fra hon- 
um og kom ser i eittfrihondlaraskip, ergreindur stipt- 
amtmadur f6r a ddru, med litilli virdingu af sedri 
og laegri monnum i landinu vegna favizku hans og 
hissugheita, so allir urdu hans burtferd fegnir. Born 
min komu 611 til min petta sumar til ad kvedja mig, 
hvad mer var stor gledi og eptirlaeti, ad eg kunni ad 
signa pser allar og leggja blessan yfir paer og peirra 
born. Item komu til min ad kvedja mig minir beztu 
vinir ur M^rdalnum: J6n J6nsson i Holti og Jon 
Bjarnason i Sdlheimum, en Jon Gudmundsson a Ket- 
ilsstodum kvaddi mig fyrir br6f. 

Pann 16da sunnudag for eg til kirkju og predik- 
adi um daudans undirbiining monnum til uppvakn- 
ingar, en mdr po helzt, er var nii ad bua sig undir 
hann. So komst eg til kirkju aptur fyrsta sunnudag- 
inn i vetri, sem var sa21. sunnudagur eptir Trinitatis, 
og predikadi pa. Brukadi eg fyrir predikunarform, 
hversu heilsan vaari dyr, med hverju menn i blind- 
leika allra mest skelfdu hana, lsekningarbdtin va:ri 
bezt ad flyja til Christum, hans vidtektir med viss- 
um btenheyrslum, eptir pvi sem gud ssei, hverjum 
einum fyrir beztu. So komst eg aptur til kirkju pann 
7da November. Tok pa til heimulegrar aflausnar 
pann frdma mann Odd i Seglbudum og konu hans, 
item Jon 6lafsson i Pykkvabaj og konu hans Ingi- 
bjorgu, er par eptir i December kom til min til laekn- 
ingar. Par fyrir utan a pvi aflidna sumri benti gud 
mer i einslags skuggsja, sem hann veit bezt. Fyrst 
syndi hann mer, hvilik ad vaeri daudans myrkur i 
grofinni, par nsest med einslags samkvasmi i hiisi 
veroldina, fyrst med storum blidleika, sidan med 
hatri, falsi og allskyns handa dgudlegu athasfl. I 



305 

pridja mata med einslags fogru og prydilegu husi 
farsaeld og samkvsemi eilifs lifs, hvad alt mig pvi 
fiisari gerdi ad skilja her vid. Par med og vakti 
hann upp bja mer langt urn frekari eptirgrenslan, jat- 
un og vidurkenningu a minum umlidnum syndum a 
m6ti honum, er mer hafdi ekki adur i hug dottid ad 
afbidja. Gaf hann mer so idrunaranda til pess ad 
idrast peirra, ad eg skyldi vera fullviss nro i rdlegri 
samvizku, ad hvenaer sem eg burtkalladist, verdi eg 
i hans nad, er eg og einninn af hjarta bid, ad verdi. 

Nii pann 4da Decembris, er eg laet petta skrifa, 
pvi eg hafdi sjalfur ei krapta til pess, er eg haldinn 
so pungu verkja kasti, ad eg aetla, ad nii lidi mjog a 
minar lifsstundir. Pess vegna tilset eg nii i eitt 611 
min embaettisverk, sem venjulega uppteiknast vld 
prestanna frafoll, sem eru pessi, ad eg hefi alls skirt 
309 born, jardsungid 358, confirmerad 300, hjon sam- 
angefid 69 por. Og pakka so gudi fyrir alia min a urn- 
liana aefitid"). 

Nii pa lidin voru C daegur, ereg la i pungri kvol 
og prugan, rettist (eg) vid aptur, so eg fekk frid og 
ro. Pann Ilia pess manadar umbreyttist sii votsama 
vedralta, er slo i fjuk og krapa, er vidhdlzt til nyjars. 
Fyrst fdru pa og ad koma jardbonn og torfaerur, so 
ei vard i'ramflutt opinber pjbnustugjord a j61ahalid- 
inni. Eiginlega herti a soddan vetrarhorku med sol- 
stodunum 21. Decembris. 



KAP. LXII. 

Arid 1791 jukust adur uppbyrjud hardindi med 
snj61'alli og ising, sem her tok af alia haga, ad allar 
hagbeitar skepnur komust a gjdf, sem helzt vid jafnt 
og pett fram ad G6u. Paoan i fra komu pidviflris- 
dagar i bland, ad upp skaut hsestu rimum. Eptir 3ja 
Aprilis 16k vedrattan ad vasgna. En med sumrinu, 
er innfell a skirdag, kom blitt vedur med solbrad, 



1) Her Jirjtur kallann meO lionili sira Bergs, og tekur vid 
hond sira Jons. 

/Eflsaga Jons Steingrimssonar. 20 



306 

er padan i fra vidhelzt, p6 frost v&eri urn naetur, par 
hafis kom her um paer mundir. Uppleystist so snjdr- 
inn, er so mikill var, ad ekkert sast pa til jardar i 
paskaviku her a laglendi, ad 31. Maji tok hann sidast 
af her i brekkunni fyrir vestan bseinn a tuninu, og 
petta mest af solbradum. Mundi einginn pvilikan 
snjdavetur. En tvo hafdi eg pvilika aflifad, pann 
fyrra 1754 i Nordurlandi, pann annan 1770 i Myrdaln- 
um. Um bada er her ad framan gelid. So treindist 
nu heybjorg min, ad ei purfti af mer ad skera, og 
eigi misti eg neitt i hor. P6 hrakti einn bylur fe 
mitt fra fjarhusinu fram um Skapta, er p6 fanst alt 
aptur, fyrir utan 5 kindur. Panninn er ollu pvi hlift, 
sem gud vill hlifa, og pvi einasta halda menn, er 
hann vill, naer vanrsekt og hirduleysi eru par ei or- 
sok i. Litid, matti segja her i pessari sveit, mistist 
af hor og heyleysi hja pvi sem annarsstadar matti 
fra heyrast, — ei ad ver vaerum betri en peir, heldur 
maske verri og dverdugri en margir af peim. Pcssi 
harda og kalda vedratta la mi yfirid pungt a mer, so 
veikum manni, ad strax med nyjarinu fekk eg eitt 
kast, sem vardi vid viku. Kalladi eg nu sira Berg 
minn til min ad pjonusta mig i rumi minu, par eg 
og fleiri siu ei annad fyrir en eg mundi pa burtkall- 
ast. En eg rettist enn vid, so i 7 vikna fostuinn- 
gang komst eg til kirkju, skriptadi 60 manns og pre- 
dikadi so; riimir 80 voru til sacramentis. So komst 
eg aptur til kirkju midfostusunnudag, og predikadi 
og bad gud um vaegd a yfirvofandi typtan, hvad og so 
par eptir skedi. En par eg lagdi of mikid a mig, fekk 
eg ad n£ju eittviku-kast, so eg let taka mig til beenar. 
Lifnadi p6 vid aptur, og hefdi um paskana til kirkju 
komizt, et ad vegir hefdu ei so slaemir verid. Pann 
15da Maji tok mig enn pungt kast, sem vardi vid i 
viku. En eptir pad biiid var ad taka mig til baenar 
a kongsbaenadaginn, batnadi mer, eins og i hvert sinn 
adur, so pann 29da sama manadar komst eg ti] kirkju 
og confirmeradi ellefu born, og vard ei mjog lasinn 
aptur. Fekk eg mi enn meira eptiriaeti um pa daga, 
pvi sira Jon minn a Myrum, mer ajfinlega trur og 



307 

elskulegur, kom til min og var hja mer nott til og 
fra, er hann hafdi visiterad a Kalfafelli. Panninn 
gefur gud aetid i m6tlaeti gledistundir med i bland. 
Guds verkum er aetid hr6sandi; hann er aetid hinn 
sami i kaerleikanum; helzt sest pad, pa nokkur er 
kominn i fataekt og einhverja naud, Sja matti eg pad 
her nefndan sunnudag a nokkrum soknarmdnnum 
rainum, sem satu med samtali a leidum i litnordri 
a kirkjugardinum, pa eg gekk skamt fra peim iun i 
kirkjuna. Ypti einginn peirra hofudfati sinu, enn sid- 
urpeir standi upp ad heilsa mer. Kom mer petta ekk- 
ert undarlega fyrir, pvi dtal vissi eg af peim daem- 
um adur. Eitt aetla eg ad tilfaera. 

Pa sira Hjalti Porbergsson ad vestan vigdist til 
prests, var eg staddur i Skalholti 1 ). Pangad kom med 
honum systir hans, er Steinvor het, snotur og daei- 
leg jdmfrii, trulofud undirkaupmanni a Eyrarbakka, 
er het Magnus Einarsson, br6dursonur Skula f6veta, 
Og so fraendi minn, agaetur madur. Pessi jdmfrii var 
par i Skalholti i miklum virdingum, leidd par af 
odrum j6mfrum, synd kirkja og stadur og hvad upp- 
peinkt var henni til eptirlaetis. 

Og pa brudgumaefnid kom med sitt foruneyti at 
Eyrarbakka, var henni fylgt og badum peim affjolda 
af hvorutveggja kyni med stdrum gledskap ad ferju- 
stadnum, pvi hressingar voru ndgar fyrir hendi. Eg 
var par i bland med minar lukku6skir. Ord f6r og 
so af prakt peirri, er gekk a Eyrarbakka, er pau 
komu saman i hj6nabandid. En nokkrum tima (sid- 
ar) lagdist hann i bdlunni og do, en hun var eptir 
med hans barni. Hann let eptir sig miklar skuldir, 
og par med komst hun i eymdarskap, ad fair vildu 
hvorki 2 ) heyra hana ne sja, en naungar hennar af 
Vestfjordum gatu ei so fljdtt sem purfti nad til henn- 
ar. Komst hun so einhvern veginn i duggu pa, er 
sira Bjorn Porgrimsson og Madm^ Helga, kaerasta 
hans, foru a, pa sig fluttu ad Setbergi. Pa pau geingu 
af skipsfjol, kom eg a m6ti peim, sem adur er sagt. 

1) P. e. 178S. 
2) Svo. 

20* 



308 

Var par pa litid samtal til afpreyingar. Gekk eg of- 
an ad sjo ad skoda skipid pad islenzka, er pau lentu 
a. Efst fyrir ofan lendinguna er hvamraur eda kimi 
med gotubolum, er ei sest ad heimaa. Pa eg pangad 
kom, se eg par liggur stynjandi konuskepna, er og 
so komid hafdi af skipsfjol. Eg geing til hennar, 
heilsa henni; so eg hun er bleikfol og ei med sjalfri 
ser. Eg spyr hana ad nafni; hun segir sem var, og 
gat eg nit naumlega pekt hana, og segi: »A ymsu 
veltur i heiminum. Nii eigid per adra daga en i 
fyrra haust«. Hun segir: »So lsera menn ad lifa«. 
Eg spyr hana, hvort hun villi nii piggja hja mer 
nokkud til endurnaeringar. Hun jatar pvi fegins hug- 
ar. Eg hafdi til allrar lukku hja mer balsamum vitse, 
er eg med mata gaf henni inn i skel, er eg fann par, 
og par eptir nserdi eg hana a. braudbita, og pa hun 
for ad styrkjast, for eg heim til Mad^e Helgu, og 
sagdi henni fra pessari konuskepnu, ad hun hefdi 
porf fyrir hus og annan vidgerning. Hiin svarar: 
»Eg a her enn ekkcrt med hiis.og pvi kunni eg ei ad 
bjoda henni heim med mer«. Ad pessu heyrdu fer 
eg til Madame Rannveigar, segi henni fra pessu. 
Henni vard ofpungt vid, ad ei hafdi heyrt neitt getid 
um hana, og let strax saekja hana og leggja hana upp 
i rum medan betur styrktist. Hun atti systur gipta 
einum beykir par inni i kaupsladnum. Var hiin til 
hennar kominn a manudaginn, er eg kom par. Gerdu 
pau mer goda pcnustu. Var nu enn a ny minzl, 
hversu alt vseri fallvalt i veroldinni, en gud legdi 
setid eitthvad til lifs peim, er i sinni neyd settu a 
hann sitt traust. Fjogur onnur kserleikans verk sendi 
gud mig til ad gera i peirri ferd. Blessad veri hans 
nafn! t*ad voru pa likamlegar meinsemdir. Er pad 
setid breyzkleikanum vidfeldnara, sem fra gudi so bein- 
linis kemur. Sidar fekk eg bod, ad peim hefdi batnad. 
Undarlega fer gud ad hjalpa, og opt padan, sem 
eingin von var, sem pessi daemi sjna. Eitt sinn tap- 
adi einn piltur mali og sonsum i tvo dsegur upp a 
Alpingi, hvar eg var sladdur. Fadir hans heitir sira 
Porsteinn a Stad i Sugandaflrdi, a3ttadur po ur Eyja- 



309 

firdi. Hann bad mig med gratandi tarum ad gera 
eitthvad vid hann. Let eg flytja pennan hans son i 
tjald mitt, opnadi honum gintaggi-sedarnar, med ann- 
ari vidgerd, so honum batnadi med guds hjalp, hvar 
af fadirinn vard gladur og sagdi: »Undarlega for 
enn gnd ad hjalpa mer, vestustum af landinu med 
manni austast af pvi, og so segir mer nu hugur urn, 
pvi eg er biiinn ad bidja gud ad launa per fyrir mig 
og barn mitt, ad gud muni per einhvern tima ofor- 
varandis hjalp senda aptur af vesturlandinu, po olikt 
pyki«. — Hversu var basnin heit? Hvad kom fram 
sidar? — Eg svaradi pa: »Eg hef opt haft lyst ad 
sja vesturlandid. Hver veit nema petta verdi?« Pessi 
hans sonur komst par eptir i skdla, pvi hann var pa 
ad saekja um hann og er nu hans capellan 1 ). Minn 
gud, pvi framar eg peinki a hina lyrri dagana, pvi 
ileiri miskunnarverk pin koraa mer i hug, og nadi 
pin mildi, hversu morg eru gleymd! 

Nii vik eg aptur fra pessum frasognum, og par 
til, er gud styrkti mig ad confirmera bornin. Nokkrir 
peirra foreldrar og pau bciddu gud, hann gsefi mer 
styrk (ad) lesa yfir peim meira gott, pa pau vaeru 
til sacramentis tekin, sem atti ad vera naestan helgan 
dag par eptir, — ei pad, ad nokkur gerdi pad af 
minsta forakli vid prestinn, — en so f6r, vegur og 
vedur hindrudu ferd peirra til kirkjunnar pann dag, 
og so annan til, par til a hvitasunnunni. Komst eg 
og pa til kirkjunnar, og predikadi ut af fimmslags 
hlomstrum, er gud pryddi hjarta mannsins med a 
peirri hatid; er so anvendingin audradin, hver vard. 
Enn pa hafdi eg ba;rilega heilsu, so eg for til kirkju 
a Trinitatishatid 2 ) og framflutti pa alia gudspj6nustu- 
gjord an allrar pvingunar. Predikadi nii ut af pisll- 
inum, o: hversu gud i almennan og sdrdeilislegan, 
andlegan og likamlegan mata breytti forundrunarlega 
vid mennina etc. 



1) P. e. sira PorOur Porslcinsson, siflar prestur i Ogurping- 
um, f. 17GI), d. 1846, 

2) p. e. 19. Jiini (1791), og er pad hiO siflasta, sem sira Jon dag- 
setur i refisogu sinni. En 11. Agi'ist andaOisl hann. 



310 

Po komst eg ei af pann dag an adomunar, ad 
•inn minn s6knarmadur af hraedslu og heimsku, 
fraraar en illgirni, bar a moti pvi, sem hann hafdi 
bedid mig ad skrifa fyrir sig og setja sitt nafn undir. 
Vildi mer pad til hamingju, ad eg hafdi kallad votta 
til ad ollu hans tali og peim gjorning; annars veil 
eg ei, hvad hans tal hefdi svert mig, og eg matti enn 
einu sinni gjalda godviljans. Aldrei er of varlega 
farid. Her eptir fekk eg eitt heptugt kast naerfelt i 
viku, og dro nu enn mikid af maetti minum. ,'Ktlaoi 
eg enn, ad eg deyja mundi. En sa almattugi g6di 
gud retti mig enn vid aptur, hvar fyrir honum sdlof 
og d^rd. Eptir mig finnast nokkur vers um pad sem 
annad. 

Af hugleidingu guds polinmaedi yfir mer og hversu 
lifld er po skammvint, tek eg mer enn fyrir ad skoda 
skdlameistara nrina og skolabraedur, sem mer voru 
samtida, hversu gud helur mi a 40 ara tid furdan- 
lega radstafad peim sem mer, og nokkra burtkallad. 

Skolameistari minn var sira Gunnar Palsson. 
Hann fekk Hiardarholt i Dolum; vard par pr6fastur. 
Er nii karlasgur a Reykholum. 

Locaturinn sira Jon Egilsson frsendi minn fekk 
Laufas. Daudur. 

Stephan Bjornsson, pa supremus, fraendi minn, 
vard skolameistari. Er vid Antiqvit(et) og Mathesen 
i Khofn. 

Herra Bjarni Palsson landphysicus, — aettir okkar 
koma saman. Daudur. 

Sira J6n Vidalin fekk Laufas. Daudur. 

Sira Skapti Arnason fekk Kirkjubae i Mulasyslu, 
fraendi minn. Daudur. 

Sira Illugi J6nsson i Vatnsflrdi. Daudur. 

Sira Illugi Sigurdsson fekk Hdladomkirkjukall. 
Fraendi minn. Daudur. 

Sira Helgi Jonsson. Daudur. 

Sira Bergur Gudmundsson(l) Daudur. 

Sira Hallgrimur Eldjarnsson. Daudur. Fekk 
Grenjadarstad. Teingdur. 



311 

Sira Hald6r Jonsson, vard sidast domkirkju- 
prestur. Frsendi minn. Daudur. 

Sira(!) Pall Magnusson fra Hoskuldsstddum. Daud- 
ur. 

Sira Porvaldur Sorensson. Daudur. 

Sira Jon Sigurdsson a Ingjaldsh61i. Daudur. 
Frsendi minn. 

Sira J6n Eiriksson i Grimsey. Daudur. Mer 
teingdur. 

Mr. Gudmundur Teitsson. Daudur. 

Mr. Gudmundur Bessason. Daudur. Urdu stii- 
dentar. 

Mr. Haldor Sigurdsson. Stud. Daudur. 

Herra J6n Skulason fdveti. Daudur. 



Pessir Ufa eldri en eg. 
Sira J6n Sveinsson i Goddolurn. 
Sira J6n Jdnsson a Modruvollum. 
Sira Gudmundur Sigurdsson a Bardi. 
Sira Eyjdltur Sigurdsson a Hofi. 
Sira Einar Pordarson i Hvammi. 
Sira Stephan Halddrsson a Laufasi. 
Sira Benedikt 1'alsson. 
Sira Asmundur Palsson. 

Sira Bjarni Jonsson a Breidab61stad i Vesturhdpi. 
Sira 6lafur Gislason. 



Yngri en eg. 
Sira Kristjan J6hannsson(i)Staf holti. Fraeudi minn. 
Mr. Pall Halddrsson, biskupsson. 
Sira Erlendur J6nsson a Hrafnagili. 
Herra stiptamtmadur 6lafur Stephansson. 
Syslumadur David Schieving. 
Syslumadur Magnus Ketilsson. 
Sira Fridrech Gudmundsson a Borg. 
Sira Eirikur Gudmundsson a Stad i Hriitafirdi; 
fraendi minn. 

Sira Eirikur(!) Eiriksson. 
Sira Petur Bjdrnsson a Tjorn. 



L 



312 

Sira Magnus J6nsson i Miklagardi. 

Sira J6n Gudmundsson a Melstad. 

Sira Bjarni Petursson, er par var. Daudur. 

Sira Sigfus Jonsson i Hofda. 

Sira Sigfus Sigurdsson a Felli. 

Sira Sveinn J6nsson a Hnappstodum. 



Mr. J6n Petursson fjordungslaeknir. Fraendi minn. 
Mr. P6rdur P6roddsson, gardyrkjukarl, og 
Erlendur Sigurdsson hreppstj6ri. 



Her af sest, hversu allir komust til beztu menn- 
ingar, noma sa sidastnefndi. Um hann er adur skrif- 
ad. Vislega hagadi gud til radi sira Jons Egilssonar 
fraenda mins. Hann vard audugur madur, og hafdi 
pann aud mest uppborid hja herra Steini og Valgeroi 
hiisstrii, giptist fra peim, og atti med peirri konu 
ekkert barn. Hun arfleiddi hann. So atti hann apt- 
ur d6tturd6ttur herra Steins, pvi hann sagdist Anna 
bezt, ad audlegd sin hyrfl aptur til asttleggsins, hvad- 
an hiin hefdi mest komid. 

Pa eg var petta ad skrifa, var ein d6ttir min bja 
mer, sem bad mig ad skrifa her vid eina frasogu, er 
eg hafdi sagt henni, er vid bar i sk61a, pa eg var 
par. Og p6 mer se ei um ad minnast a soddan 
sk61ahnykki, ldt eg pad eptir henni, pvi hiin synir 
po skarpleika nokk(ur)ra manna, er sidar auglystist 
betur. Lset eg hana p6 vera a blodum ut af fyrir 
sig, er upp ma kippast sem vill, og heldur ser pa 
efnid fyrir framan og aptan. 

Herra Haldor Brynj61fsson biskup, i hvers tid eg 
var i sk61a, hrukadi mikid stofureikninga til buskap- 
ar sins, og vard opt of reikningsgloggur med pA, ad 
ei komst af med p6, en var so processakaer, ad til 
laga vildi leggja, ef ut af bar pvi, hann hafdi med 
pennanum gert. Kom nii petta fram a skolahaldinu 
edur vorri forsorgun, ad pad, hann hafdi til setlnd, 
kom aldrei ad sinu takmarki. Kendi hann um vor- 



313 

uui igangi um pad, sem po vard ei bevisad; medal ann- 
ars, ad vid rettum kanske munnbita ad hungrudum 
aumingjum, sem komu ad einu liikugati, hvar mat- 
urinn var innlatinn i timburstofuna, — er pa hafdi 
stadid i 500 ar eptir Audun biskup, — hvar inni vid 
neyttum matar. 

Hann fekk her af pa skikkun af paverandi amt- 
manni, ad hverir peir skolapiltar, sem yrdu uppvis- 
ir ad pvi ad gefa odrum af skdlafsedinu, skyldu an 
vaagdar lir skolanum utrekast, hvar upp a skolameist- 
arinn skrifadi sitt sampykki. Bjarni Halddrsson var 
pa syslumadur i Hunavatnssyslu; var (hann) buldu- 
leitur og frampykkur madur serdeilis af istru, og 
masadi mikid vid, pa gekk. Sira Petur Bjornsson, pi 
i skdla, hafdi uppalizt hja honum, og kunni so ad 
herma eptir honum, ad litid syndist afbregda. Herra 
Olafur stiptamtmadur vissi og alia hans takta og sidi. 
Hja honum hafdi vinnumadur verid i 5 ar, mjog 
donalegur og luralegur ad vexti, en so mi kill atvagl, 
ad einginn vissi til, hann hefdi ordid saddur. Hofud- 
radskonan eda falaburskonan a stolnum var ajttingi 
hans; kom hann nu til ad Pinna liana. Af ungsedis 
forvitni kemur oss saman ad na til hans og reyna, 
hvad mikid hann geti etid. Var til vonar, ad um 
kvdldid kajmi a bord fyrir oss ilia sodinn bygggrjona- 
grautur, hverjum vid gerdum opt litinn kostnad, 
nema fyrir sultar sakir. Var hann borinn til vor i 
8ta trogum, 4 a hvort bord. Pa vid vorum bunir ad 
borda okkar lyst, heltum vid grautnum i tvo trog 
barmafull. Nokkud var i pad pridja. Hrserdum par 
so miklu smjdri saman vid; nadum so pessum komp- 
an, so einginn vissi af. At hann med hasgd upp ur 
fyrsta troginu, og so najrfelt ur ddru, pvi hann has- 
adi upp af smjdrinu. Var honum feingid braud ad 
eta med, so lokid ga3ti ur pvi. En vid hid pridja 
gafst hann upp. Var (hann) pa buinn ad sprelta 
ollu fra scr, og leit ut sem kalfl'ull kyr. Hann segir, 
mikid blessadir menn seu her saman komnir, sem 
ser hafl so gelid ad eta; hann muni ei, ad hann had 
fyrr feingid slika sadning. Vid bidjum hann upp a 



314 

aeru og trii ad segja aungvum fra pessu, pvi par liggi 
mikid vid. Nscr hann verdi kalladur til bords, skuli 
hann segja, hann se 61ystugur i kvold til pess, og bidji 
pvi ad hafa sig afsakadan, hverju hann med ctyrum 
ordum lofar, og segir, pa se alt of ilia launud slik 
g6dvild. Komum vid honum so i va3ntanlegt rum i 
gestaskcmmunni, so einginn vissi af, en fellum i for- 
undrun yfir ati hans, og trtidum nu betur pvi, er 
handorpins skrifar um atvagla. 

Nu kemur ad pvi, ad hann er kalladur til bords. 
Er pad ei ad ordleingja, hann bregdur 611 sin ord, 
segir, vid hofum so gelid ser mat, hann purfi hans 
ekki vid, og skrifar nu biskupinn med penorum sin- 
um alt eptir honum eins og til gekk; vildu so 8ta 
verda sekir, er her fyrir utrekast attu. Likindi komu 
og til, ad minna var i trogunum til ofurs en venju- 
legt var. Ad pessu gerdu laetur biskup alt sitt folk 
hatta og sina penara, sem voru i biskupsbadstofunni. 
Forsiglar so fyrir allar dyr og hurdir, ad einginn, 
sem til vissi, skyldi tit komast edur bera oss nokkra 
njosn um petta. Daetur hans svafu i lopti par og 
fleiri herbergjastulkur. En pa alt var komid i svefn, 
smeygir ser ein herbergjastiilkan i naerklaedunum ut 
um stafnglugga, er var a hjdrum i loptinu, og hleyp- 
ur upp ad sk61a og naer til peirra, er hun pekti par 
fyrirlida, og segir pessar dlukkufrettir, og, ad eptir 
bsenir og lestra a morgun eigi skdlameistari ad kail 
ast inn i stad og pa afgerist, hverir skulu utrekast. 
So for hun aptur sina leid. Vel fekk hun launadan 
triiskap sinn. 

Nu lokum vid ad radslaga, hvad til skyldi gera 
ad vcrja sig folium og lata pennan 61ukku kjapta- 
skiim og dtrygdarhas fa nokkra verduga penustu 
aptur. Ad voru feingin par i stadnum hja triium 
siglingamanni, er par var, raud klaedi, hattur, paruk, 
kordi, stokkur og stigvel, en larfar af smalamanni. 
Um morguninn, pa nserfelt bunir vorum med lestra 
vora, heyrum vid ad biskupspenari kemur, bidur a 
medan og ber fram erindin, ad skolameistarar eru 
kalladir inn til biskups. En pa peir eru komnir lir 



315 

hvarfi, fara tveir, p6 torkendir, inn i stad, na karlin- 
um, so einginn veit at, bjoda honum med vinsemd upp i 
skola, ad sja hann ser til ganians. Naer hann kemur, 
er par bundinn pjdfur vid stod; bodull i lorfum er 
ad h^da hann, p6 ei a bert horund, og lsezt vera 
ordinn preyttur. Hann spyr, hvad fyrir petta se. 
Honum er sagt, pjofurinn se hestastrakur syslumnnns 
Bjarna, sem stolid hafi fra peim peningum og tobnki, 
en stadarbodullinn se ad dusta hann. Hannsegirpa: 
»Mikil skomm er ad per, olukku strakurinn pinn, ad 
pu skyldir fara ad stela fra so godum monnum, sem 
her eru«. Hinn svarar: »Haltu saman a per kjapt- 
inum. Pii manst ei, pa pii varst rekinn fra Pingeyr- 
um fyrir pad og pad« etc. Vid petta gremst honum 
i gedi og segir: »Eg vildi, eg mselti iatna nokkud urn 
belg pinn«. Vid bidjum hann pess og gefum par leyfi 
til, pvi bodullinn var ordinn uppgefinn med skirpum 
og masi, — petta voru raunar tveir af oss. Mitt i 
pvi hanii er buinn ad leggja tvo edur 3jii hogg, aedir 
s^slumadur Bjarni Haldorsson inn i skdlann i sinum 
klasdum, med korda og stokk, og hans penari upp- 
fcerdur geingur eptir honum (a: sira JPetur og stipt- 
amlmadur 6lafur), og spyr: »Hvad er her verid ad 
gera?« Pj6furinn hropar upp: »6, godi herra, hjalpa 
mer, ad pessi bannadur fantur drepi mig ei«. Syslu- 
madur prifur i har hans, fleygir honum flotura, ber 
hann og lemur med stokknum, trampar hann med 
stigvelum, so hann verdur blar og blodrisa. Vid ber- 
hofdadir bidjum af allri audmykt fyrir honum og 
segjum, pessi godi madur hafl gert pad fyrir okkar 
tilmaeli; pjdfurinn hafi og ert hann upp a sig, so 
hann laetur par af, yfirlysir hvada fantur hann sc, 
skipar ad leysa pjoflnn, sem skyzt lir bandinu, og 
pennan laetur hann upp standa, rekur fotinn i rass 
honum og drifur hann lit ur skdlanum. Tveir fylgja 
honum enn med vinalatum og medaumkan og segja 
honum ad flyta ser upp i rum sitt og lata ei syslu- 
mann sja sig framar. 

Her stdd so a, ad' pessi comedia var biiin og 
biskup med skolameisturum ad taka sinn friikost og 



316 

Ihedrykk par a eptir. Sendir nii biskup til karlsins 
og kallar hann fyrir sig. Hann kemur so utleikinn, 
sem sagt er. Biskup spyr hann ad, liver hann hafi 
so utleikid. Hinn svarar: »Syslumadurinn Bjarni 
Haldorsson«. Biskup svarar: »Ljugdu ei upp a s^slu- 
manninn; hann er her ei«. Hinn svarar: »Pad var 
einginn annar. Mun eg ei pekkja hann, sem hja hon- 
um heft verid i 5 ar?« Segist og hafa pekt par hesta- 
strak hans, sem stadarbodullinn hafi verid ad hirta, 
ogbrigzlyrdi hans hafi hann slik fra honum fyrr feing- 
id. Biskup spyr enn framar, hvar petta hafi fram 
farid. Hinn svarar: »I sk61anum«. Hann spyr, hvort 
petta hafi ei skolapiltar verid. Hinn svarar: wPad 
se fjarri. Peir eru betri menn en so; eg afsaka p& ad 
ollu leyti; peir foru odruvisi med mig. Eg aetla, ad 
s^slumadurinn hefdi drepid mig, hel'du peir ei bedid 
fyrir mig og fridstilt hann«. Biskup aminnir hann nu 
ad apturkalla og fraganga, ad syslumadurinn Bjarni 
hafi so utleikid hann. Hinn svarar: »Eg veit pid 
erud vinir, og (per) viljid i'ylgja honum i pessari 
vondu athofn vid mig, og eg baeti enn vid, hann laug 
upp a mig tytum og skommum i aheyrn blessadra 
skolapiltanna, sem einginn af peim kunni ad vita. 
Hafdi hann mdr pad sama fyrr gert i drykkjurusi 
sinu; og po hann se her ei heima vid bast, pa er hann 
po her einhvers sladar i grend, — og setladi eg ei, eg 
mundi saskja petta til ydar« etc. Nii vard biskup 
reidur og segir: »Fardu burtu fra mer, pinn bann- 
adur fantur og lygari. lit er heimskum ad leggja 
lid«. Og par med snautadi karlinn burt. 

En so var tilstilt, ad tveir af oss skyldu heyra, 
hversu petta tilgekk, pvi i ondverdu var siktad i ollu 
leikspili pessu ad gera hann ad lygara, so hann heyrd- 
ist um ekkert. Likingar, en aungvar bevisingar, feing- 
ust. Vid kunnum ei ad bera i sjalfs okkar sok, og 
ei falla an votta og orsekra roksemda. So komu 
skdlameistararnir aptur fra biskupi, gladir af brenni- 
vini og ganga i hiis sitt. Eptir er grenslad, hvad peir 
nii segi um petta tilfelli. Sk61ameistari segir: »Eg 
veit til i so og so morg ar, og hefi eg aldrei heyrt 



317 

ne til vitad, ad so snidugt skelmersstykki hafi verid 
gert i sk61a«. Hinn svarar: »Satt er pad; verkid var 
ilt, en skarpleikinn ad verja pad er so mikill og med 
sliku forundrunarlegu snarrsedi, ad pad geingur langt 
yfir biskupsins og okkar skarpleika. Vid verdum ad 
lata af og pegja, po vid pykjustum sja sannleikann, 
ellegar verda okkur til skammar med pa sokn. Pad 
er audsjaanlegt, ad af pessutn dreinsyum, sem nu eru 
her i skola, er eitthvert stort hdfdingjaefni, og kann- 
ske enn fleiri, pvi trautt hefur einn alt petta so til- 
biiid, ad fleiri hafi ei i radum verid«. Hefur petta og 
ordid ad sannri spa, pvi l'yrirlidinn ad ollu pessu 
var herra Olafur stiptamtmadur. Man eg og, hverir 
hinir voru. Fleiri skolahnykki, er pa gerdust, man 
eg ad sonnu, so sem pa einn gerdi sig ad draug, 
hrisli skolann med eldglseringum til ad afkoma laung- 
um vokum, ausa vatni inn i sk61ann til ad kenna um 
pakleysi, og fa par fyrir fridag hja biskupi, er hann 
mot venju neitadi. Petta lset eg alt hjalida, par mig 
vill nu angra pad mart, er mer var ad kaeti pa. 

Manus ergo de hac tabula. 

Peir, sem eg hefi kent til skola edur asamt odr- 
um styrkt til pess edur grundvoll lagt, eru pessir: 

Fyrir nordan : 

Fodursystursynir minir Illugi og Eyjolfur Jons- 
si/nir; urdu baendur; Eyj61fur komst po i skola. 

Jon Eiriksson fra Dasli, frsendi minn; komst i 
skola og saladist. Fadir hans dreif par fyrir a sodul 
Helgu systur etc. 

Rafn og Jon fra Langamyri; sa fyrri vard og er 
prestur; hinn sidari student i Kaupenhafn. 

Stjupsynir minir Jon og Vigfus Scheving. 

Runolfur Jonsson, do i Kaupenhafn, einn med 
skorpustu hofdum. 

Sira Jon, ad nokkru leyti, og sira Runolfur brodir 
hans. 

Ami Gislason og Bjarni Sigurdsson lasrdu hja mer 
Donatinn, og gafu so fra ser. 

Sira Bergur. 

Med Svein Petursson byrjadi eg. 



318 

Item med sira 6laf. 

Og nu med Einar Jonsson og Jon Steingrimsson, 
er gud sjai fyrir ad hverju verdur. 

Pessum hefi eg kent ad skrifa. Fyrir nordan 
4um af adurtoldum en 9iu af hinum : 

So Hjorli og Lopti, braedrum fra Porisholti. 

Eiriki og Suerrir fra P6tursey. 

Joni Amasyni og Mad'™ Helgu a klaustrina, half- 
systur hans. 

Gudmundi Loptssyni, 

Scemundi Jonssyni fra H611. 

Joni Magnussyni. 

Kjartani Bjornssyni. 

Sveini og Eyjolfi Alexanderssonnm. 

Bdrdi Vigfussyni gaf eg forskript. 

Haldori Jonssyni, Brynjolfssonar. 

Pali Jonssyni. 

Porsleini Eyjol/ssyni. 

Asgrimi Gudnasyni. 

Bjarna Skulasyni og 

Joni Sigurdssyni, 
hvar af eg hefi nu J>au beztu not. 

32 fleirum hefi eg forskriptir gefid, serdeilis stiilk- 
um, er eg her ei tcl. 

Lofadur veri gud, sem gaf mer vilja, styrk og 
framkvaemd til pessa! Hann lati sem flest pennafor, 
serdeilis peirra, er hann litvalid hefur edur velja 
kann til sinna pjona, verda ser til dyrdar og hans born- 
um til nota! So er su min eptirlangan uppfylt. Slikt 
audnast mer ei framar. 

P6 draumur 1 ) sira Dada saluga Gudmundssonar se 
ad Anna annarsstadar i tveim stodum, sem eg veit, 
par, po 1 ) born min hafa bedid mig um hann, laet eg 
hann her med fylgja. 

1730 i Arnarbaeli i Olvesi i einu nygerdu htisi, 
nottina adur en Christian 6lti var hyltur a Alpingi, — 
var hann pa penari profasts sira Arna Porvardssonar 1 ), 
— dreymdi sira Dada pennan draum. Hann pottist 

1) Svo. 



319 

kominn upp a Alping; sa par fyrst aungvan mann, 
nema einn. Sa gekk med honum ad kirkjunni. Voru 
par brunklaeddir menn ad bylta ollu gomlu grj6tinu 
lir kirkjunni, en byggja hana aptur af odru minna. 
Landnordurhornid stdd leingst. Hann spyr manninn 
ad, hvad fyrir menn petta seu. Hann svarar: » Petta 
eru alt synir hans Torfa«. Hann pykist fara yfir ana, 
par verzlegir voru vanir ad tjalda. Er par pa ollum 
tjoldum svipt, en buid ad setja budir med grasveggj- 
um, — rett i peim stddum og paer voru sidar bygdar. 
Voru paer tjaldadar med hvitu, en p6 hris upp a 
hverri. A bakkanum fyrir vestan ana se> hann 3 
menn ad ganga um golf i litklaedum. Sa 4di er ad 
skrifa, en hefur undafifil i hattinum. Hann spyr 
manninn, er med honum gekk, hverir pessir vaeru. 
Mann sagdi: »Pad eru sendimenn ad radslaga um 
landid«. Par hann mi stod a nesi fyrir vestan ana, 
ser hann koma stora bud, — hana bygdi Thodal 
sidar. Par geingur hann inn. Hun var bygd sem 
hinar. Ser (hann), hun er full af folki i odrum end- 
anum. Pad leggur hendur i kross og upphefur paer, 
horfandi upp i gegnum hrisid, majlandi petta vers: 

Vert oss liknsamur, g6di gud, 
ja, gud, vertu oss liknsam(lig)ur, 
hopur pinn er i hasstri naud, 
haldinn forsmanarligur. 
Drambsamir menn og dreyssug pj6d 
dara oss, pvi er lund vor h]j6d. 
Send pu oss, herra, sigur. 

Hann spurdi manninn, hvad petta folk vseri. 
Hann svaradi: aLandsins folk i anaud«. Hann pott- 
ist einsamall vera i odrum enda budarinnar, er hann 
sa 1 ) og heyrdi her upp a. So hvarf honum alt, en 
hann vaknadi og sagdi profasti drauminn, er hann, ad 
adur gerdri baen i kirkjunni, 2 ) redi a pennan hatt: 

Her verdur eptir mina daga, par pii sast mig ei, 



1) so, hdr(!) 
2) hann, hdr. (her; ol'aukio). 



320 

minkud gudspjonustugjord i kirkjunni. Munu po 
prestar i Austfjordum halda leingi vid vora sidu. 
Peir brunklaeddu eru kennimenn, er pa verda, en 
biskup sa, er yfir peim pa raedur, mun vera mikid 
jardlega sinnadur edur af Torfa aett. Biidirnar s^na, 
ad menu munu pa stunda upp a jardlega hluti jafn- 
framt andlegum, en gefa sig po meira vid hinum, sem 
grundvollurinn s^nir, en vera p6 i pvingan. Peir, pu 
sast a bakkanum, verda framandi menn ad radslaga 
urn landsins gagn, en sa er hafdi innfaett gras i hatt- 
inum, merkir einn innlendan, sem verdur med peim, 
hvar af mdrg umbreyting mun risa. Staerstu budina 
byggir einhver mikilshattar madur, og pa mun mikil 
hormung falla y/ir landid, ad 161k mun i anaud a 
allar sidur. Mun pa ei kongur algerlega yfir landinn 
stjorna, heldur drambsamir menn edur radgjafar. 
En pa peirra sljornan er uti, gefur gud landinu sigur 
edur einhver g6d umskipti. Par pu kunnir ei versid, 
sem er i Davids saungpsaltara, en mundir pad, mun 
petta endilega fram koma, og byrjast medan pu ert 
enn a lift. En einhvern veginn verdur per pa afskekkt 
ur heiminum, par pu varst einn, en einginn hja per 
i odrum enda biidarinnar. 

Pad kom so fram, ad sira Dadi vard nokkur ar 
sjonlaus adur hann deydi. Ait hefur og annad rsezt, 
og er ad fram koma arlega. Vor konungur er ei med 
rettum sonsum, so adrir rada. Jardeldurinn 1783 
kom i Thodals stiptamtmanns tid. En hversu hormu- 
lega stjornanin geingur nii til, veit gud bezt, sem gel- 
ur sinu i61ki sigur. 



tir preslspjonustubok Kirkjubcejarklausturs : 
1791 11 ta Augusti andadist sa nafnfraagi profastur 
Skaptafellss^slu og prestur pessarar soknar sira Jon 
Steingrimsson a Prestsbakka ur n^rnaveiki edur stein- 
sott, 63 aragamall. Jardsunginn af, profastinum hon- 
um fyrr adjungerudum, sira Joni Jonssyni a Myrum, 
18da ejusdem. Hans likami hvilir a bak vid kirkju, 
hvar legsteinn liggur yfir leidi hans. 



VidbaBtir. 



I. 

JEfidgrip sira Jons Steingrimssonar. 

[Eptir rotnum blodum framan vid prestspjdnustubdk 

Kirkjubaejarklausturs]. 

1778. Sira Jon Steingrimsson. Hann vard [fyrst 
prestur i Dyr]h61apingum og par med pr6fastur yfir 
yestri [parti syslunnar, en yfir] badum portum 1778. 
Pann austari partinn sagdi [hann at se>]. 1788 t6k 
hann s6r capellan sira Sigurd Jonsson. Hann var 
[sonur] herra J6ns Teitssonar, stdd til ad verda grund- 
lasrdur madur .... Geirlands .... [drukk]n[adi i| 
Geir[landsa hja Prests]bakka ari sidar 1789 pann 23. 
Octobris, pa hann hafdi pjonad i kennimannlegu em- 
baetti rett heilt ar . . . Hann var jardsunginn pann 
sama dag manadarins og hann [kom hingad 1 ) ad| 
nordanverdu vid leidi sira Porlaks og sira Gudmund- 
ar, a hans 27da aldursari*). 

1790 fekk hann aptur fyrir capellan sira Berg 
son sira Jons Bergssonar prdfasts fyrrum a Kalfa- 
felli i Flj6tshverfi, er saladist lit a Eyrarbakka. Hann 
[er graflnn] vid Stokkseyrarkirkju 1774, svo hernefnd- 
ur prestur sira J6n Steingrimsson tok her vid prd- 



1) Sira SigurOur var vigdur 19. Okt. 1788. — i prestspjonustu- 
bokinni er sk^rt svo fra lati hans 1789: »23. Octobris rirukknaoi 
presturinn sira Sigurour Jonsson i Geirlandsa, en var jarosung- 
inn 31. sama manaoar, 27 ara gamall«. 

2) Alt hingaO ad er mco hendi sira Jons Steingrimssonar. 
Pa tekur vid hond sira Bergs Jonssonar. 

Mfisaga J6ns Steingrimssonar. 21 



322 

fastsembsettinu eptir hann, en hann i austurpartin- 
uni, pa sira Bergur Gudmundsson i Bjarnarnesi sagdi 
par af scr prdfastsembsettid. En pa hann tdk ad 
eldast og fallandi ad verda, lekk hann ser adjunger- 
adan 1788 prestinn sira J6n J6nsson a Myrum, sem 
atti mad™ Helgu systur bans. Hann var merkilegur 
med born sin framar en nokkur prestur her i vest- 
ari Skaptafellssyslu hefur adur verid. Ein ddttir 
hans, Sigridur, giptist fyrst Sigurdi brddur sira J6ns 
a Myrum, sem var prestur i Reynispingum, og sidan 
giptist bun aptur sira Markusi Sigurdssyni, sem pad 
kail fekk eptir hann. En Jorunn ddttir hans giptist 
sira Pdrdi Brynjdlfssyni a Kalfafelli i Fljdtshverfi. 
Gudntj pridja ddttir hans giptist sira Jdni Jdnssyni i 
Medallandssdkn. Fjdrda ddttir hans her nefndum 
sira Bergi. Fimta ddttir hans Helga giptist [sira 6l- 

afi Palssyni i Asum] , 

Hans ektakvinna var [Pdrunn] Hannesddttir. Hun 
var ddttir Hannesar Scheving syslumanns og klaust- 
urhaldara [i Vadla]syslu og mad^ Jdrunnar ddttur 
biskups Steins Jdnssonar. En hans sidari ekta[kvinna 
var] mad]]i e Margret Sigurdardottir, systir sira [Mark- 
us]ar a Heidi, ddttir sira Sigurdar Jdnssonar [i Staf- 
holti], med hverri hann atti ekkert barn 1 ). 

Hann dd d|ag ll.J August 1791 ur nyrnaveiki, pa 
63 ara gamall. 



II. 

/Efidgrip sira Jons Steingrimssonar. 

Eptir prestasdgum Dada Nielssonar. 
[tBfel. Rvd. B. 34. Fol., og er su bdk ritud 1848 af 
Einari Bjarnasyni a Maelifelli, Dada Nielssyni sjalf- 
um og Sigfusi Gislasyni i Husey, fyrir sira Jdn Kon- 
radsson a Majlifelli, og sidan yfirfarin og samanlesin 
af Dada sjalfum (= a). — Landsbdkasafn 312. Fol. 
ritad um 1850 af Gudmundi Einarssyni og Einari 



1) Her pr^tur hond sira Bergs, og lekur via hond Pals pro- 
fasts Palssonar. 



323 

Andressyni i Bdlu. — Pad er audsed, ad Dadi hefir 
ekki pekt aefisogu sira Jdns sjalfs]. 

Jon Steingrimsson. 
Hans foreldrar Steingrimur Jdnsson bdndi k Pveri 
i Bldnduhlid i Skagafirdi og Sigridur Hjalmsddttir 
bdnda ad Keldulandi i Silfrastadasdkn [i Skagafirdi 1 ). 
Stephanssonar; [var Hjalmur sa ribbalda bdndi 1 ). Mdd- 
ir Steingrims fddur sira Jdns var Sigridur Steingrims- 
ddttir bdnda ad I lofi a Hofdastrdnd, Gudmundssonar 
bdnda ad L6ni i Vidvikursveit. Systir sira Jons var 
Helga mddir Steingrims biskups. Sira Jon var fyrst 
djakn a Reynistad, pa J6n Vigfusson var par klaust- 
urhaldari. En eptir Jons Vigfussonar skyndilega fra- 
fall 1752 giptist sira Jdn ekkju hans Pdrunni Hannes- 
ddttur syslumanns Schevings, Laurussonar syslu- 
manns Schevings a Mddruvdllum. Mddir Pdrunnar 
var Jdrunn Steinsddttir biskups. Jdn klausturhald- 
ari fyrri madur [hennar 1 ) var son Vigfusar Gislason- 
ar, Vigfussonar, Gislasonar ldgmanns Hakonarsonar. 
Litlu eptir pad sira Jon var giptur, for hann austur, 
og vigdist sidan 9 ) til capellans sira Dada Gudmunds- 
syni presti til Reynispinga i Myrdal 1760, en fekk ari 
sidar") Sdlheima og Dyrholabraud, og var par prest- 
ur 17 ar; fekk Kirkjuba3jar[klausturbraud*) 1778, og 
penti pvi til daudadags; bj6 a Prestsbakka a Sidu 
sem adrir prestar i pvi briudi. Hann vard 1773 prd- 
fastur i vesturparti Skaptafellsyslu, en vard asarat 
prdfastur i austurpartinum 1779; en profastsemba3tt- 
inu i peim parti ) slepti hann 1787; hafdi pd a hendi 
prdfastsdaemi i vesturpartinum til dauda[dags°). Pau 
sira Jon prdfastur og Pdrunn Scheving attu 5 dajtur. 
1. Sigridur kona Sigurdar prests i Reynispingum, [sidan 
sira Markusar, er sidast helt Mosfell i Mosfellssveil'). 



1) 


[si. 6. 








2) 


Sl. b. 








3) 


seinna b. 








4) 


lsl. b. 








5) 


partinum b. 








0) 


|slns b. 








7) 


|bsetl via i a 


meO 


eiginhendi DaOa (ii spassiu); 
21* 


vantar i b. 



325 

finst prentad i pess [konuiiglega islenzka') Laerdoms- 
listafelagsrita 4. bindi*). Hann fullkomnadi lika Jons 
logsagnara Sigurdssonar rit*) um eldgosid lir Kotlu- 
gja 1755. Hans merkilega og gagnorda bref lil pro- 
lasts J6ns Sveinssonar a Stad i Steingrimsfirdi um 
eldgosid i Skaptafellssyslu vesturparti um sumarid 
1783, |dagsctt pann 5. Oktober sama ar, ma lesa eptir 
hans eiginhandarriti i annal minum vid arid 1783 4 ). 
Sira J6n profastur deydi pann 11. Augusti um 
sumarid 1791 vid godan ordstir, saddur lifdaganna. 

111. 

Ur Ove Mailings Store og gode Handlinger 

af Danske, Norske og Holstenere. Khavn 1783, 

bis. 418—420. 

Provsten Jon Steingrimsen i Vester-Skaptafields 
Syssel liar anvendt besynderlig Flid paa Gaarden 
Fell i Myrdal. I Aaret 1761 antog ban den ganske 
forfalden, og bar siden bragt den i en ypperlig Stand. 
Han bar omkring Gaardens Marker og Huuse ladet 
saette, foruden Jorddiger, endnu over 500 Favne tro- 
faste Steengierder. Han har ved omtrent 2000 Alen 
Grofter og Render deels afledet Vandet, som for 
oversvommedc Gaardens Jorder og dcrpaa opkastede 
Gruus og Sand, deels indledet det paa andre Steder, 
hvor ban har seet det fornodent; ved hvilke Indret- 
ninger han bar bragt meget forhen ubrugbar Jord i 
Brug. Han har indrettet ved Gaarden et Indelukke 
for 40 Heste, og i en Klippc ikke langt derfra ladet 
udhugge en til Vinterlye meget beqvem men med 
Moie indrettet Faarestie for 200 Faar. Han har af 
nye ladet opbygge alle Gaardens Huuse, taekket dem 
med Hade Skiefersteene, og lagt Steenbroe der om- 
kring; til hvilken Bygning og Broelaegning saa vel 
som Gierdernes Saetning han har benyttet sig af 



1) [si. b. 

2) ritt:IX. bindi 1789, bis. 1— 2\\. 

3) rltgJOrO b. 
■i) Isl. 6(1). 



226 

Slseder, hvis Nytte han derved harlaert hans Naboer, 
som ikke have kiendt den for. Det, som er det 
Maerkeligste heri, er, at Gaarden, hvorpaa denne 
straebsomme Mand bar anvendt saa meget Arbeide 
og Bekostning, er ikke hans egen, men Hans Majestet 
Kongen tilhorende, og af ham alene forpagtet; og at 
han liar ( bestyret det med en Indtaegt af 26 Rdlr. 
aarlig, som er alt, hvad han har i Embeds-Indkomster. 

Til disse Mandens Fortienester kommer endnu 
denne: at han med en god Indsigt i de theologiske 
Videnskaber foreener en meer end almindelig Kund- 
skab i Urtevidenskaben og Laegckonsten, og at han 
klogeligen veed at anvende denne Kundskab til Nytte 
i sin Egn, hvor den ogsaa hoilig behoves, da den i 
Island beskikkede Landphysicus boer omtrent tre- 
dive Mile fra dette Sted. Ikke alene i hans eget 
Provstie, men endog i de najrgraendsendc paa begge 
Sider, gaar han villig enhver, endog den Fattigste, 
til Haandc med fornuflige Raad, naar det forlanges; 
foretager sig i den Henseende ofte besvaerlige Reiser 
paa sin egen Bekostning og med egen Skyds; for 
hvilke han ikke alene ingen Betaling tager, men en- 
dog skienker de Fattige Medicamenter for intet. 

.... Hans Majestet Kongen har i Aaret 1777 ladet 
Stiftamtmand Thodal og Provst Steingrimsen til- 
kiendegive sit hoie Velbehag, og derhos ladet over- 
sende til Stiftamtmanden Medallien: For Fortieneste; 
og til Provsten: Indfods-Rettens Medallie. 



IV. 

Grafskript a legstcini sira Jons Steingrimssonar 

i Kirkjubcejarklauslurskirkjugardi. 

fJSig. 578. 4to, bis. 35, med hendi Sveins Eirikssonar 
a Klauf i Medallandi 18171. 



Grafskript a grafsteini. 
Profastur hjartahreinn 
her undir liggur 
Jon Steingrims arfi einn, 



327 

alpfdu dyggur 

Kirkjubsejar- 

klausturs rued hefd og soma 

prestur var sa til sarins, 

sidferdi og Uerdom hans 

bezt ber ad rdrna. 

Ellefta Augusti 

er sa kalladur 

himneska hollu i 

herrans tnir madur, 

sextiu og prjii 

sem lifad aria hafdi, 

farsselan fyrir deyd 

fra allskyns sorg og neyd 

Kristur hann krafdi. 

Fra Christi fading pa 

fagnadarstdru 

ar seyljan hundrud hja 

hreint lidin v6ru, 

nsest einu skal 

vid niu tugi baeta, 

ad Klausturs kirkju var 

komid til legstadar 

hans holdi maeta. 

Vegm6dur vid statt po, 
vegferdamadur, 
gaet vel ad saela su, 
sem hann mi gladur 
uppskera ma, 
er per og biiin lika, 
ef fetar aerukranz 
i dygda sporin hans. 
Vit venju slika. 



328 

V. 

Or briidkaupsvisum til Pordar profasts Brgnjolfssonar 

og Margretar profastsekkju Sigurdardotlur, 

er giplust 7. Mai 1794. 

|JSig. 578. 4to, bis. 33—35, med hendi Sveins Eiriks- 

sonar a Klauf i Meflallandi 1817]. 

Fyrir faum arum 
fyltist margur tarum, 
hrygdar hafs a barutn 
helid pvi ad deyddi, 
hirdir hjord fra sneiddi 
:,: sira Jon, Jon, J6n :,: 
sira J6n fra sorgar 6n 
sjalfur drottinn leiddi. 

S6knar sveitin stundi, 
sorgar regnid dundi, 
ekkjan um paer mundir 
angurs strioid hadi 
hreld i hyggju ladi, 
:,: maka sinn, sinn, sinn :,: 
maka sinn pvi moldausinn 
mastust preyja nadi. 



VI.— XIV. 
Vidaukar Steingrims biskups vid cefisoguna. 

VI. 

Til bis. 38. 
(Sbr. vitnisburflarbok Holaskola 17')4— 1789 bis. 29). 

Testimonium Johannis Steingrimi Filii. 
Lectori Salutem. 

Honestis ornatus moribus, ncc illepi dum nactus 
ingenium juvenis Johannes Steingrimi Filius, annos 
natus XXI sexennio in schola nostra humanioribus 
sacrisque litteris diligenter operatus, utrisque juxla 
aptus, meliori latinitatis nee non Theologise positivas, 
Biblica3, Catecheticse gustu imbutus; arithmetico, 
Logices, Physices, utriusque etiam historian ac Grse- 



329 

cismi Novi Testamenti hand ignarus, examinatus 
et concionatus hac rude discedens donatur. 

Testor Nomine et sigillo 
Holis VII Cal. Junias Gunnarus Pauli Filius 

Anno MDCCL. Scholse Holensis Rector 

(L. S.) 

VII. 
Til bis. 90-91. 

Presturinn sira J6n Steingrimsson og Mad. Por- 

unn Hannesd6ttir gefa hvort odru, sera leingur liflr, 

helming af cptirlatnu gozi, svo og loggjof, nefnil. 

fj6rdungspart ur fe pess burtdauda. Dat. 14. Sept. 1767. 

(Sja Alpb. 1770 No XXIX, 29.) 



VIII. 

Til bis. 133. 

Var upplesid i logrettu protest pr6f. sira Jons 
Steingrimssonar ad betala til hs. M tet meira en 12 
rd specie eptir Flugujardir fra 1770 til naervcr. dat- 
um, eptir nans sama ar gerdu tilbodi i logpingsrett- 
inum, sem innfsert er i sama ars Alpingisbok, en upp- 
segir Flugujarda forpagtning med haerri afgipt en 
12rd, eptir sem hann adur bodid bafi. Dat 20. Julii 
1776. (Sja Alpb. s. a.). 



IX. 
Addilamentum ad pag. 148. 

Vissulega hafa peir frmndur s^slumaflur Jon og 
hiskup Dr. Hannes maslt vel fyrir forpenustum sira 
Jons Steingrimssonar. Sa fyrri hefur liklega falid 
peim sidari a hendur, sem pa var i Kaupmannahofn, 
ad fyrirsla hann til forpdntra verolauna, og innfasrast 
hdr 2 bret (in copie), sem biskupinn hei'ur skrifad. 

a. Til del Kongelige Landhusholdnings Selskab 
d. 14. Dec 1776. 

Det er mig en sand Fornojelse at gjore bekjent 
for et ved sine vigtige og lykkelige Indretninger af 
Staten saa hojt fortjent Selskab en Mandaf en Tajnke- 



. 



330 

niaade og i sin Cirkel saa velfortjent som Provsten 
i Skaptefields Syssel Hr. John Steingrimsen er. Om 
bans adskillige nyttige Indretninger paa sin paa- 
boende Jord, om hans Giserdesetning, opforte Steen- 
broer og Grofter,-' som i alt belobe sig til over 2000 al., 
om hans Vandledninger paa Mark og Eng, om hans 
Benyttelse af Skifersteen til Tag og Broelaegning, om 
hans Anvendelse af Slseder, et paa de allerfleste Ste- 
der i Island ganske ubekjent Redskab, og om den Nytte, 
han med dette sit Exempel har stiftet i sit Nabolav, 
derom vidner fuldkommelig hosfolgende Forretning 
gjort af tvende dertil af Ovrigheden udnaevnte Sogne- 
fogeder og bekraeftet med vedkommende Syslemands 
Atlestation. Men jeg kan heller ikke undlade at laegge 
her til at Mandens Praestekalds hele Indkomst om 
Aaret er 26 id, at alle ovenbemelte Forbedringer har 
han gjort paa sin egen Bekostning paa en sig til- 
boigslet Gaard, som er hans Kongel. Majestet tilhor- 
ende, og uden Haab om nogen Betaling der for. At 
han foruden god Indsigt i de theologiske Videnskaber 
har lagt sig mere end almindelig Kundskab til i 
Fsedrenelandets Historie og Urtevidenskaben, isaer i 
Medicin og Chirurgie, i hvilke han har en meget 
lykkelig og udvidet Praxis, ikke alene i sit eget heele 
Provstie, men endog i de tilgraensende paa begge 
Sider, og denne Hjselp viiser han ikke alene uden 
Betaling, men sksenker de Fattige Medikamenter des- 
uden for intet og idelig paatager sig lange og besvaer- 
lige Rejser til enhver, som begiserer hans Hjselp, hvor 
fattig han endog er, og det paa sin egen Bekostning, 
og med egen Skyds. Hvor mange Menneskers Liv 
han saaledes har reddet og givet det Almindelige, 
lader sig ikke sige, og er han saa meget meere nod- 
vendig som den allernaadigst beskikkede Landphysi- 
kus er henved 30 Miil fra den Sted boende. Velbe- 
ntevnte Hr. Provstes personlige og moralske Charak- 
ter er desuden agtbar og elskvserdig, saa jeg uden 
Forbehold tor underdanig forestille bemlf Provst Hr. 
John Steingrimsen som den der fortjener, at komme 
i Belragtning til at beaeres med et af Selskabet be- 



331 

stemraende Belonning for hans paa saa mange Maad- 
er viiste udmaerkede borgerlige Dyd. 

b. Til det norske Cammercollegium den 16. Dec. 
1776. 

Jeg anseer det for min Pligt at gjore bekjendt for 
et Collegio, til hvilkets Opsigt mit Faadreneland Island 
kan ansee for Lykke at vaere af H. K. Ml5? allernaad- 
igst anbetroet, en Mand afden Taenkemaade og i sin 
Cirkel saa vel fortjent som Provsten i Skaptefjelds- 
syssels Vesterdeel Hr. John Steingrimsen er paa en 
sig tilboigslet Gaard Fell i Myrdal, som er H. K. Mtet 
tilhorende, uden at have faaet nogen Betaling derfor etc. 

Paa at Manden i saa mange Henseender har viist 
udmaerkede borgerlige Dyd, som vist vil tildrage sig 
og fortjener det hojc Gollegii naadigste Bifald, og som 
muelig kunde ansees for ikke, at vaera uvaerdig til, at 
forestilles H. K. M^ til nogen allernaadigst Belonn- 
ing, isser tillige i den Henseende, atved bem^ Provstes 
Flid og Bekostning en af H. K. M s Ejendomsgaarde 
er anseelig bleven forbedret, og vil i mange Aar yde 
Frugten af de paa den gjorte Indretninger, da des- 
uden ved saadan en allernaadigst bevilgende Belonn- 
ing mange andre Husholdere og Landmaend i Island, 
besynderlig i den gejstlige Stand, hvis Exempel plejer 
at have de vigtigste Folger, saavel gode som onde, hos 
Almuen, vilde faae den kraftigste Opmuntring til lige 
Flid og Vindskibelighed. 

Sja Dr. H. F. Privatbrefa 
protok: pag. 89—92 fol. 



X, 

Til bis. U8. 

Pro Memoria. 

Ligesom Selskabet med megen Fornojelse mod- 
tager Efterrelninger om gode Borgeres patriotiske 
Handlinger, saa haver det isasr fornojet sig over at 
erholde den fra D' Velajrvajrighed om Hr. Provst 
Steingrimsen. Selskabet har fundet ham vaerdig til 
et Agtelsestegn af sin storre Solvmedaille, og desud- 
en tillagt ham 20 rde i Penge, saavel for hans udviiste 



332 

patriotiske, so m menneskelige Handlinger, ligcsom 
Selskabet er Deres Velservaerdighed meget forbun- 
den at De haver laert det at kjende denne vaerdige 
Aland. 

Det kongelige Landhusholdnings Selskab 
den 15d? Febr. 1777. 

Abildgaard. 



Til Hr. Provst 

Hans Finsen. 



Martfeldt. 



Skrifad eptir Originalen 
Steingr. Jonsson. 

XI. 
Til bis. 178 f]. 

Svo skrifar sliptamtmaflur L. A. Thodal til Bisk- 
ups Dr. Finns J6nssonar d. 19. Maii 1781. 

I Anledning af D. Hs. 2de hojstserede Skiivelser 
af 8de hujus bar jeg gjort Hr. Provst Steingrimson 
efter min Tanke hjelpclig Understottelse med 60 «?, 
hvilkct jeg meener opfylder D. Hds. Haab, saavidl 
jeg af Udladelser derom i Brevet kan slutte, men 
neppe bans. Jeg gav ham forst 30n*, det var ikke 
nok, tillagde 10"', men horte, han aldeles ikke var 
hjulpen med mindre end 60£d, og nogen Tid efter, at 
han behovede 100>^. Ingen Penge ere mig tilsendte 
og intet fra Kammeret tilskrevet, uden at der var 
Haab, Hans Majestet vilde understotte Vestre Skapte- 
fjeldssyssels Indbyggcre. Hr. Kammcrherre Levetzow 
har alene bereltet mig, at 1700 ££' kundc forventes, og 
at Haab var om meere. Paa denne Grund har jeg 
ibrstrakt ovenbeinie 60£i', til 5 Bonder her vare naer- 
vajrende 40^, desuden sendt Sysselmand Lyder Gud- 
mundsen 600 <£, for denned at indkjobe Krcaturer i 
Ostre-Skaptefields- og Mulesysselerne, samt givet Cre- 
ditiv til dervasrende Sysselmaend, om de medhavende 
Penge ikke skulde forslaae, ligesom jeg og har be- 
myndiget Syssehnanden at reqvirere nodvendigste 



333 

Fodevahrcr i Orebacks og Vestmannoe Handeler, og 
paa sidste Slaed foranstaltet, at Kjobmnnd Klog be- 
sorger saminc med nogen Hukkert til Dyrhole, eller 
laaner dertil en Tisering, dertil med gjordt Forbud 
paa al Slags Udforsel til Kjobenhavn. 

Skrifad eptir Original. 
St. 

XII. 

Til bis. 180—181. 

Af eptirfylgjandi, sem stcndur i brefi biskupsDr. 
Hannesar Finnssonar til stiptamtmanns Thodals, dater. 
7. Junii 1784, ma sja ad biskupinn hefur sannarlega 
viljad pr6fastinum vel, og hefur an efa, eptir kring- 
umstaedum, bsett sem vard malstad hans. 

D. Hds. store Naade mod Provst Steingrimson 
bor jcg og vil med storste Glaede underdanigst takkc, 
og er dette eet af de utallige Mindesmaerker paa D. 
Hds. Bevaagenhed for Geistligheden, som har disting- 
veret Dem fra saa mange af Deres Formsend. Men 
ikke uden Fortrydelse har jcg tillige Aarsag at afbede 
D. Hds. billige Unaade mod hans usommelige Paa- 
staaenhed, som jeg af hans egen Ord kan slutte mig 
til, at han har viist; og for at troe at han ikke af 
Ondskab men Enfoldighed har stodt an mod den 
underdanige Respect, han burde viise, er mig det 
tydeligt Beviis, at han oprigtig og uden at kjende sine 
Feil, fortalte sine egne Ord, da jeg, hvilket og var 
min Pligt, viiste ham til Rette, naar han anden Gang 
skulde tale med sine Superieurs. 

Sja Protok. s. a. s. 882. 

Jafnframt hefur hann einloegt sagt honum pao, 
sem var ab6tavant, og radio honum urpvi, sem kom- 
io var, pad hollasta, svo sem sja ma af eptirfylgjandi 
brefi hans til profastsins, dater. 21. Julii s. a. pess 5ta 
p6sti : 

5. Mjog ilia er pad farid, ef y. vrdh. skulud 
hafa tildregid ydur hr. stiptamtmanns mispykkju, 
serdeilis, se him ekki aldeilis ad orsakalausu. Per 



334 

vitifl sjalfur, hr. praeposite, ad margur hefur forsed 
sig, og pad magnlega, i beztu meiningu. Til hafa 
einninn peir verid, sem gert hafa odadaverk, og nieint 
sig ad gera gudi paegt verk par med, So asetningurinn 
eda g6d meining einungis er ekki n6g til ad forsvara 
hvert verk. En hverninn sera pessu or varid, sem eg 
ekki heldur applicera upp a ydar distribution fremur 
en per faerid sjalfur ydar goda hensigt einbert ydur 
til afsokunar, pa held eg ydur se bezt ad flyja strax 
til herra stiptamtmannsins vorkunsemi og nadar, jata 
sokina rett upp af botni og afleggja undir elns reikn- 
ing og skilagrein, eins og per getid, jafnvel po hann 
ekki kalli eptir henni, vid hverju per p6 vist megid 
biiast, hvort heldur er seint edur snemma. 

Eg tala ei um, hversu ilia mer fellur pessi casus, 
og paer relalioner, sem hingad barust um 6forsjalegt 
orlasti ydar a peim ydur tiltriiudu peningum. Pvi er 
nu midur, ad pad verdur ekki ogert, sem biiid er ad 
gera. 

ibid. p. 936 f. 



XIII. 

Til bis. 185. 
Copie. 

Fra Cancelliet til Kammerherre og Stiptamtm. 
Levetzow og Biskop Dr. theol Finnur Jonsson. 

Fra d.k. Rentekamraer er Cancelliet blevet tilstillet 
vedlagde Extract af en Klage fra Stiftamtmand Thodal, 
hvoraf erfares, hvorledes Provst Steingrimson har 
opfort sig med 600 rd, sora ban havde modtaget, for 
at overlevere Sysselmand Lyder Gudmundsen til 
Understottelse for de blandt Indbyggerne i Vestre- 
Skaptefjelds Syssel, som havde taget Skade ved den 
sammesteds udbrudte Vulcan. Da man nu finder at 
dette bans Forhold er saa meget mere lastvaerdigt, 
som det var ham udtrykkelig forbuden at aabne 
Paqven, og at han derfor t>6r ansees enten ved lovlig 
Rettergang, ellcr paa anden Maade, saa skulde man 



335 

tjenstligst overlade til Hr. Kammerherre og Ds Hoj- 
aervaerdighed, hvad herved kan vsere at gjore. 

Det Kongelige Danske Cancellie 
Den 25d<= Junii 1785. 
Luxdorph P. Aagaard. 

XIV. 
Til bis. 2U-245. 

Eptir kongl. Resolution af 20. April 1788 fekk hann 
premiu for Selhundefangst foruden et Selhundegarn. 

(Sja Alpb. s. a.) 

XV. 

Bref Jons pro/asts Steingrimssonar til Finns biskups 
urn Skapldreldinn, dags. 12. Sept. 1783. 

[Frumrit pessa brefs hefir Steingrimur biskup latid 
binda inn med aefisogu sira J6ns]. 
Haedla, haehruverdugi og halacroi herra biskup! 
Hattvirdandi elskulegi herra! 

Ydar haehruverdugheitatilskrifaf 31. Julii medtdk 
eg ni'i pann 8da .... og annad af 28da Augusti med 
6lafi Palssyni fra Horgslandi, og fer pad ilia, pa 
magtaliggjandi bref liggja so leingi, oger pvi midur, 
ad p6stvesenid her i landi, er peir hafa latizt vera 
ad erfida so upp a, kernst ei i stand, so pad og ann- 
ad, sem landi pessu eda g6dri stj6rn i pvi, majtti til 
nota verda, ad par verdur ekkert ur, en odru er 
framhaldid medan ei alt (er) tumlad um koll. 

Bref pad, er eg skrifadi ydur til af 29. Julii um 
cldsins og kirknanna asigkomulag, sem hlaut fljdt- 
lega ad berast, og ad hlyda ydar skipan, keypti eg 
niann hedan fyrir 24 fiska ad fara med vestur i M^r- 
dal. Og p6 hefur pad ei fyrr til skila komid en eg 
nu se af sidara brefi ydar. Annan mann keypti eg 
austur i drsefi med magtaliggjandi bref fra stipt- 
amtmanni og synodalia, og gaf honum par fyrir 1 
rd. courant, og byst eg ei vid ad uppskera nokkrar 
bsetur her fyrir, nema per styrktud par eitthvad til. 



336 

Og, med forlofi, gerdud per vel ad selja petta herra 
stiptamtmanni fyrir sj6nir, og bidja hann betur og 
roggsamlega ad framfylgja pvi, hann hefur upp- 
byrjad med greint p6stvesen, sem i raun og veru er 
einn audveldur hlutur, ef ei er of leingi kikt a pa 
skildinga, sem par til eiga ad ganga. Hvad er ad 
yrkja lofdikt um pad, sem aldrei kemur til gagns! 

Von er ad til ydar berist ymsar frdttir hedan um 
jardeldanna verkanir, bsedi sannar, yktar og 6sannar, 
pvi her innsvcitis geingur pad so til, ad varla er 
nokkru um pad ad Irua, nema pvi, sem madur sjalf- 
ur ser og optast er ofmikid a . . . Varast eg pvi ad 
skrifa, nema pad eg sjalfur veit satt vera, og tek nu 
fyrst til um: 

1° Kalfafellskirkjusokn, sem mest hefur fordjarf- 
azt af austureldgjanni, sem enn pa logar, po vaegara 
nokkud en pa ydur sidast tilskrifadi af peim eld- 
gangi, sem pa var a ferd; kom eitt nytt eldhlaup 
fram pann 1. hujus, og t6k af ytri og austari Dal med 
ollum husum og tunum ad mestu leyti, allar Selja- 
landsbrekkur, og so f6r pad hatt upp a tiinid, ad 
ei voru nema rumir 30 fadmar til eldsins. En hvort 
baerinn er aftekinn, vita menn ei fyrir reykjarsvaelu, 
sem par er yfir alt. Hlj6p so petta eldkast austur i 
Brunna og fram eptir henni a mots vid Hvol, og 
nam par stadar. Er nu ain farin ad stiflast og eldur 
farinn ad kvikna austan til i Nupahraunum, hvad 
langt sem koma kann. Mikid oskufall hefur pessu 
fylgt, so paer skepnur, sem eptir eru ordnar, cru i 
storri kvol og dauda, par ei getur bitid grasid. Adur 
hafdi eg hurt komid skriida kirkjunnar ad Nupstad. 
En nu pa eg petta heyrdi, lekk eg m6r menn og f6r 
austur pann 6tta hujus, tok Nupstadarlolkid til sacra- 
mentis og cmbsetfadi i Uirkjunni daginn eptir. Var 
par pa oskufall so mikid ad meira var myrkur en 
dimma i kirkjunni. T6k eg so skr6da kirkjunnar, 
baekur, peninga og annad lauslegt til min, og flutti 
pad hingad til min, hvad sem upp a kynni ad koma. 
En med klukkurnar gat eg ei i pad sinn farid, og 
bad eg Hannes a Nupstad fyrir paer. JEtla og, ef 



337 

gud pyrmir pvi husi og eg helzt her vid, ad embrctta 
par aptur, folki pvi til huggunar, sem ad hvergi get- 
ur nii fluid edur ser fyrir komid og ei hefur ann- 
ad i hyggjn en eyda a3tinu ser til lifs vetrarlangt. 
Hannes b6ndi par hefur feingid so sem a 10 hesta 
tals af tiini, og ekkert meir. Nupstadur og Rauda- 
berg bj'ggist, ef nokkur 1 ) saudskepna helzt vid 
lifandi; Kalfafell, Kotid, Mariubakki og Hvoll ad 
tveggja edur 3ja ara i'rcsti, ef ei spillist ur pvi, sem 
er, so nii parf einginn ad saekja um pad kail fyrst 
ura sinn. En prestur, sem h6r penar, a audveldast 
ad cmbsetta par, pvi storvotnin eru a hina siduna, nema 
ef Hverfisfljotid kemur fram aptur, pa ma ei vita, 
hverninn yfir pad verdur ad komast. Um Kalfafells- 
kugildin hefi eg ydur adur tilskrifad, hvad vid pau 
a ad gera, og pad itreka eg enn. Og enn framar 6- 
lukku inventarii-skranid, sem stadnum fylgir, er par 
ad fiina og skemmast, stadurinn farinn ad lata mikid 
asjast; par skrangrey petta hafdi sumpart inni verid, 
hafdi veggur fallid og brotid i sundur orf og kyrnu, 
og eitt trog laskad. Alstadar farid ad trosna pak og 
veggir af umgangi skepnanna um baeinn og upp um 
hann; fuin skinnin af smidjubelgnum, so par eing- 
inn madur fasst par til hiisahirdingar, so kann eg 
ekkert petta ad abyrgjast, og afsegi pad, p6tt eg lefdi 
h6r vid. Ef pad ma3tti auctionerast, kynni nokkurt 
gagn af skraninu verda, en sona feyskist pad alt, fell- 
ur og fiinar. En um kirkjuna og hennar skal eg sja 
til, sem eg kann, og pad henni tilheyrir. 

2° t minni sdkn hefur ei, nema einn baer af- 
brunnid, p. c. Dalbaer, en prir adrir feingid st6ran 
skada, sem p6 munu med tidinni aptur byggjast, p. 
e. Pvera, Hunkubakkar og Hdlmur. En hvilik daud- 
ans kvol og neyd her er og verdur, skrifa eg ei um. 
Hvorki eg ne adrir feingum her heyskap fyrir eina 
kii, nema a Horgslandi mun pad rumlega vera fyrir 
tvasr eda 3jar. Sunnarlega i Landbrotinu er mikid 
skarra, par jdrd skemdist par ei so sem her. 



1) nokkufl, frumritla. 

.lifisaga Jons Sleingrimstonav. 22 



338 

3° t H6Imaselssokn eydilogdust Hdlraar, H61ma- 
sel, Botnar, badir Flj6tar og Hnausar. Jafnvel p6 
hus standi par enn, er par yfirflotid alt med vatni, 
sem kemur undan nyja hrauninu, sem er mjog slaemt 
yfirferdar af bleytum og grafskurdum i myrinni. 
Fyrir austan petta vatn eru aJlir Steinsmyrarbseir, ad- 
ur 6 byli og eins enn. Paer jardir mistu niikid af 
hogum, en ei lunum og eingjum. Saekir f61k fra 
pessum bsejum hingad baedi kirkju og prestspj6nustu, 
sem audvelt er, par ed Skapta og hennar rasir eru 
enn aungvar i vegi. En lir ollu tft-Medallandinu hefur 
s6tt ad Pykkvabsejarklaustri. Og pa svo var komid, 
bad eg og skikkadi klausturhaldara Magnusi ad setja 
par til lopt i kirkjuna, hvad hann og so gerdi, ad 
folkid hefur nokkurn veginn getad innr^mzt par. Lik 
hafa og pangad flutt verid. Varla held eg vert ad 
skikka sira Bjorn pangad aptur vetrarlangt. Hann 
skildi og so vid pa sokn raed ollu og ollu, ad eg 
veit ei, hvad fiisir sumir yrdu ad taka a m6ti honum. 
En mun hann ei svara sem hinn, ad hann hafi so 
eitt sinn burtu farid, ad hann setli ser pangad ei apt- 
ur ad fara? Mundi ei bezt hann feingi ser kail i 
Borgarfirdi sinum? Ef her var praungt, pa er her 
preingra. Gud gerir vel ad beygja hals minn og 
annara undir okid, pa hann ser lir lagi astlar ad 
ganga og ofmikid er ordid um eitt og annad. P6 
einhverjum hafi pott her litid um sig, pa segir so i 
odrum stad: »a K61fskinni var Hraerekur mest met- 
inn«. Par i Medallandinu er slett cingin skemma so 
st6r, ad par verdi embaettisgerd i framin. Pser eru 
flestar par hja baendum tvo eda mest 3jii slafg61f. 
Hefi eg pvi annad rad upphugsad, og var buinn ad 
byrja med pad, adur en ydar haltvirdandi href med- 
tdk, ad nii a naestkomandi fostudag hefi eg kallad 
klausturhaldara og skynsomustu bsendur par i sokn- 
inni saman til areidar i Medallandid, hvar oss s^nd- 
ist verda kynni hagkvasmast kirkjustsedi, og par pad 
kynni litveljast, ad marka par fyrir kirkjugardi, 
eins og gert var adur en H61maselskirkja var bygd, 
svo framlidnir msettu greftrast par, naer ei verdur 



339 

komizt med pa i velur yfir flj6tid, og gera par so 
huskorn, par kirkjan a ad standa, edur forma til 
hennar, pvi bsedi er trjavidur nogur til pess i Med- 
allandi, og so raelur til ad pekja med, ad gudspjdn- 
usta yroi i naudsyn framin par inni. En skriidinn 
og klukkurnar kunna ao brukast par til, sem fylgdu 
Skalarkirkju, mcdan klausturhaldarar leggja hann ei 
til, sem fyrir peirra eda annara fors6mun f6r i eld- 
inn, pvi so sem menn toku alt annad lir kirkjunni, 
sem peim vid kom, so var og haegt ad taka hann. 
En pvi hef eg klausturhaldara a nafn nefnt til 
byggingarinnar, ao eg meinti peim baeri ao lata 
kirkjukassann, er H61maselskirkja atti hja peim, yfir 
30 rdr, ganga til pessarar byggingar eins og adur vid- 
gckkst i peim stad. En sira Jon a Myrum getur vetr- 
arlangt, eins og pad aflidid er, penad par,- pvi bsedi 
er sjalfs hans sokn hajg og litil, og so hefur hann 
haft vid veg gagn af biii sinu i sumar, og feingid, ad 
eg heyri, bjargvsenlegan heyskap. Verdur pad og ei 
heldur jag og deilur, ef ad sira Bjorn ksemi nii aptur 
og skipta aetti prestsinntekt par milli maganna af 
pvi, sem sira J6n og eg erum bunir ad hafa fyrir 
s6kn peirri, sem hann hefur gert med allri seru og 
dygd, hvad sem urn mig ma segjast. Pad eg geri i 
um kirkjustoduna [pad ska]l eg gera sem eg bezt hefi 
vit a, og senda ydur sidan. 

|Um] A.sas6knir er pad ad segja, ad Skal og su 
sokn er aldeilis fra, ad par verdur [ekki by]gd fram- 
ar, nema kanske eitt byli verdi i Holtsheidi bygt, 
og ssekir pad pa hingad. Biilandss6kn heldur ser, 
ad frateknu Litla-Nesi og Svartanup, sem mi er i eydi. 
Allir baeir halda ser i Asasokn fyrir utan Nes, sem 
eldhraunid yfir f6r, og Leidvollur, sem her eptir legst 
til Medallandsprestakalls. Vegir eru enn ur Tung- 
unni i Alptaver, so folk padan, scrdeilis ur Sudur- 
Tungunni, hefur opt i sumar s6tt messur sudur ad 
Klaustri i Alptaver. Asakirkja er mer sagt, ad standi, 
po lasleg se. Hiin var og ordin pad adur ad nokkru 
leyti. En pa hun vaeri bygd, v£eri ollu hentugra ad 
flytja hana ad Hlid, pvi pa er hun i midri bygd. 

22* 



. 



340 

Hvad eldkastid, sem par kom nii i 7bri'). hefur ad 
verkum gert, veit eg ei. P6 mun pad ei annad vera 
en hafl pad preingt ad Svinadal. Ef ydur pdknasl 9 ) 
ad lata sira J6n predika par 4da edur 5ta lwcrn 
sunnudag i vetur, og eg, ef her vid lafl, hjalpi hon- 
uin til nied husvitjan i Medallandinu, pa kann pad 
takast, ef ei a ganga pvi meiri dkjor. En ef ydur 
poknast pad ei, viljid per pa ei skipa sira Sigurdi 
ad fara pangad aptur og pjona par i velur, ef hann 
vill halda vid prestskap. Hann getur eins latid bu 
sittstanda a Solheimum og fara annadhvort ad Flogu, 
par sem meginpartur af fe hans er fyrir, edur ad Bu- 
landi. Sa kennimann er i vissum hlut likur fodur 
sinum. t annad sinn gerdi eg honum uppvartning, 
ad hyggja nokkud betur ad sokn sinni. Nu heyri eg, 
hann hafi austur i Tungu farid, en hvort ad hugsa 
um sitt edur sokn, er mer oljost, utan pad einginn 
ur Tungunni 16r sudur ad Klausturkirkjunni a naest 
aflidinni helgi. Eg verd ad tala hreint ut, p6 pad so 
bajdi einfaldlegt og favislegt. 

Veit eg og vona, ad ei takid pad ilia upp, edur 
eg vilji sverta nokkurn par vid edur med. Hensigt 
mitt er, ad dstandid msetti sem bezt i lag leidast, 
gudi til dyrdar, en gagns naunganna, hvar til allra 
hluta stj6rnari leggi til sina bjalp. Og vona eg so 
eptir an(d)svari hid fyrsta upp a pa(d), sem mest med 
parf. Naest audmjukri forlatsb6n a ollu fafeingilegu, 
finst eg setid i undirgefni ydar haehruverdugheita 
Prestsbakka audmjukur pcnari 

d. 12. Septembr. 1783. Jon steingrimsson. 



Ifacdla haehruverdugum og halaerdum herra biskup- 
inum yfir Skalholtsstipti Dr. Finni Jonssyni 
audmjuklega a Skalholli. 



1) as Septcmbri. 

2) Her stendur »ei« i f'rumritlnu (ofaukifl). 



341 

XVI. 

Skyrsla Jons profasts Steingrimssonar (velurinn 
1783—1784), an efa send Halfdani Einarssyni skdla- 
meistara a H61um, um jardir paer, sem af foru i 
Skaplafells^slu i eldinum sumarid 1783. 

(Eptir i'rumriti, komnu 26, Juni 1896 fra sira Arn- 
ljoti Olafssyni. Sbr. ^Efisoguna bis. 250]. 

Uppteiknan 
a peim i Skaptal'ellssyslu af jardeldinum uppbrcndu 

jdrdum sumarid 1783: 
1° Skapldrdalar, Pykkvabtejarklausturs jord; peirrar 

jardar hiis voru i haust dbrunnin, en halft timid, 

mestallur sk6gur, eingjar og mikid af hdgum upp- 

brent. 
2° A, Pykkvabaejarklausturs jord, upp brunnin med 

husum, tunum, skdgi, eingjum og dllum hdgum 

undir fjalli. 
3° Skdl, proprietaireign, upp brend med husum, 

kirkju, mestollum tunum, eingjum og ollum hog- 
uni undir fjallinu. 
4° Holt, Kirkjubsejarklausturs jord, upp brend med 

ollum husum, tunum, skogi, eingjum og dllum 

hdgum undir fjallinu. 
5° Hunkubakkar, Pykkvabaejarklauslurs jord. Peirrar 

jardar hiis eru enn standandi, en uppbrunnid 

mest alt tun, eingjar og hagar austur med anni. 
6° Dalbwr, Pykkvaboejarklausturs jord, uppbrend 

med husum, tunum, eingjum og mestollum hdgum. 
7° Holmnr, Skalarkirkju jord. Sii jord edur hus urn- 

flotin af heitu vatni, og eldhrauni alt ad nordan; 

Iramvegis dbyggileg par sem stendur. 
8° Pverd, Kirkjubaejarklausturs jord. Par eru has 

dbrunnin; liggur eldhraunid yfir endilangt tiinid. 

Eingjar og nokkud af skogi er brunnid. 
9° Ytri-Dalur dto. Par eru bus, tun, eingjar og skdg- 

ar brunnid, en hagar minna. 
10° Eystri-Dalur, Pykkvabsejarklauslurs jord. Hiis, 

tun og eingjar mestallar eru par brunnar, en 

hagar ei. 



342 

11° Seljaland dto. Par liggur hraunid upp a tiinid 

ad framanverdu, en slaegjur og hagar austur med 

fjallinu er brunnid. 
12° Niipar, Kirkjubsejarklausturs jord. Par liggur eld- 

hraunid langs fram med tiininu, hvar vio rennur 

fram med sii uppstiflada Brunna, og svo sudur- 

ylir hagana, en hiis eru obrunnin. 
13° Botnar, Pykkvabsejarklausturs jord, upp brunnin 

med husum, tunum, eingjum og hogum. 
14° Holmar dto. uppbrunnir med husum, tunum, 

eingjum og ollum hogum. 
15° Holmasel dto uppbrunnid med husum, kirkju, 

hvar inni voru 611 hennar orna- og instrumenta, 

tunum, eingjum, utan a Skardsmyri, og ollum 

hogum. 
16°) Fljotar efri og sydri, Kirkjubaejarklausturs jord, 
17°[ upp brunnin med husum, tunum, eingjum og oll- 
um hogum. 
18° Sydri-Steinsmtjri dto. Hagar eru par mestallir 

brunnir, en hitt obrent; liggur po eldhraunid 

langs fram med tuninu. 
19° Efri-Stcinsmy'ri dto. Par er mikid af hogum og 

melaplassi brunnid, en annad ekki. Hraunid ligg- 
ur eitthvad 20 fadma fra bacnum. 
20° Hnausar, Pykkvabsejarklausturs jord. Su jord er 

umflotin af vatni, svo ad ei er framar byggileg. 

Hraunid liggur par vid tiinid fyrir nordan bseinn. 
21° Nes i Skaptdrlungu, Pykkvabaejarklausturs jord, 

upp brend med hiisum, tunum, eingjum og hogum. 
22° Asar eystri, prestssetur. Par standa hiis, utan 

kirkjan, sem er fallin; half tiin eru par brunnin, 

asamt eingjar og allir hagar og melar fyrir sunn- 

an ad roeslu. 
23° Ylri-Asar, Pykkvabaejarklausturs jord. Eingjar og 

hagar fyrir sunnan bseinn er brunnid, en annad 

ekki. 
24° Svinadalur, Flogujord. Hiis eru 6brunnin, en tun, 

eingjar og hagar fyrir framan bseinn eru fordjorf- 

ud af upp stifludu vatni. 



343 

25° Huammur dto. Par eru Ms og tun i kafi af vatni, 

en annad ohruimirt. 
26° Bulandsnes, uppbrent med hiisum og tiinum, samt 

hogum nokkrum. 
Her fyrir utan eru allar engjar a jordinni Flogu 

forskemdar af uppstifludu vatni. 
27° Svartimipur, Bulands bjaleiga, sagdist og n^lega 

vseri af eldinum eydilagdur. 
Fyrir utan pessar eru margar Kirkjubaejarklaust- 

urs jardir i eydi sem stendur. 



XVII. 

Bref Jons pr6fasts Steingrimssonar til Hannesar bisk- 
ups, dags. 16. Nov. 1785. 

[Frumrit pessa brefs beflr Steingrimur biskup 
latid binda inn med aefisogu sira J6ns]. 
Pro memoria. 

Ydar haehruverdugheita hattvirdandi tilskrif af 
10 da Octobr. naastlidna me6t6keg med skilum af hendi 
prestsins sira Brynj61fs dlafssonar pann 22. Octobris, 
pa staddur a Nupstad, hvar i ydar haehruverdugheit 
tilsogdud m^r ad setja liann inn i kallid, og taka 
prestsetrid Sandfell lit med sinu tilheyrandi, hvad eg 
skal gera med fyrstu hentugleikum. t millertid skrifadi 
eg par peim fornemstu medhjalpurum til ad lesa par 
urn opinberlega hans kallsbref, ef peir sseu pad p6nti, 
og so enn framar ad koma honum fyrir til veturvist- 
ar hja peim efnabezta bonda par, hverju peir hafa i 
verk komid, sem kostur var a. i greint hattvirdandi 
tilskrif var og innlogd censura hans havelborinheita 
herra kammerherra og stiptamtmanns og ydar ha- 
ehruverdugheita af Gtta og lOda Octobris yfir mina 
yflrsj6n, hverri eg i allan tilbaarilegan mata undir- 
kasta mig, sem adur tilstadid hefl, og pakka audmjuk- 
legast fyrir pa nadugu decision, og lota minn gud, 
sem ad sniiid hefur so hattrcislum til bins bezta, 
sem verda kunni a allar sidur. 

2° Jeg er enn kominn i vanda og radaleysi um 
fata3k kensluborn i s6kn minni, sem hrakizt hafa 



344 

hingad aptur, ad pau eiga eingin fraida- og spurninga- 
k\er, foreldrar og naungar peirra daudir og ekkert 
fema;tt eptir pa ad kaupa kver med. Fra sumom 
hefur') kverunum verid stolid a leidinni, med odru 
lauslegu, sum kanske feingin burt fyrir mat, ad 
slokkva hungrid. Einginn pvi nasr her i standi ad inn- 
kaupa pau, med vidara. Eg er og uggandi um ad 
vidar hdr komi somu umkvartanir. Petta skril'a eg i 
fall ydar haehruverdugheitum poknadisl ad consulera 
hdr um vid hans havelborinheit herra kammerherr- 
ann, hverninn rada skal fram ur pessu. Mitt einfalt 
plan er petta: Eg hefi latid mer fortelja, ad fataekum 
sd her 1 s^slu, sem annarsstadar, ser a parti nokkud 
lagt af hondluninni. En i pau alia ar, sem eg hcfi 
her prestur verid, veit eg ei til, n6 heyrt hefl, hingad 
i sveit hafl nokkud soddan tillag komid opinberlega, 
fyrir utan einn bancosedil. Er pad p6 ei talandi, 
ad peir 5 rd. edur hvad margir peir eru, leggist her 
til s^slunnar til fataekra salar gagns og l'6durs, heldur 
en lata pa vesajlinga deyja i pvi hungri, hja hverju 
pad likamlega er ekkert ad reikna. En lofadur vcri 
gud, her er pvi so farid ad letta, ad a verdur nii 
aptur komid barna uppfrsedingu, sem mikid hefur 
stopult geingid medan hungursneydin og daudinn 
her yflr gekk. 

Gudi se lof fyrir lidna tid, 
langsom hvort hiin var eda blid. 

3° Upp a 80 alnir til specie gjalds reiknad hefi eg 
medtekid hja ekkjunni Gudrunu Bjarnadottur a Niip- 
stad eptir ydar sidasta brefs innihaldi til hennar, 
ydur til medtoku. En par mer la nalega lifid a feit- 
arkorni, — pvi eg fekk eigi ad nema 2 fjordunga 
smjors, p6 med storum afarkostum, — t6k eg pad 
mikid i sel og spiki, so pessi skuld er nu inni hja 
me> i g6dri von, per mundud ei taka hart a mer 
fyrir pad, og bid ydur ad umlida mig um pad til 
vorsins. Eg hef ad sonnu nokkud af peningum enn, 



1) hafa, hdr. 



345 

en p6 ei full ad senda ydur strax upp i pad. En eg 
voga pad ei, par ei veit nema mer bregdist viss milli 
ferd. I fall eg kunni fyrr ad deyja, — pvi eg er ein- 
hvern veginn ei med sjalfum mer, sem sked getur af 
minum andvokum og fleiru, sem par ad hnigur, — pa 
legg eg her innan i skirteini upp a pa skuld. 

4t° Ef nokkur madur kemur ur Myrdalnum gagn- 
gert med petta bref, bid eg ydur so vel og aerusam- 
lega gera og bjalpa mer um eina edur halfadra 
pappirsbdk af 12 sk. pappir i tilskikkada standbok 
mina, sem fylgja a pessu kalli. Betalingurinn skal 
viss verda, ef petta getid, og ef so verdur, a hann ad 
taka vid pappirnum, pvi eg aetla til, hun verdi sett i 
band af einum bonda i Hvolhrepp(n)um, pvi her eru 
ei g6dir b6kbindarar nser. Menn minir, er eg sendi 
a Bakkann I haust, feingu par aungvan pesshattar 
pappir. En i 61ukku krambiidinni i Landeyjunum 
fdkkst einginn pappir, vondur ne g6dur, so eg a ekkert 
til, nema af pessum rekapappir, sem blotnar upp 
aptur, hverninn sem eg fer med hann. 

Nsest audmjuklegri velvirdingarbon og hugheil- 
ustu dskum 
Prestsbakka Ibrblif eg i harri virdingu 

d. 16. 9bris 1785. haedla herra biskupsins 

mins hattvirdandi patrons 
audmjukasti penari 
Jon Steingrimsson. 



Haajdla haehruverdugum og halserdum biskupinum 
yfir Skalholtsstipti herra Hannesi Finnssyni aud- 
mjiiklega a Skalholti. 



346 

XVIII. 

Andvari 

psalmur er so kallast um pad markverdugasla, sem 

sked hefur i vestara parti Skaptafellss^slu naest af- 

lidin 23 ar, nefnilega fra arinu 1754 til arsins 

1777, gerdur eptir forlagi pr6fastsins i 

Skaptafellssyslu sira J6ns Steingrims- 

sonar a Bakka vid Geirlandsa af vel 

gafugum sira J6ni Oddssyni 

Hjaltalin presti a Kalfa- 

felli a Sidu. 

[Handritasafn Reykjavikurdeildar Bokmentafelagsins 
160. 8vo, bis. 196—211, med eiginhendi J6ns pr6fasts 
Steingrimssonar. Sira Jon sleppir atburdum fra pess- 
um arum hdr i aefisogu sinni og visar til pessa kvaedis]. 

Ton : Ris upp mln sal og bregfl ml blundi. 

1. 6, per svefnprungnu islands lydir, 

sedri og lasgri serhver mann, 
vaknid, x vaknio samt um sidir, 
senn hringir st6ra d6mklukkan(n), 
senn gellur luours scinsta hljom, 
senn kemur gud ad halda d6m. 

2. Bendingar hans i ollum attum 

eru afl spyrja fjaer og nasr, 
aminnir hann med ymsum hattum, 
uppvakna so ad skulum vser 
fyrr en su stefna styiast viss: 
Statt upp og kom ad d6mst61 Krists. 

3. Stundum praneyddur straffid sendir, 

st6rgla2panna so idrunst ver, 
stundum og so med blidu bendir, 
bevisanlega hver einn se>, 
ad bans almsettis hondin klar 
befur so breytt i nokkur ar. 

4. Eg vil fram telja faein dajmi, — 

frelsarans Jesii nadar saft 

auki mer skilning, anda og na3mi, 

ordunum gefl lif og krapt, 

ad til vegsemdar verdi ser, 

og vidvorunar ydur og mer. 



347 

5. Pa datum skrif'a pjodir gjdrdu 

pusund sjo hundrud fimtiu og fimm |1755|. 

upp kom jardeldur lit ur jordu 
i Kdtlugja og sandhrid dimm, 
vatnsgangur seddi undrum med, 
oskufall pykt og myrkvidred. 

6. Dynkir og brestir dundu vidur, 

d6 pa hver kind, er uti var, 
sandurinn fell i fannir nidur, 
fimtiu ba3ir eyddust par, 
missir og tj6n ad morgum 6d, — 
meir en sex vikur petta st6d. 

7. Samt lagdi drottinn likn med raunum, 

lofud veri hans blessud blif, 
ei msetti f61kid eyrnda kaunum 
utan tveir menn, sem mistu lif; 
mundi p6 alt eius hinum lisett, 
hefdi ei droltinu peirra g:ett. 

8. Leidvallarpinglag alt naer eyddist, 

ekki fanst neitt til lifsbjargar, 
tolkifl i burtu flyja ncyddist, 
f'6r pad i noestu syslurnar; 
supu pa margir sorgar kaf, 
sumir bidu og daudann af. 

9. Naesta ar eptir feiknin fanna [1756]. 

farleg bagindi morgum j6k, 
hafisinn gerdi bjargir banna, 
baegdi hann mjdg pa fiskast tok, 
af lucdum ei i bafid sa, 
hvar fyrir aflinn lagdist fra. 

10. Solvafjorur og sjaargsedi 

sannlega par af skemdust med, 
fatsekir hreptu mein og majdi, 
minka tok odum bjargr;eded, 
en drottinn mintist mi a ny, 
nadar sinnar pcim raunum i. 

11. Hann pa i brjdsti um born sin kendi, 

bjargadi peim ur hungursnaud, 
pvi kongur Fridrik fimti sendi 
frsektud tvo skip med mjol og braud, 



348 

sem eyddi vel hja ollum lyd 
yfirvofandi hungurs tid. 

12. Skeinkti hann og peim skada feiagu 

Skaptafellsyslu innbuum 
tvo hundrud dali, triitt er geingu 
til uppbyggingar jordunum, 
blidur gud sendi bjdrg par med, 
batna t6k st6rum arferded. 

13. Jardirnar bygdust allar aptur, 

enn po til sjai merkin prenn, 
so gerir drottins gaezkukraptur 
grseta og hugga auma menn, 
hann faerir burt i hel og neyd, 
hann opnar paoan aptur leid. 

14. Tveim arum sidar sjogangs undur [1758]. 

so mikil komu ovart pa, 

ad 611 skipin braut i einu sundur 

med ognum baefli stor og sma, 

er vid Dyrholaeyju var 

lit haldio pralt til sj6r6drar. 

15. Eitt let p6 drottins edlakraptur 

eptir verfla til lifsbjargai - , 
medan hin voru vifl rett aptur, 
varo pa margin- ao kaupa far, 
sem aflur vildi ekki po 
6keyptur roa tram a sj6. 

16. Panninn leid tidin, par til arid 

pusund sjd hundrud sextiu og eitt [1761]. 

barst a skipi, svo banasarid 
beid par af einn; en lifid greitt 
hinum gaf drottinn dyr med grid; 
Dyrhdla var pad eyju vid. 

17. Tveim arum seinna bolan brada 1 1763]. 

brunadi yfir Myrdalssveit, 
burt t6k fra oss af prautum pjada 
prjatiu og ijdra i tedum reit; 
veitti hun og fyrir austan Sand 
einstdku manni lifsins grand. 

18. Austur i sjalfu Alptaveri 

ein slulka hennar merki bar; 



349 

fra hinum drottinn henni sneri, 
hun fekk ei odrum grandad par; 
pvi, sem gud hlifir, hlift er vel, — 
nans veri lofad gtezkupel. 

19. AS lidnu einu ari sidar |1764|. 

a barst skipi i tedum stad, 
uppsvelgdu daudans 61gur stridar 
adra tvo, — bending guds var pad, — 
en hinum somu hajttu ur 
hann veitti lifid gsezkutrur. 

20. Fjdgur ar noeslu farsasl gaedi 1 1705— 1768]. 

frelsarinn gaf til sj6s og lands; 

Hekla p6 spua hoslug naedi, j 1766]. 

hondin almattugs skaparans 

umgyrdi oss, so aungva neyd 

af pessu nokkur rnadur leifl. 

21. Fjarpestin, sem a sogdum tima [1767]. 

Sudurlands bua majddi pa, 
hncpti oss ei i hungurs lima, 
hun komst ei yfir Jokulsa; 
sona var drottins gse/.ka gofl, — 
gofgi hann liver ein kristin pjod. 

22. Ekki fekkst bati po hja pjodum, 

proadist vonzkan morgum hja, 
deilur og kif pa uxu odum, 
ofund, drambsemi, last og pra, 
agirndin bygdi brjost og gefl, 
bonnud ofdrykkjan fylgdi mod. 

23. Pa t6k drottinn ad h6ta hordu, 

hahistjornuna saum ver. 

En pcgar skrifa pj6dir gjordu 

pusund sjo hundrud sj 6 tiger, 1 1770]. 

kom horkuvetur kyngi med, 

kollfeldi baedi hesta og Idd. 

24. Refar og dyr ur sudursveitum 

s6ttu ad pvi, sem eptir var, 
pvi i fjarpestar fellireitum 
leingu ei neitt til lifsbjargar, 
samt varfl peim so naer ollum eytt, 
og til betrunar rad vort leitt. 



350 

25. Her eptir drottins hondin milda 

helt so vid vorum saudkindum, 
ad ver kunnum, sera er vor skylda, 
odrum ad hjalpa naudstoddum; 
samt fundust peir, er so um leid 
ser nyttu annara port' og neyd. 

26. Bjargraedi helzt og samt af sj6num 

samfelt um naestu prju arin, [1771—1773]. 

pjodin vard laus af praut og tjonum, 
p6 fyltist ekki agirndin; 
hennar penarar porstlatir 
peir urdu aldrei anaegdir. 

27. Guds helgidagar foru ad faskka, 

forordning kongsins af tok pa, 
ahyggjan nam pa storum stajkka, 
strax vildu roa pessuni a; 
hinir, sem minna sintu seim, 
sungu guds ord a dogum peim. 

28. Pa kom beinding 1 ) fra dyrum drottni, [1773]. 

drukknadi skip nser paskunum, 
mistu pa sjo a mararbotni 
mennirnir lif hja D^'rholum, 
ad landi raku lidnir tveir, 
leg kirkjugardsius feingu peir. 

29. Med vedrum grim mum vann pa briisa 

vorharkan mikil eptir a, 
sumarfuglarnir heim til hiisa 
hneptust og dou nidur i stra. 
So gr6mtekin er syndin manns 
ad saklausar skepnur gjalda hans. 

30. Mys ilydu pa ur fylgsnum ollum 

framar alvenju bajjum ad, 

ad menn gaettu ad eymda afollum 

an efa vildi boda pad. 

A annan veg pad utlagt var, — 

alllsestir 1 ) pessu sintu ei 1 ) par. 

31. Ar seytjan hundrud sjotiu fjogur |1771|. 

sast fyrir nordan Orseflo(ll) 

1) Svo. 



351 

uppkoma jardelds ekki fdgur, 
akaft sandfall og mokkurinn. 
Par vard p6 skadi einginn ad, — 
auglj6st furduverk guds var pad. 

32. Agirndin t6k ad vaxa vida, 

vildu sem flestir eiga skip, 

menu loku pau ad rnynda og smida, 

minkadi ail inn pa i svip; 

en pessar skipa akefder 

osatt og misklid fteddu af ser. 

33. Tuttugu fiska toku mestir 

til hlutar allan veturinn, 
minna po pessu feingu flestir, 
fer sona tidum agirndin, 
gedid pa olmast audinn la 
opt hefur hondin litid pa. 

34. Enn reyndi gud oss ari sidar [1775]. 

alvitru sinu radi af, 
sj6r6draga2ftir pegar pydar 
pridja i paskum droltinn gaf: 
slikar hagrasdis hagkvaBmder 
hinir agjornu nyttu ser. 

35. Peir f6ru strax til fiskiveida, 

fundust og lika allmarger, 
sem lastid hinum gerdu greida, 
er guds ord lasu heima ser, 
drottinn pvi sinni dasemd med 
dempadi peirra stolta ged. 

36. Manudag nasstan, trur pa taldi 

tuttugu og fjora Aprilis, 
blidvidri mesta monnum valdi 
ad morni hondin almaettis, 
fdru pa undan fjdru lands 
fimm skip med niutigi manns. 

37. Pau heldu lit a hafld blaa, 

hol'du gott vedur i'ram a dag, 
tok pa ad orvast aldan haa, 
austan bles vindur litt i hag, 
brimsjor og olga vaxa vann, 
vard pa hreint offer landtakan(n). 



352 

38. f pessuni siitum sorgarefna 

samankom ollura einlaegt pa 
lit ad Vestmanna-eyjum stefna, 
ef faeri gaefist peim ad na, 
til peirra vist p6 toldu par 
t61f vikur sjavar fullkomnar. 

39. Undur, er p6ttu ofra tj6num, 

^msir menn redu pann tid sja, 
lieyrdist og mikid hljod i sjdnum, 
naer hroktust skipin landi fra, 
en i vestrinu uppi senn 
eins og regnboga sau menn. 

40. Guds mildi-hondin maktarrika 

nihilist a sina sattmalsgjdrd, 
vegsami hann og heidri lika 
himinn, s6I, einglar, menn, sjdr, jdrd, 
en po pessir hvad allra mest, 
er hans vardveitti nadin bezt. 

41. Peir h61du burt i herrans nafni, 

liver odrum voru samskipa, 
badu gud sinum st^'ra stafni, 
sladfestu 6 hann vonina, 
allir svo fylgdust, — eg vil tja, — 
ut yfir sjalfa Jokulsa. 

42. T6k pa ad dvina dagsins birta, 

drifu pvi hverir odrum fra, 
ofvidrid f6r med 6gnum syrta, 
lit yfir boidid varla sa, 
stormurinn hraeddi slurlad ged, 
stdrregn og krapi fylgdi med. 

43. Hofdu pa allir sama i sinni, 

ser skyldi baran visa leid, 
eyjanna til svo komast kynni, 
en kalda fordast daudans neyd, 
hugraun pad mesta mdnnum gaf, 
mundi pa reka ut a haf. 

44. Samt heldu peir sem leidir lagu, 

loksins pa daga nokkud tok 
Bjarnarey nalasgt ser peir sau, 
sjdhrdktum petta gledi j6k; 



353 



undir hana pcir heldu pa, 
hvildarstund litla Ul ad fa. 

45. Auraasta skipid eitt sinn hrepti 

afelli st6rt a lcidinni, 
hjalpolin sinu haldi slepti, 
hrdkk pvi styrid ur lykkjunni, 
enn so pad lagfsert yrdi po 
undir eins laegdi vind og sjo. 

46. Ordleingja parf pad ekki framar, 

adur nefnd skipin, — svo til bar, — 
fri vid hafsoldur haettusamar 
heldu par undir eyjarnar, 
uin nonbil voru oil a land 
uppkomin laus vid mein og grand. 

47. Vidtektir gddar veitti pjadum 

Vestmannaeyja pjodin llest, 
gafu peim kost med kserleiksdadum, 
kaupmadur Hans po allra bezt, 
nakvaema s$'ndi hjukrun hann 
hverjum, sem lil hans koma vann. 

48. Pa, sem aumari oorum voru, 

i sin h^byii taka vann, 
tuttugu peirra til hans foru, 
trulega pessa fseddi hann, 
gaf peim svo upp med somasofn 
serhvern kostnad og f'yrirhofn. 

49. Segl og skipsreida lika ledi, 

loksins pa heldu padan burt, 
soddan hdfdingsskap, sem hann tedi, 
sizt hafa racnn af ollum spurt, 
honum skal pad til hcidurs her, 
hans sett og pj66, sem maklegt er. 

50. I, mini honum med gddum gaedum 

gjafarinn allra farsselda, 
bsedi her og a himnahseoum 
hann fai hlessan margfalda, 
Iuerustu bans og bornin blid 
bevari Jesus fyrr og sid. 

51. Ollum Vestmannaeyja lydum 

umbuni drottins trufesti, 
■ I'.flsaga Jons Stelngrlmstonar. '23 



354 

ad peir af kasrleiks pela pydum 
pessu sjohrakta landsidlki 
hyru veittu og hjastod mest, 
hjiikrandi peini scm allra bezt. 

52. Hjiikri peim gud i sess og saeti 

a sjo og landi, nott og dag, 
hjiikri peim gud, pa heinisins kajti 
hverfur, en pjakar rauna slag, 
hjiikri peim gud i hverskyns neyd, 
hjiikri peim gud i lid og deyd. 

53. Ellefu peir par daga dvoldu, 

dag sjotta Maji manadar 
heldu so burtu hafs uni oldu, 
hittu ad kvdldi Landeyjar, 
i'estu par skipin firtir neyd, 
i'eingu ser hesta heim i leid. 

54. Niunda Maji vafdir vairdum 

voru peir allir komnir heim, 
lausir lir haettum hat's 61'asrOum, 
hver nam af aliid fagna peim, 
lir helju pottust bafa pa 
heimta, sem 611 var vonin a. 

55. Naungarnir i sorguni sarnm 

setid hofdu um petta bil, 
sveipadir hordum harmabarum, 
hugdu pa sokkna djiips i hyl, 
gratfegnir urdu pa og peim, 
pegar peir heilir komu heim. 

56. Peim ber ei gleyma pess ad minnast 

pakklatir alia lifsins tid, 

aungvir skyldu og af peim finnasl 

so dgudlegir fyrr ne sid, 

ad hefdu pad sagt: Hefnd yfir pa, 

er hirtu ei roa paskum a. 

57. Drottni so lof um eeH og aldur, 

er pessum veitti land og lif; 

gefi pad ljufur gud alvaldur, 

vcr gleymum ei bans vernd og hlif, 

heldur ad dyrkum bans almatt 

haleitan ba;di dag og nalt. 






355 

48. Nti pegar skrifa pjodin kunni 

piisund sjo hundrud sjotiu ]1776]. 

og sex l'ra Christi faedingunni 

lurdu opt sast a loplinu 

ogna rodi sem eintdmt blod, 

af pessu morgum hrsedsla stod. 
5;). Menn sau og i Medallandi 

mikil vatnsskrimsli petta ar 

i Feflgakvisl a einurn sandi, 

a pad horfdu peir stundir prjar, 

adrir litu med athygli 

eins og bl6dhnott a jordunni. 

60. A ari sidar opt menu sau 

^misleg teikn a loptinu, 
pruraur toldust med hljodi hau 
a hali'ri eykt her urn fimtiu, 
regn og vatnsfollin geystu greitt; 
gud let po ekki skadast ueitt. 

61. Angur er st6rt og strid ei minna 

sturlada menn i landinu, 
prjatiu og tvo ma telja og Anna 
truflafla menn i gedinu; 
i'yrir peim bidji t'relsarinn, 
svo fai ei grandad mordinginn. 

62. Okend veikindi vida heyrast, 

verdur i burtu morgum svipt, 
angistar streingjum ymsir reyrast, 
elskubandi er sundur kipt; 
pjofnadur, lygi, prasta vond 
pralega lser nii yfirliond. 

63. Petta oss ollum prysta skyldi 

ad pekkja drottins st6ru nad 
og hans almsettis maktar mildi, 
er monnum bcndir svo i nad, 
leggjandi jafnan likn raed praut, 
leidandi svo fra glaepabraut. 

64. Vakna pvi, aumi Islands lydur, 

upp vld bendingar lausnarans, 
eptir per drottinn enn pa bidur, 
ei vill hann dauda syndarans, 

23* 



356 

grat pinn blodugan glsepa stig, 
guds son bid pu ad laekna pig. 

65. Medan utlegdarlif pitt varir 

lif pii varlega setid her, 
so raed Simoni i fridi farir, 
pa fjorid lifsins seinast pver, 
og sanna kunnir s;ulu ad na 
sdlfogrum lambsins stoli hja. 

66. En pii miskunnar nierdin Jesus 

minstu a sjali's pins dreyra foss, 
vertu oss aumum setid Jesus, 
i gsezku pinni vek pu oss, 
blodid pitt a oss blsedi her, 
hurt taki vorar misgerder. 

67. Pad frelsi oss ur l'ari og naudum, 

fyrir oss bidji ar og sid, 
likni oss bsedi lil's og daudum, 
so lendum eptir heimsins slrid 
inn i ljomandi lifsins borg 
lausir vid maedu, eymd og sorg. 

68. Pig, pu lifandi lifsins brunnur, 

lofi og dyrki hvert eitt sinn 
vor tunga, hjarta, mal og munnur, 
menn, einglar, jord og himininn. 
Alt pad, sem hefur andardratt 
efli pinn pris i hverri alt. 

Amen. 



357 

XIX. 

Kvaedi, sem kallast 
Angurvaka 
um jardeldinn, sem upp kom i SkaptafellssVslu 1783. 
8*» Junii, hans helztu verkanir, par hann yflr fell 
og i kringum hann, scrdcilis i Kirkjubaejar- 
klausturs sokn, til utgaungu arsins 1784, 
med Qdrum fleirum umbreytingum, 
sem framkomu pad ar. Kvaedid 
er sorglegt, en endast med 
fyrirbsen og pakkargerd. 
Ort af par verandi 
kennimanni sira 
Joni Steingrimssyni. 
|Eptir kvaedabok meO eiginhendi sira .Ions Steingrims- 
sonar i safni Reykjaviknrdcildar B6kmentafdlagsins 
160. 8Y5>, bis. 223—230, og er kver pad komid til fe- 
lagsins 1873 fra sira Sigurdi Sivertsen & titskalum. — 
Til eru nokkrar fleiri afskriptir pessa kvredis, svo 
sem i IBfel. Khd. 136. 8y», ritad a Hnappavdllum i 
Oraefum 1797 af Sigurdi Magnussyni, og i JSig. 578. 
4to (JArn.), skrifadi a Klauf i Medallandi 1817]. 
Herrann Jesus hjdlpi mer 
i heiminum vel ad strida, 
sendi oss drottinn sigurinn frida. 
6 gud allsvaldandi, 
ollum heim stjornandi 
i sedsta cinvalds standi, 
allskyns gott vcitandi, 
611 u eydir grand), 
alt med sinum krapti hann ber. 

Herrann Jesus hjdlpi mer, 
ljai mer lid pinn andi 
litid kvaedi ad smida. 

Sendi oss drotlinn sigurinn frida. 
2. Eg vil par fra inna 

og sem fiesta aminna, 
kunnugt gera og kynna 
um kraptinn handa pinna, 
sa ma heita afsinna, 



358 






er scr ei tiptan pa vid ber 

H. J. h. m. 
Mitt par ma i finna 
mildi drottins pyda. 

S. o. d. s. f. 

3. Her var bygd cin bezta, 

blomgvan veitli fiesta, 
i allsnsegt agirnd mesta, 
hja audugum tiund vesta, 
kirkju og kenning presta 
kaudar smadu pralater. 

H. J. h. m. 
Einn red ekki bresta 
ofan hinn ad rida. 

S. o. d. s. f. 

4. Og svo annad fleira, 

sem of ljott er ad heyra, 
braesni og licil hop meira 
ur li6fi gerdi ad keyra, 
su blinda og banvajn leira 
bjo pvi morgum daudans liver. 

H. J. h. ni. 
Alt heyrir guds eyra 
um alia verold vida. 

S. o. d. s. f. 

5. Gud her marga goda, 

gaetna og polinm6da 
atti, er andans groda 
sedstan mottu sjoda, 
verold sera og oda 
ei fekk pa i lid med scr. 

U. J. h. m. 
Slika selti opt hljoda 
ad sja par a og htyda. 

S. o. d. s. 1. 

6. Preytti hans polinmajdi 

pralegt synda ajdi, 
eins og annad ilsedi 
yfir oss fell hans brsedi, 
var sizt von, ad standi 



' 



J 



359 

volsid, dramb og samdrsetter, 

H. J. h. m., 
eidar og yms svikraedi, 
er svo fromdust vida. 

S. o. d. s. f. 

7. Her fyrir herrann reiddist, 

honum — ma segja — leiddist, 
ad of sein idran greiddist, 
eptir hverri hann beiddist, 
af pvi land vort eyddist, 
eptir stendur foldin ber. 

H. J. h. m. 
Um eigur allra sneyddist, 
611 hvarf heimsins blida. 

S. o. d. s. f. 

8. Af eidum ad oss sendi 

eld, sem hingad vendi, 
f'jortan baei upp brendi 
og blomleg undirlendi, 
akaft afrain rendi, 
eptir skildi hraun og sker. 

H. J. h. m. 
Bysn su bidja kendi 
og betur gudi hl^da. 

S. o. d. s. f. 

9. Raud vard s61in ssela, 

.sands fell yfir psela, 
brennisteins vatn og bnela, 
bliknaoi fold og dsela, 
skepnur veina og vsela, 
viltar dou par og ber. 

H. J. h. m. 
Soddan sorgargsela 
saran j6k oss kvida. 
S. o. d. s. t. 
10. Bifudust bjorg og grundir, 
brendust sk6ga lundir, 
glossudu glumra fundir, 
g,jorvalt skalf pa undir, 
prumafli i pessar mundir, 



360 

pad voru storar ognaner. 

H. J. h. m. 
6, hvad uui pajr stundir 
aumlcg vard linn Sidal 

S. o. d. s. f. 

11. Urn sumarid s(k)jaldan saum 

sol fyrir mokkum haiini, 

med odaun ofurpraum, 

nskan sat a strauro, 

fra sagt varla i'aum, 

hvad fjolgudu ymsar mannrauner. 

H. J. h. m. 
Eldurinn aurnum graum 
yfir oss gerdi h^dn. 

S. o. d. s. f. 

12. Ma alin:cttid raerkja, 

hvad mikio pad kann verkja, 
ad olga eldsins kverka 
ekkert kunni oss Ierka, 
cnn til aungra verka 
iif loptsldgum kendum ver, 

H. J. h. m. 
og su ognin sterka 
eitt har nadi ci svida. 

S. o. d. s. f. 

13. Helstrid hormunganna 

hlutum pvilikt kanna, 
scgja kann eg hid sanna 
urn soknar minnar granna, 
af half-fmiiii hundrad manna 
hundrad tsept her cptir er. 

H. J. h. m. 
Sumir i s:eln ranna, 
sutnir komnir vida. 

S. o. d. s. r. 

14. 6, guds hiis i eydi, 

autt er land og heidi, 
verkadi synda seydi 
soddan drottins reidi, 
sjotiu og sex i leidi 



361 

settir petla ar framlidner. 

H. J. h. m. 
I hungri heil hop deydi, 
pa helid ad gekk tida. 

S. o. d. s. f. 

15. Saela ma pa segja, 

seni nii burtu deyja, 

cr yms red angist beygja 

og eptir frelsi preyja, 

liisuni red peim ileygja 

ad fara i dyrdar tjaldbiider. 

H. J. b. m. 
Par syngja eilii't eia 
og sinn skriida pryda. 

S. o. d. s. f. 

16. (), pann eldsins bruna 

retid skyldum muna, 
pa ogn red ylir duna 
tried elds og hara lima, 
mi barda hrauna runa 
her til synis eptir er. 

H. J. h. m. 
Vid eigum par vid una 
allskyns bol ad lida. 
S. o. d. s. f. 

17. Sa hsesti lijalp oss sendi 

og hlil'd med strafl'sins vendi, 
i brjdst urn born sin kendi, 
svo blessan til vor rendi 
Ira framanda herra bendi, 
her med keyptust gripirner. 

H. J. h. m. 
Par er einginn endi 
a astarpeli bans blida. 

S. o. d. s. f. 

18. Ymsir adstod veittu 

og aerlega vid oss breyttu, 
adrir okri beittu, 
urn auraleik vorn ei skeyttu, 
sumir raindu og reyttu, 



1 



362 

reyndust menn svo misjafner. 

H. J. h. m. 
Heimskir ad oss hreyttu, 
haednir gerdu nida. 

S. o. d. s. f. 

19. Svo ver skyldum sanna 

ad slik cr adfcrd manna, 
|)m herrann himna ranna, 
heim vill lata oss kanna, 
volt er hjalp vinanna, 
voldugir reynast afundner. 

H. J. h. m. 
Bezt er i ogn eymdanna 
ad guds fotum skrida. 
S. o. d. s. f. 

20. Yfir pvi enn ma grata, 

hvad ilt vill seint af lata 
og aktar i aungvan mata 
pad a heflr gert ad bjata, 
margur ma sins plata 1 ), 
mikil eru enn pjofager. 

H. J. h. m. 
Vondir vist ei stata 
Vitis milli skida. 

S. o. d. s. f. 

21. 1*6 megum ver ei preytast, 

par vid heldur leitast 
herrann bidja heitast, 
i hjarta og anda sveitast, 
eflaust um mnn breytast 
illgerd su, sem fram ur sker, 

H. J. h. m. 
og vaegd a straffi veitast, 
sem vill ad gardi rida. 

S. o. d. s. f. 

22. Vist eru allir eigi 

. a peim Satans vegi, 
pa sasrir sart, po pegi, 



1) P. e. missa. 



1 



363 

sorg og hjartans tregi, 
peir hugsa a hverjum degi 
ad haga setid betur se>. 

H. J. h. m. 
Soddan ssela eg segi, 
sem nu panninn strida. 

S. o. d. s. f. 

23. Vdrunst vondra daemi, 

setn vitum pad alreemi, 
hversu heimurinn slsemi 
liefur sitt vela ntemi, 
hann hatar, lineykslar, flsemir, 
hnuplar, raenir, ofsajker. 

H. J. h. m. 
Oskum, ad pvi ksemi, 
pad ilia mxtli af snida. 

S. o. d. s. t. 

24. Bidjum gud oss geyma 

vid grandi, er nu urn sveimar 
og pvi ad vill streyma, 
aeru og mannord kleima; 
hja oss a pad heima: 
heppinn er sa drottinn ver. 

H. J. h. m. 
Gefi hann oss ei gleyma, 
ad gott er hans ad bida. 

S. o. d. s. f. 

25. Framar en fra eg rsedi 

fargast lands vors gtedi, 
te vort lifs astsedi 
er sem l'ugls a flsedi, 
leikur lif a pnedi, 
lukkan l'allvolt eins og gler. 

H. J. h. m. 
Hvergi heppnast nsedi, 
hvergi stadfost blida. 

S. o. d. s. f. 

26. Oss gud ad ser taki, 

illra lordi blaki, 

ad ekkert upp a saki, 



:t64 

yflr oss jat'nan vaki, 
baedi ad brjosti og baki 
bevari oss hans cingh) her. 

H. J. h. m. 
Hygg ad hanna kvaki, 
Iijartanu vill svida. 

S. o. d. s. f. 

27. Herra, i heidri sonnuru 

hjalpadu Sidumonnum 
og somu sveitar grdnnuni, 
er siitar vefjast hronnum, 
i allskyns naud og onnum 
oss nii veittu rosemder, 

H. J. h. m. 
ad ver aptur konnum 
upprof mseduhrida. 

S. o. d. s. f. 

28. Veittu oss tot og faedi, 

fargist alt kvalrtedi, 
hverfl hugarins nitedi, 
heppnist lnndsins gsedi, 
ad um alt heims svasfli 
aukist pinar dasemder. 

H. J. h. m. 
OH vor eymsli graedi 
alsasrd Jesu sida. 

S. o. d. s. f. 

29. Hjalpi oss gud og hlili, 

haskasemd hurt drifi, 
vid allskyns illsku kifi, 
yflr oss nad pin blifi, 
svo a sal og lifi 
sifelt verdum blessader. 

H. J. h. m. 
Fra elsku pinni oss rifl 
eingin holds astrida. 

S. o. d. s. f. 

30. Hvern einn her a landi 

af haerra og lsegra standi, 
sem a er einhver vandi 






1 



365 

og angur reyrast bandi, 
ad till u eyddu grandi 
innleid pa i dyrd hja per, 

H. J. h. m. 
svo lofi pig par ljomandi 
med lofgjord helgra lyda. 

S. o. d. s. f. 

31. Her grcind hr6drar staka 

heiti Angarvaka; 
po beri bun bragsmid laka 
born pad vol upp taka. 
Svo nam kveda og kvaka 
klerkur sa a Bakka 1 ) er. 

H. J. h. m. 
Minn eg ektamaka 
misti'-') lyndisp^'da. 

S. o. d. s. f. 

32. Hun eitt mannval mesta 

manndygd hafdi fiesta, 

her med lund vel hresta, 

pa hcimurinn let hid vesta, 

bsen red aldrei bresta, 

pa beizkar reyndi mannrauner, 

H. J. h. m. 
svo vard sidast bezta, 
pa saslu gekk til tida. 

S. o. d. s. f. 
33. Einmana eg pvi preyi 
eptir leiginsdegi. 
(iud, po bol mig beygi, 
bila lat mig eigi. 
Hulin hrygd og tregi 
hindra tidum svefnvaerder. 

H. J. h. m. 
Hann minn huga hneigi 






1) P. e. Prcstsbalika a SiOu. 

2) Porunn kona sira .16ns andadist 4. Okt. 1784. Sja ./Elisog- 
una bis. 181. 



. 



366 

ad hlyda, bida og lida. 

S. o. d. s. f. 
34. Lofi gufl lopt og grundir, 
lofi hann allar stundir, 
lofi hans lifs vors undir, 
lofi hann menn og sprundir, 
lofi hann ldgur, lundir, 
lofi hann alt hvad meo oss er. 

Herrann Jesus hjdlpi mer. 
Fagrir verda fundir, 
pa finnunst allir sidan. 

Sendi oss drotlinn sigurinn frida(n). 



XX. 

Tabla yfir f61k pad, sem her var i Kleifapinglagi, pa 

jardeldurinn her Irani kom 8da Juni 1783 og svo 

hvad margir af pvi dou h6r og annarstadar 

af hans verkunum, asamt hungursneyo 

og dyrtid arin 1784 og 1785. 

Saman tekid i eitt sem eptir fylgir 1 ). 
Kulfafcllssokn i Fljdtsliverfl. 
Niipstadur. 
Ilannes Jonsson, daudur. 
Gudrun Bjarnadottir. 
.Ion Hannesson 1 
J6n yngri I horn peirra. 

Eyj61fur Hannessonj 

MadSJ? Malmfridur Brynjolfsdoltir, daud. 
Solveig Hjilmarsdottir. 
Margret Bjarnadottir, daud. 
Helga ,I6nsd6ttir, daud. 

Raudaberg. 
Sverrir Eiriksson. 
Olof Jeinsdottir, daud. 



1) Pettn munutal fylgir Irumritinu afl rili sira Jons Stelngrims- 
sonat um Sknplarcldinn, sem nu er geymt i hnndritnsafni Lands- 
bohasal'nsins 1552. 4to. 



367 

Bjarni 

Margret 

Jon 

Olafur \ born peirra. 

,I6n 

Nikulas 

Vilborg 

Halfdan Gudbjargarson. 

Gudrun Einarsddttir. 

Kdlfafell. 
Sira Jon Hjaltalin. 
MadE? Gudrun J6nsd6ttir. 
Oddur, sonur peirra. 
Kristin 6feigsd6ttir. 
Vigdis Einarsd6ttir. 
Jdn Pordarson, daudur. 
Jon Benediktsson, daudur. 

Blomsturvellir. 
Bjarni Gudbrandsson, daudur. 
Gudnin Gizursdottir. 
Gizur, peirra son. 
Pora Gudbrandsdottir. 
J6n Bjarnason, daudur. 

Kdl/afellskot. 
Gisli Palsson. 

Gudny Bjarnadottir, daud. 
Porlakur Jonsson. 
Eyj61fur Eyjolfsson. 

Mariubakki. 
Bjarni Olafsson medhjalpari, daudur. 
Bjorn Bjarnason 1 . . , 
Margret Olai'sdottir J J 
Ingigerdur ' 
Bjarni 
Einar 
Gudrun 
Bjorn 

Porbjdrg Arnadoltir. 
Pdrdur Bjarnason, daudur. 
Gudbjorg Havardsd6ttir, daud. 
Gudrun Jonsdottir nidurs., daud 



daudur. 

. .. daudur. 
peirra born, da ^ 



368 

Hvoll. 
Ami Havarflsson, daudur. 
Ragnhildur J6nsdottir, daud. 
Kristin . 



Ingunn 
.Too 



peirra born 

Bjarni ) daudur. 

Niipar. 
Pall Nikulasson. 
Gudriin I?orsteinsd6ttir. 
Gudrun ^ 

Daniel I peirra born. 

Ogmundur J 
Gudrun Eiriksdottir. 
Andres Gudmundsson. 



Cecelia Ingjaldsdottir, daud. 
Auflolfur 1 daudur. 

Ingjaldurl hennar born, daudur. 
Gudlaug J daud. 

Kinar Aud61fsson, daudur. 
Seljaland. 
Oddur Jonsson. 

Steinunn Ingimundsdottir, daud. 
Gudriour Ingimundsdottir. 
.Ion Jonsson. 
Fngibjorg Hinriksdottir. 
Sigridur Petursdottir. 

Eyslridalur. 
Jon Jonsson. 
Puriour Jonsdottir. 
Gudlaug 1 

J6n peirra born. 

Bjarni 

Oddur Jonsson, daudur. 
Sigurdur Vigfiisson, daudur. 
Margret Bjarnadottir, daud. 
Sigridur Bjarnadottir, daud. 
Gudlaug Porsteinsd6ttir, daud. 



369 

Jon Jonsson, daudur. 
Sigurdur Eiriksson. 

Annar bondi. 
Bjarni Jonsson. 
Ragnhildur Einarsdottir. 
Gudfinna peirra d6ttir. 
Guorun Einarsdottir. 
Eyjolfur Bjarnason, daudur. 

Ytri-Dalur. 
Vigfus Porgeirsson, daudur. 
Olof J6nsd6ttir. daud, 
Hallgerdur 
J6n 
Elin 
Olafur 
Helga 
Pall 



peirra born. 

daud. 



Eyjolfur Bjarnason a Seljalandi, daudur. 

Klrkjubrcjarklatisttirssokn, Sifln og Landbrot. 

A S i 6 u n n i. 
Pverd. 
Ami Palsson, daudur. 
Puridur Arnad6ttir, daud. 
Ingibjorg\ 

Oddny ( daud. 

Hallbera peirra born. 
Jon I 

Groa Valdadottir, daud. 



Porlakur Arnason. 
Halldora Gunnsteinsdotlir. 
Rannveig] 
Margrct 

Foss. 
Mr. J6n Vigfiisson. 
Mad">e Sigurlaug Sigurdardotlir. 

Aiftsaga Juris Steingrimssonar. 24 



' I peirra born. 



. 



Domhildur 

Jon 

Vigfus 

Jon 

Elin 

Ami 



370 



peirra born. 



daudiir. 



Finnur Snj61fsson, daudur. 
Oraeke Alexandersson. 
Ingibjorg Stephansdottir. 
Gudriin Palsdottir. 



Jon Olafsson, daudur. 

Gudlaug Sigurdsdoltir. 

Emerentiana 

Halla 

Gudlaug peirra born. 

Katrin 

Elin 



peirra born. 



Eirikur Sigurdsson. 

Gr6a Jonsdottir, daud. 

J6n 

Vilborg 

Halla 

Gudlaug 

Pordis 

Auslur-Horgslandskol. 
Hreidar Palsson. 
Ingibjorg Einarsdottir. 
Pall peirra son. 
Kristin Einarsdottir, daud. 
Helgi Porsleinsson. 
Tumas Stephansson. 



Magnus Jonsson, daudur. 

Gudriin J6nsdoltir, daud. 

Jon 1 

Gudriin J- peirra born. 

Gudriin 



. 



371 

Ilorgslands hospital. 
Mr. Pall Jonsson. 
Mad^? Valgerdur Porgeirsdottir. 
Olafur j 

Porgeir I pcirra born. 
Jon J daudiir. 

Jorunn Jonsdottir. 
Gudrun Steinsdottir. 
Sigurveig Sigurdsdottir, daud. 
Margret Nikulasdottir, daud. 
Ilelga Sigmundsd6ttir, daud. 
Helga Magnusdottir. 
Ingibjorg Salomonsdotlir. 
Rannveig Gisladotlir. 
Olafur Porsteinsson. 
Bjarni Gunnsteinsson. 
Nikulas Hreidarsson, daudur. 
Gudriin J6nsd6ttir, daud. 
P6ra Einarsdottir hospitulslimur, daud. 

Mosakot. 
Bjarni Sigurdsson. 
Margret Nikulasdottir. 
Cecelia 
Margret 
Einar 
Groa 
Katrin 

Ingimundur daudur. 

Nikulas Ingimundsson, daudur. 

Mulakol. 
Asgrimur Ingimundsson, daudur. 
Porgerdur Alexandersdottir. 
Gr6a peirra dottir. 
Gudrun bans d6ltir, daud. 
Salomon Arnason, daudur. 
Gudrun Jonsdottir, daud. 
Gudmundur Salomonsson, daudur. 

Horgsdalur. 
Bjorn Jonsson. 
Ragnhildur Salomonsdotlir. 

24* 



peirra born. 

daud. 



372 

Porleifur Gudmundsson. 
Ingibjdrg Eiriksd6ttir. 
Gudrun Arnadottir, daud. 



J6n Eiriksson. 

Margret Jonsdottir, daud. 

Helga | 

Eirikur j peirra born. 

Jon daudur. 

Elin Jdnsddttir, daud. 

Helga Sveinsd6ttir, daud. 

Emerenliana Rundlfsddttir, daud. 

Porgerdur Steinsddttir. 

Porgerdur Arnadottir. 

.Ion Johannsson, daudur. 
Halldora Jonsdottir, daud. 
Geirlaug j daud, 

Steinunn J. peirra born. daud. 
Salomon J daudur. 

Oddur Bjarnason. 

Gudlaug Bjdrnsddttir. 

Gudridur 

Pdrunn 

Anna 

Bagnhildur 

Anna 

Gudrun 

Bjarni Skulason. 

Bjarni Skulason yngri, daudur. 

Helga Skuladdttir. 

Sigridur Araddttir, daud. 

Keldunupur. 

Olafur Bjarnason. 

Gudrun Porgeirsddttir. 

Bjarni i 

Porgerdur ( . . ... 
■, "... } peirra born. 
Porbjorg r 

Porgeir 

Porbjorg Skseringsddttir, daud. 



peirra born. 



373 

Eyjolfur Bjarnason, daudur. 
Puridur Ragnhildard6tlir. 



Pordur Olafsson. 
Hagnhildur Eyjolfsdottir. 
Ingibjdrg Olafsdottir. 
llalla Einarsdottir, daud. 
(ludrun Amundadoltir. 



Porsteinn Porlaksson. 
Katrin Bjarnadotlir, daud. 
Katrin Sveinsdottir, daud. 

Breidabolsstadur. 
llallur Jonsson. 
Margret Einarsdottir. 
Guflrun Gudrunardoltir, daud. 



Gudbrandur Eiriksson. 

Puridur ^ 

Margret lians born, daud. 

ValgerOurj 

Andres Nereidarson. 

Bakkakol. 

Snjolfur Finnsson, daudur. 

Margret Porgcirsdottir, daud. 

Margret ] ... daud. 

... f, } beirra born. 
Signdur J r 

Jon Jonsson, daudur. 

Prestsbakki. 

Sira .Ion Steingrimsson. 

Madjn? Porunn Hannesdottir, daud. 

Katrin 1 . , . 

Ilelga } t>Clrra d£EtUr - 

Bjorn Asbjornsson, daudur. 

Oddur Einarsson, daudur. 

Bjorn Saemundsson, daudur. 

Sigridur Bjarnadottir, daud. 

Malld6ra Arnadottir, daud. 

.Ion Eiriksson. 

Arndis Sigurdardottir. 

Jon Sigurdsson. 



37-1 

Gudriin Jonsdottir. 
Margret J6nsdottir. 

Mordlunga. 
Porleifur J6liannsson. 
Sigridur isleiksd6ttir. 
isleikur \ . , ... 
Geirlaug } pe,rra b6rn " 
Steinunn P6rarinsdottir. 
Gudrun Halln£jardottir. 



Porsteinn Jdnsson. 
Ingveldur Jonsdottir. 

jYn 88 } beirra b6rn - 
Margret Sveinsdoltir, daud. 



Pall Snjolt'sson. 

Gufln^ Gudmundsdottir. 

Asgrimur Palsson. 

Sigurdur Palsson. 

Bjarni Palsson, daudur. 

Halldora Palsdottir. 

Gudridur Johannsdottir. 

Geirlandsscl. 

Sigurdur Sigurdsson, daudur. 

Hildur Porvaldsdottir. 

Vilborg ^ 

Gudrun . . , „ duud, 

... , > beirra born, , « 

Sigmundur ( r daudur. 

Porvaldur I daudur. 



Sigurdur Porgcirsson. 

Margret Runolfsdottir. 

Gudleif 1 , , , daud. 

,,,. J nans dtetur. 

hhn J 

Breidabolsstadarsel. 
Jon Eyjolfsson. 
Puridur Gunnarsdollir. 
Oddny l 

Olafur I beirra bdm. 

Guomundur 



375 

Geirland. 
Gisli Porsteinsson. 
Rannveig Porgeirsdottir. 
Sigridur j 

Emerentianaj- peirra born. 
Ragnhildur | 
Porsteinn) 

Porgeir daudur. 

Sigridur > hennar born. 
P6runn I 
Gudn£ 

Sigriflur Olafsdoltir, daud. 
Bjorn Jonsson, daudur. 
Gudlaug Ornolfsdottir. 

Mork. 
Gunnar Olai'sson, daudur. 
Helga Eiriksdottir. 
P6ra 
Oddn£ 

hans dsetur. 



V peirra born. 



Steinvdr I 

Ragnhildur) 

Jon Palsson, daudur. 

Gudriin Jonsdottir. 

Hallnj'' Jonsdottir, daud. 

Jon Palsson. 



Ingunn Palsdottir. 
Runoll'ur J6nsson, daudur. 
Vigfus Valdason, daudur. 
Hdlmfridur Vigfusd6ttir. 

Klauslrid. 
Sr. Sigurdur Olafsson. 
Madme Ingibjorg Bergsdottir. 
P6ra j 

Gudriin I , ... 

Porbjdrg ^"raborn. ^ 

Bergur / 

Valgerdur 6lafsd6ttir, daud. 
Jon 6lafsson, daudur. 
Sigridur Jdnsddttir, daud. 



376 

Michael Sigridarson, daiidur. 

Margret Hognadottir, daud. 

Porgerdur Gislad6ttir, daud. 

Runolfur Sigmundsson, daudur. 

Ami Einarsson, daudur. 

Jon Arnason. 

Geirlaug Sigurdardottir. 

Hunkubakkar. 
Pall Olafsson. 
Margret Ingimundsdottir. 
Halldora 
Sigridur 

Olof peirra born. 

Katrin 

Ingibjorg j daud. 

Gudn^ J6nsdottir. 

Heidi. 
Bjorn Arnason. 
Sigridur Stephansdottir. 
Ami Hoskuldsson, daudur. 
Jodis Gunnarsdottir, daud. 
Ragnhildur Palsd6ttir, daud. 
Margret Jonsdottir, daud. 



hinrek Hoskuldsson. 
Aldis Porsteinsd6ttir. 
GudnJ \ 

Margrdt peina b6rn ' 
Sigurdur J 

Klausturselid. 
Porkell Valdason, daudur. 
Ragnhildur Porsteinsd6ttir. 
Valdi Porkelsson, daudur. 
Arni J6nsson, daudur. 
Puridur Porsteinsd6ttir, daud. 



Sveinn Gislason, daudur. 
Ulfhildur Bjomsdoltir, daud. 






377 

Gisli Sveinsson, daadur. 
Arni Gislason, daudur. 

Landbrotid. 
Dalbcer. 
Snjoi'riour Simonsd6ttir. 
F>6rdis Jonsdottir. 
Olafur Einarsson. 
Jon Einarsson. 
Guflrun Einarsdottir. 

Holmur. 
Einar Olafsson. 
Kristin Arnadottir. 
Ingibjorg Arnadottir. 
•Ion Arnason. 



Magnus Salomonsson, daudur. 
Fides Eiriksdottir, daud. 
Eirikur Gudbrandsson, daudur. 
Helga 6lafsd6ttir. 
Guflbjorg Arnaddttir. 

Ntjibwr. 
Jon Porsteinsson. 
Puridur Arnaddttir. 
Sigridur lians ddltir, daud. 
Kristin Jonsdottir, daud. 
Hallddra Jdnsddttir, daud. 
Gudrun Jdnsddttir, daud. 
Gudn^ Jonsdottir. 

Hwdargardur. 
Porgeir Snjdlfsson. 
Margret Porsteinsddttir, daud. 
Snj61fur | 

Sigardur „ ... daudur. 

t, . . V peirra born. , . 
Porsteinn [ daudur. 

Hagnhildur] 

Ytri-Tunga. 

Jon Eyjdlfsson. 

Cecelia Jdnsddttir. 

Gudbjdrg Eyjdlfsddltir, daud. 

Ingigerdur Snorraddttir. 



> peirra born. 



378 

Olafur Eyj61fsson, daudur. 

Ingibjorg Pordardottir. 

Cecelia Olafsdottir. 

Austari-Tunga. 

Gudmundur Palsson, daudur. 

Gudrun Erlendsdottir, daud. 

Erlendur 1 . ... 
.,. .. > peirra born. 
Signfiur / K 

Asgardur. 
Sigurdur Gunnsteinsson, daudur. 
Solveig Halld6rsd6ttir. 
Gunnsteinn 
Bjorn 
Pall Ormsson. 

Kdrstadir. 
Guflmundur Hreidarsson. 
Gudrun Porsteinsdottir. 
Eyjolfur 

J° n l peirra born dmldlu - 

Porsteinn daudur. 

Sigurdur 

Ami Hreidarsson, daudur. 

Porbjorg Valdadottir. 

Refstadir. 

Olafur Pordarson, daudur. 

Halla Ogmundsdottir, daud. 

Gudny 6lafsd6ttir. 

Hdtuu. 

J6n Arnason, daudur. 

Sigridur J6nsd6ttir, daud. 

Margret Jonsdottir, daud. 

Kristin J6nsdottir, daud. 

Sveinn Jonsson, daudur. 

Helga Jonsdottir, daud. 

Hallgerdur P6rarinsd6ttir. 



Bjarni Olafsson, daudur. 

Anna Vigfiisddttir. daud. 

Olafur 1 daudur. 

Hagnhildur } b6rn beirra > daud. 



370 

Kristin Arnadottir. 
Aldis Jonsdottir. 

Efri-Vik. 
Helgi Gudnnmdsson, daudur. 
Steinunn Eiriksdottir, daud. 
Gudn? \ 

S ZBr \ peirra born. 

Jon 

Ingibjorg 



Gudni Olafsson. 

Geirlaug Sigmundsdottir. 

Sigridur j 

Asgrimur V peirra born. 

Olafur J 

Gunnvor Olafsdottir, daud. 

Sydri-Vik. 
Jon Olafsson. 
Ingibjorg Vigfusd6ttir. 
Snjofridur peirra doltir. 
Porbjorg Hinriksdottir. 

Dalbav. 
Jon Magnusson. 
Vigdis Erlendsdotlir. 
P6runn J6nsd6ttir. 
Ingibjorg Gunnsteinsdottir, daud. 

Uppsalir. 
Sigurflur Einarsson. 
Ingveldur Olafsdottir. 
Porsteinn Sigurflsson. 



Margret 
J6n \ 

Puriourf tviburai 
Arnoddur 
Sigurdur lilir 
Margret Siguroard6tlir, daud. 
0161 Sigurdardottir, daud. 
Fagurhlid. 
Alexander Oraekjuson, daudur. 
Elin Ogmundsddttir, daud. 



daud. 
daudur. 
> peirra born, daud. 
daudur. 



380 

Ogmundur Alexaudersson, daudur. 
Ragnheidur Bodvarsdottir, 
Puridur Ogmundsdottir, dctud. 
Oddrun Alexandersd6ttir. 
Eirikur Alexanderson, daudur. 
Gudriin Jonsdoltir, daud. 

Kol. 
Jon Snorrason, daudur. 
Solvcig Bjdrnsdottir. 
Ingibjorg Snorradottir. 
Puridur Einarsdottir, daud. 

Pykkvibatr. 
Jdn Sigmundsson. 
Katrin Ogmundsdottir. 
Puridur Jonsdoltir. 
Hildur Sigmundsdottir, daud og so 
Nikulas Johannsson. 
Ingibjorg Arnadottir. 
Bjarni | 

Gudmundur peirra born. 
Jon j 

Hinrek Jonsson, daudur. 
Groa Bjarnad6ttir, daud. 
Haling 1 
Bjarni ■ peirra born. 



Gudrun j 



Petur Vilhjalmsson. 
Sigridur Eiriksdottir. 
Astridur \ 

Halldora [ jrra ba 

Holmfridur 



Porbjorg 

Seglbudir. 
Sigurour Johannsson. 
Sigurdur Sigurdsson. 
Gudrun Oddsdottir, daud. 
Ingibjorg Illugadottir. 






381 

Kristin Erlendsdottir. 
Pdrunn Nikulasdottir. 

Arnadrangur. 
P&tur Sveinsson. 
Puridur Gudmundsdottir. 
Gudrun i 

Sveinn j beirra born - 
Sveinn Halldorsson. 
Eirikur Arnason. 
Halldor Sveinsson, dandur. 
Gudbjorg Gudmundsdottir, daud. 
Helga Arnadottir, daud. 

Aiislara-Hraan. 
Olalur Olafsson. 
Gudrun J6nsd6ttir. 
Ingibjdrgi . 
Anna } born bel,ra - 
Sigridur Jdnsdotlir, daud. 
Porbjorg Alexandersdottir. 
Olafur Bjornsson, dandur. 
Johann Einarsson. 
Pall Guomundsson. 

Ylra-Hraun. 
Mad"' c Gudrun Jonsddttir. 
Pdra Porlaksdottir. 
Olafur Olafsson. 
Sigridur Hinreksdottir. 
Oddnj'' Gunnsteinsd6ttir, daud. 



Nidursetningar, upp^jafa- ogr uuiferdarlolk 
f Kirkjubayarklaiistnrssfikn. 

P6rdis Sveinsd6ttir. 
Sigridur Sigurdarddttir. 
Olafur Isleifsson, dandur. 
J6n Jonsson budi, daudnr. 
Ami Oddsson, dandur. 
Jon Eyjolfsson, dandur. 
Sigridur Margretardottir, daud. 



382 

Sigmundur Jonsson, daudur. 
Halla Jonsdottir, daud. 
Gudlaug Gizursdotlir, daud. 
Aldis Jonsdottir, daud. 
Gudfinna Alexandersdottir, daud. 
Rakel Imadottir, daud. 
Ami Hreidarsson, daudur. 
Grda Porsteinsdottir, daud. 
Agnes Jonsdottir, daud. 
Halldora Ingimundsdottir, daud. 
Snorri Pordarson, daudur. 
Porgerdur J6nsd6ltir, daud. 



Folkstal i Skiilarsokn a Sidu 1788. 

Holt. 
Olafur Jonsson, daudur. 
Ragnhildur Arnbjarnardottir. 
Hallbera Alexandersdottir. 
Margret Palsdottir, daud. 
Anna Palsdottir, daud. 
Eyjoll'ur Nikulasson. 
Sigurdur Poroddsson. 
Sigridur Palsdottir. 
Gudrun Sigurdardottir, daud. 
Vigfiis Jonsson. 
Sigurdur Gudmundsson. 



Rannveig Sigurdardollir, daud. 

Sigurdur 

J6n 

lunar 

Steinunn \ hennar born. 

Porgerdur 

Halldora 

Olafur 



Porhalli Jonsson, daudur. 
Steinvor Olai'sdoltir. 
Gudny peirra dollir. 



383 



Runolfur Steingrimsson. 
,Esa Gunnarsd6ttir. 

Skdl. 
Bjarni Bjornsson. 
Valgerdur Eyjoltsd6ttir. 
Sveinn 1 

Eyjolfur I hennar born. 
Gudrun daud. 

Olof Arnad6ttir, daud. 
Ingibjorg Einarsdoltir. 
Anna Valdad6ttir iridurs. daud. 
Pora Natanaelsdottir, daud. 

Annar bondi i Skal. 
Pornrinn isleiksson. 
Pora Eyjolfsd6ttir. 
Arnbjorg 
Steinunn 
tsleikur 
Eyjolfur 
Jon 

Ingibjorg 
Porleifur 

Gudrun Porarinsddttir nioursetningur, daud. 
Olafur Porleifsson, daudur. 



daudur. 
\ peirra born. 



A. 
Jon Porlaksson, daudur. 
Groa Hognadotlir. 
Hogni i 

Hagnhildur I hennar born 
Solveig 

Ragnheidur ' Bjarnadottir. 
Gudrun J6nsd6ttir. 
Ingibjorg J6nsd6ttir, daud. 
Kristin Snorrad6ttir. 
Gizur Palsson, nioursetningur. 
Bjarni Jonsson, daudur. 

Skaptdrdalur. 
Sigurdur Sverrisson. 
Koirinna Bjornsdottir. 



384 

Sverrir "i daudur. 

Hugborg l peirra born 

Rannveig 

J6n Sverrisson, daudar. 

Run61fur Sigurdssoti, daudur. 

Groa Pdrhalladottir, daud. 

Salgerdur Eyjolfsd6ttir. 

I Flj6tshverfi 98 menn. Par af daudir 36 

A Sidunni . 264 — — - — 93 

I Landbroti 177 — — - — 75 

I Skalarsd kn 63 — — - — 20 

Samtals 602 224 



XXI. 

»Stull wfint^ra (ceflatridi og lysing) peirra stiidenta, 
sem litskrifudust ur Holaskola i skolameistaratid Gunn- 
ars Pdlssonar (17U—1753), samid a drunum 1808—1809 
af .lira Benedikt Pdlssyni, brodnr Gunnars, prcsls a 
Stad a Reykjanesi, pa half nirwdum. 

lEptir rotnu og skertu frumriti i Landsskjalasafn- 
inu, koninu 1902 ur danarhiii sira Friflriks Eggerz, og 
afskript med bendi Gisla J6nssonar konrektors a 
Hoi urn og siflar prests i Stasrraarskogi (d. 1838); er 
sii afskript komin 24. Juni 1896 fra sira Arnlj6ti Olafs- 
syni. Lysing pessi er an efa gerd ad nokkru le3 T ti ad 
tilmselum Gisla konrektors og honum send. — A fiesta 
pessa skolabni'our sina, sem her er sagt fra, minnist 
sira Jon Steingrimsson einmitt her ad framan i aefi- 
sogu sinni a vid og dreif, sbr. p6 einkum bis. 310 — 312. 
Bsedi sira J6ns og sira Benedikts er getid i pcssari 
lysingu]. 



385 

[Stutt sefintyr peirra 1 ), er voru litskrifadir lir H61a- 

skola fra arinu 1744, i rectors Gunnars 

Palssonar tid. 

17U. 

1. Slephdn Bjornsson, prests a Hjaltastddum 
Skulasonar. Stephan var skarpleikspiltur hinn mesti 
og svo mjog namgjarn, ad hann sleit sig aldrei urn 
nokkurt aug(n)ablik fra bdklestri, aldrei nokkru sinni 
Ick hann ne glimdi, og varla leit hann vid ne brosti, 
po adrir piltar vseri ad gladlegum skemtunum, held- 
ur var hann purlegur og taladi harla fatt og sjaldan. 
Nu get eg ei munad, hvort Stephan sigldi pa strax 
nydimissus til Acadetn(iam) Havn(iensem) edur hann 
gerdist adur djakn a Miikapvera. En aptur kominn 
attestatus, sagdur pa nokkud hugtrubladur, gerdist 
hann djakn a Pingeyrum. En pegar Gunnar vek fra 
Ilolum, vigdur preslur til Hjardarholts, vard Stephan 
constitutus rector a Holum, og pjdnadi par, triii eg, 
2 velur, og suppliceradi um konglega confirmeran. 
Pk innfell nokkurt mislyndi milli hans og stiptspro- 
i'asts sira J(6ns) M(agnus)s(onar), er Stephan dimit- 
teradi einhverja scholasticos i forbodi hans og i full- 
komnum contemtu vid hann. Nu v6k i burtu sira 
J(6n) til Staoastadar, en biskup G(isli) kom i stadinn, 
faerandi med ser fra K(aupin)havn attestatum Halfdan 
Einarsson, og undir eins hafandi konglegt privilegi- 
um til ad setja rectorem annadhvort pennan edur 
Slephan Bjornsson. Hann kjdri strax avidus Halfdan, 
en Slephan inexorabilis rak hann burt, hvar upp & 
Stephan sigldi strax til Kaupcnhafnar, hvar hann deydi 
nii fyrir allfam arum-'). 

2. Gudmundur Sigurdsson, prests a Bardi, Einars- 
sonar. Gudmundur var indolis bonae, ingenii medio- 
cris. Pa hann hafdi aldur til feingid, kvaentist hann 
baedi og vigdist capellan ad Bardi; hlaut pad kail 
eptir fodur sinn, og par setla eg hann hafa aefina ent -1 ). 

1) [lagafl eptir afskrlpt sira Gisla; Listi yru- peirra nofn, 
l'rumr. 

2) Steplnin lezl 15. Okl. 1798. 

3) Hann lezt ariO 1800. 

viifisaga Jons Stetngrimssonar. 25 



386 

3. Hallgrimur Eldjdrnsson, prests ad Modruvalla- 
klaustri, vir varius, ingenii acuti et ad quodvis dis- 
cendi genus satis applicabilis, cujus toto ex ore, 
manibus, pedibus, oculis, occipite 1 ), tergo, ssepissime 
non nihil aemulationis ac ostentatonis emicuit. Pessi 
var strax undir eins af biskupi Harboe settur djakn 
ad M(uka)pvera, hvadan hann, ad lidnu ari, sigldi til 
K(aupin)h(afnar), hvar hann um veturinu 1746 tok 
attestaz og kom med pad til baka. Pa gat hann ekki 
horfid aptur ad Miikapvera, pvi pa var par annar 
djakn. Pvi hvarf hann til Hrafnagils, og var par at 
t'6stra sins proiasts sira Porsteins Ketilssonar, kvsent- 
ist, vigdist capellan sama stadar, bjo a Kristnesi og 
skikkadist viceprofastur. Sidan hlaut hann presta- 
kallid Baesa, og gerdist par nidri i anni einn mikid 
skaedur Leviatan, oguppi a purlendinu einn gagnefld- 
ur Behemoth (ofjarl, oijarl, sagdi Einar pambarskeldr 
um Svein Ult'sson, pa hann var settur til jarldoms), 
og p6 gerdist enn meiri s.-i vidbjodslegi voldugleiki, 
pegar madurinn var ordinn virkilegur profastur. Pa. 
G(isli) settist a H61a og gerdist par Assverus og let 
penna Haman rida ser i hverja att, er honum kynni 
pokknast, svo ad slikt matti gilda jafnvel alls Gydinga 
lyds, Abrahams slektis, eydilegging, ef svo vildi til 
takast (vid. quod perhibent Historise de ambitione 
papae Gregorii 7.). Dygd mannsins fekk reynda ekki eg 
aleinn, heldur og (hvad meira er) peir dyrmaetu guds 
menn sira Porlakur Porarinsson og sira Jon Jonsson 
prestur ad Grund. Um sidir suppliceradi sira Hall- 
grimur um Grenjadarstad, en med pvi Laufas vardpa 
lidugur strax um haustid, fekk hann pann stad og var 
par um veturinn, en vek um sumarid eptir ad Grenjad- 
arstad, pakonunglegbevilling til pess var komin. Par 
lifdi hann pau 10 ar, sem eptir voru ajfinnar. Per- 
petuus summatum adulator, ingenio aquila in nubi- 
bus, indole atque studiis pellis vulpina. Mer falla i 
panka danumennirnir hann Sigvaldi jarl Jomsviking- 
ur, Prandur heitinn i Gotu med hans l'raendum, Val- 



1) sincipite, afekr. sira G. J. 



387 

gardur grai med syni hans Merdi, og ekki sizt hann 
herra Cromwell, sa sig let kalla protectorem Angliae. 

4. Stcphdn Haldorsson, bonda a Bakka i Oxnadal, 
skarpur, namgjarn ogvel ad ser gjdr. Pessi var strax 
af biskupi Harboe creatus djakn ad Reynistadar- 
klaustri, og eptir nokkur ar vigdist hann capellan ad 
Myrka; snart cktadi (hann) dottur gamla prestsins 
par sira Jons Ketilssonar, eptir hvern hann og svo 
hlaut kallid; eignadist mdrg born og reyndist vaenn, 
baedi i prestskap og biiskap, hdfsamur, sidsamur, 
stjornsamur, artugasti hreppstjori. Hann affccteradi 
hvert prestakall, er lidugl vard, pad sem talid var 
bedreslags middelmaadigt, unz honuin tandem oldrud- 
um ordnum hlotnadist Laufas.hvar hann ad seztur hlaut 
ad reyna hvert motloetid odru pyngra, so. strax & 1. 
vetri (trtai eg) lajrbrotnadi hann af 6happ(a)legu falli 
urn badstofu proskuldiun. Par eptir misti hann sjon. 
Og pegar hann tok ser capellan (sa het Gamaliel), 
hverjum hann og gipti dottur sina, pa til fell peim 
sama varanlegur veikleiki, sa er gerdi hann ofaeran 
til ad fremja prestleg embaettisverk. Panninn drmaedd- 
ur og pjadur deydi sira Stephan 1 ). 

1745. 

5. Bjarni Pdlsson, sa eptir a vard landphysieus, 
— satis notus. 

6. Jon J(onsson) Vidalin, d6tturson biskups Steins 
og sonarson logmanns PMs Vidalins, indolis bonas, 
ingenii optimi. Pessi sigldi og kotn aptur attestatus, 
vigdist prestur ad Rip, undir eins og eg, um haustid 
1748, kvaentist snart a eptir Sigridi jomfru a Okrum 
systur syslumanns Skula (sidar landfogeta). Eptir 
petta var sira J6n prestur a Pingeyrum nokkur ar, 
og seinast ad Laufasi, og pa undir eins profastur (i) 
Pingeyjarsyslu, hvar l'ra hann deydi, og strax a eptir 
kona hans, svo ad pau hjon greftrudust undir eins 
baedi saman i somu grof. Pau attu nokkur born sam- 
an, hverra 1 er biskup Geir Vidalin. 



1) Hann lczt 1802. 

25* 



388 

7. Einar Pordarson, pr6fasts i Dalasyslu. Hann 
atti heima i Vidvik a sumrum. Gafadur i betra lagi, 
gladlyndur, leikinn, glimumadur g6dur, mikid um- 
geingnispaegur. Hann vard fyrst djakn a Mukapvera 
1 ar, og pa prestur ad Tjorn i Svarfadardal nokkur 
ar. Kvaentist fyrst Sseunni Eireksdottur, bonda a 
Oslandi, med hverri hann cignadist 1 dottur. En ad 
henni andadri kvaentist hann Bjorgu Palsdottur, syst- 
ur rectors Gunnars. Eptir petta var hann prestur ad 
Hvammi i Dalasyslu, baeoi vel, leingi og somasamlegu. 
Hann var medicus dag6dur, hvad ad kom mikid 
morgum i mikid godar parfir. Pau hjdn voru basdi 
full gudrseknis og godra verka, hugsudu aldrei ad 
safna ser fesj6d til pessa Hi's, heldur til hins eplir- 
komanda. Sira Einar var forstandsmadur til biiskap- 
ar, framkvaemdarmadur til utrettinga. Hann var 
hreinlyndur, einlsegur, oldungis 6veill, stj6rnsamur. 
Deydi med sama s6ma, ordinn sjonlaus og haaldradur 1 ). 

8. Jon Jonsson, logrettumanns fra Bakka i Svarf- 
adardal, mikid laglegur madur, integer vitas scele- 
risque purus, ingenio quidem tardus, ast industria 
indefessus, quo etiam bene doctus evasit. Pessi gerd- 
ist strax djakn ad Modruvollum, og p6 honum ksemi 
pa snart a eptir amtmannsskikkun, ad hann leti sig 
vigja prest til Grimseyjar, vard hun snart fyrir ad- 
studning stiptspr6fasts sira Porleifs Skaptasonar aptur 
kollud, svo ad J6n pjonadi djaknaernbaetti a Modru- 
vollum (mig minnir) heil 14 ar, takandi ae meiri fram- 
tor i lserddminum, og gerdist medal annars einninn 
godur medicus. Kvajntist matseljunni a Modruvoll- 
um, forstands oghandirda konu, Sigridi Bjarnadottur, 
og gat vid henni 1 son. Seinast vard J6n prestur til 
Grundar og Modruvalla, hvar hann vel og leingi lifdi, 
og deydi vel aldradur 3 ). 

9. Jon Sveinsson, prests i Goddolum. Hann var 
madur friskur, liflegur, sterkur, hagur, ad labores 
atque oeconomiam pariter ac ad literas factus. Pessi 



1) Sira Einar Iczt 1801. 

2) Do 1795. 



389 

vigdist (mig rainnir) fyrst capellan ad Goddolum, og 
sidan vard hann par virkilegur prestur eptir fddur 
sinn. Kvaentist og gat born, ekki morg; reyndist 
(trui eg) baedi godur klerkur og godur b6ndi. Endadi 
aefina i Goddolum 1 ). 

10. Benedikt Pdlsson"). 

Haldinn var rnesta heljar svin 

hagikkur Snorri i lili sin etc. 
scurra semper contemptus, simius levis, vilis, ridic- 
ulus, asinorum omnium asinissimus, boum boissmus, 
suum suissimus. Grar i lund etc. 

11. Jon Eiriksson, gilds b6nda a Oslandi, fostur- 
sonur biskups Steins. Pessi var rett vel skarpur 
piltur og vel ad ser. Honum fell pad til tvisvar ad 
reka nokkud svo fastan koss ad stulkum, en fekk 
aptur i hvorutveggja sinn konglega restitution. Po 
hann vaeri vel gafadur, pa var samt inclinationin 
langt heldur fallin til annara hluta en prestskapar. 
Samt var hann strax a naista ari skikkadur prestur 
til Grimseyjar, hvar hann 6kva3ntur pjonadi urn nokk- 
ur ar, og audgadist drjugum ad peningum, eptir hvad 
bann gerdist prestur ad Grund og Modruvollum, og 
kvasntist undir eins Margreli Magnusddttur, prests a 
Mielifelli, med hverri hann ei eignadist barn, en 
grajddi odum femuni, fra hverjum hann sidan deydi 8 ). 

12. Gudnumdur Teitsson, logrettumanns ur Mid- 
firdi. Hann var ad gafulagi rett mediocris, vist vel 
moratus, og i bland maske aliquantulum morosus. 
Pessi sigldi strax samsumars fra Grenjadarstad, hvar 
hann atti heima, til Kaupenhafnar Academiam, hvar 
hann strax a nassta vetri deydi 4 )- 

me. 

13. Eyjolfar Sigurdsson, bonda a Prastarstodum 
a Hofdastrond. Hann vard fyrst capellan ad Hod og 
Miklabsc, og sidan, eptir preslinn par sira Jon Helga- 



J) Do 1798. 

2) p. e. Uofundur Jiessuiu frusngiui. 

3) Lczt 1757, 

4) Do 1747. 



390 

son, virkilegur prestur leingi; drukknadi 1 ) skamt fra 
heimili sinu Bruarlandi. Atti konu og born. 

14. Hallddr Jonsson, prests a Vollum, mikid lag- 
Iegur madur, brcdi ad sj6n og raun. Hann vard 
djakn ad Pingeyrum og par sidar s6knarprestur. Nu 
sem hann for ad bidja ser kvonar, Salvarar Pdrdar- 
ddttur, sem pa var jomi'ru, buandi a eignarjord sinni 
Vik i Saemundarhlid, pa setti hun pad upp a hann, 
ad lata sig ekki purf'a burt padan, heldur skyldi 
hann gerast prestur ad Reynistad og biia a sinni 
Vik, hvad alt vard framgeingt med hayfirvaldanna 
sampykki, hvar med sira Eyjolfur Reynisstadarprest- 
ur gerdist prestur ad Pingeyrum, en sira Haldor ad 
Keynistad. Her eptir vard sira Halddr ddmkirkju- 
prestur a Holum, og protastur Hegranessyslu, hvar 
fra hann deydi 5 ). 

15. Jon Jonsson, timbursmids a Holum. Hann 
hafdi ingenium golt, quamvis non admodum capax, 
tamen solers et habile; fuit nostra constans a volu- 
bilitate alicnus. Hann hafdi pegar i ungdomi ged- 
hneiging til pess forna norraenu-mals, med pvi ung- 
lingar peir, er upp olust a Holum, voru mjog um 
kvoldvokur hafdir vid sagnalestur hja kvenfdlki a 
Biskupsbiidstofuloptinu, svo ad peir sefdust vel i i'orn- 
frasdum og lestrum. J6n, aetid vid boknam industrius, 
vard vel ad ser. Hann vard fyrst eleemosynarius a 
Hdlum og famulus biskups Haldors, a hverjum tima 
eg man ord rectors Gunnars pessi: »Mer pykir Jon 
fara vel ad sinu radi i pvi, er hann ekkert inndrekk- 
ur af hettusjonum biskupsins«. Sidan gerdist Jon 
prestur a Rip, par eptir a Hjaltastodum leingi, og 
prdfastur Hegranessi'slu. Pjonadi og biskupi Gisla 
gomlum med nokkrum prestvigslum. Hann atti konu 
og med henni eina d6ttur. Seinast vard hann prest- 
ur ad Grimslungum, hvar hann deydi"). 

16. Eirikur Gudmundsson, prests ad Saudafelli 



1) Pa3 var 171)4. 

2) Ldzt 1760. 

8) Hann do 17;-!). 



391 

og Snoksdal, alumnus sira Gisla Einarssonar a Kulu, 
med pvi harm var brodursonur konu nans, Kristinar 
Eiriksdottur. Eirikur var saemilega gafadur, purr og 
einslegur, fataladur og 61eikinn. Pegar hann vard 
gladur, — mjog sjaldan, — pa gerdist pad mefl ofsa- 
legri kaeti, ekki ad hann leki vid nokkurn skolapilt- 
anna ne glimdi, — pad sast aldrei, — heldur danz- 
adi hann einn um skdlagolfid, hlaupandi, hoppandi, 
pverskselandi andlitid og uthverfandi mussuna, med 
ovanalegri mselgi, og pa var petta hans vidkvaedi: 
Jam sum hilaris. Hann vard vel ad ser, og reyndist 
a sinum tima concionator egregius. Dimissus vard 
hann fyrst eleemosynarius a Grenjadarstad, og sidan 
par capellan; kvaentist og gat 1 ddttur. Eptir petta vard 
hann prestur ad Stad i Hnilafirdi, en strax pangad 
nykominn vard hann ekkjumadur; kvsentist snarl 
aptur Helgu Eggertsdottur, prests ad Undirfelli, og 
eignadist med henni nokkur born. Lifdi leingi a 
Stad, og deydi par vel aldradur, a seinustu 2 arum 
ordinn mjog minnissljor, raenulitill og pankadofinn 1 ). 
17. Helgi Jonsson, prests ad Hofl og Miklabse. 
Ignarus et ignavus idlota bonis non placet. Pessi 
piltur var Ijdtur sjonum og ad allri likamalogun, 
limaburdi og tiltektum yfirburda 61idlegur, rottur 
lurkur; ingenio mediocris. Aldrei lek petta bola- 
menni ser i sk61anum nokkurn tima, og ef einhver 
scholasticorum einhvern tima i halfglettu-gamni kipti 
i har honum, pa hej'ktist hann nidur a knen og 
rassinn, upprekandi undir eins einn. skrekkilegan, 
skrykkjottan og amatlegan skrajk, svo ad sumir 
skelfdust vid. P6 tdldust hinir fleiri, er hl6u. Dimis- 
sus vildi Helgi gerast capellan ad Hofl (hvad ad visu 
ei synist 6natturlegt), svo ad peir Eyjolfur (vide supra) 
ilugusl a par um, en Eyjdlfur n6di fra Helga palman- 
um, og evaderadi victor. Helgi minnir mig eptir a feingi 
ser veitta Vesturhdpshdla, en daei fyrr en hann yrdi 
vigdur. Ef fleira vaeri sagnavert um hann, hvad eg 
ei man, pa maske pad muni systir min Steinunn. 



1) Sira Eirikur andaOisl 1795. 



392 

1747. 

18. Asmundur Pdlsson. De hoc nostro charo 
fratre, venerabilis memoriae, nihil heic scribere at- 
tinet in tanta notitia 1 ). 

19. Bergur Magnusson, bonda a Kongustodum i 
Svarfadardal. Pessi var rett laglega gafadur piltur. 
Gerdist fyrst famulus biskups Hald6rs; kvsentist sidan; 
prestur ad Nesi i Pingeyjarsyslu, hvar hann deydi 3 )- 

1748. 

20. Olafur Gislason. Pessi hefurvida verid nefndur 
og er vida kendur. Hann var vel gafadur madur. Al?\ 
hans leid mikid skrykkj6tt med sifeldu prasi og 6r6. 
Olafur vigdist capellan hja fodur sinum til Hyols og 
Stadarhols i Dalasyslu, og vard par sidar virkilcgur 
prestur, p6 fadir hans lifdi enn nokkur ar emeritus. 
Olafur kvaentist rett vounni konu og eignadist nokk- 
ur born. Sonur hans Sigurdur vard prestur ein- 
hversstadar sunnanlands, en sa trami vard skamm- 
vinnur. Onnur systkinin hafa 8 ) ekki enn nao stor- 
um frama. 6lafur var siktadur um stuld nokkurs 
koparhrings, er hafdi verid ur kirkjuhurd a Stadar- 
h61i, hvadan pa Olafur ffutti sig ad Hvitadal, pa 
hafdi hann sett hring penna par i stofuhurd. Um 
petta vard leitt pingdeilda jag og langvint. En mod 
pvi soddan alt var afgeingid fyrr en eg kaemi a Vest- 
urland, svo ad efnid er alt hja mcr svo sem i dtmmri 
poku, satis dueo calamum cohibere quam eo aliquod 
incerti vel etiam mendacis referre. Olafur sigldi til 
Kaupinhafnar og var par um veturinn ad erfida upp 
a (hvad eingi her 6 landi vissi fyrr en um sumarid 
eptir, pegar pad fr6ttist), ad a Helgafelli skyldi stipt- 
ast hinn pridji biskupsstoll landsins, hverjum til— 
leggjast skyldi kongsjardir pasr i Snsefellsnessyslu, 
sem kallast Stapaumbod, en hann sjalfur yrdi par 
fyrstur biskup. Hafdi hann mcd slikri akefd fram- 
knud petta vid herrana, ad stundum hafdi legid vid 

1) Sira Asmundur Palsson a Audkiilu audadist 1803. 

Z> Lc/.t 1767. 

U) b. v. afskr. sira Gisla. 



393 

aflog. Samt kom hann aptur an biskupsbagals og 
miturs og settist ad sinu fyrra prestakalli. Eptir 
petta fell pad til sudur a Alpingi vid Oxara inni i 
Amtmannsbiidinni, ad sira Olafur p6tti heldur frek- 
ordur til nafna sins, herra amtmannsins. Var hann 
pa strax af enum geistlega retti dajmdur fra kjol og 
kalli, og af enum verzlegu til vardveizlu i Kaupin- 
hofn tanquam homo delirans, hvar upp a hann send- 
ist strax padan til Kaupinhafnar sera einn fangi 1 ). En 
pa hann var pannig 8 ) kominn, virtist eingum par sem 
hann galinn vaeri, ne a") neinn hatt fanaticus. Aumk- 
udu hann margir og gafu honum peninga. Kom hann 
svo til baka nsesta sumars rett biskuplegn biiinn med 
harri recommendation til prestakalls ad nyju, og 
vard svo enn snail a eptir prestur ad sinu fyrra 
kalli. Eptir alt petta flaektist hann enn vid oprifalegt 
kallad Merarmal, a pann hatt vaxid: Med pvi ad 
Saurbayarsveitin er vel grosug og par med a vetrum 
snj6bcr og jardsom, pa ganga par jafnan a vetrar- 
limum hross lir odrum snjopyngri sveitum. Nu bar 
svo til a einum hordum vetri, ad unghryssa nokkur 
nordan ur Bitrusveit slaeptist pangad og stadnasmd- 
ist hja sira Olafi, ad hverrar horku og holdsemi hann 
dadist, og t6k [af medaumkun 1 ) ad tajra henni da- 
Iitid rudda og modrusli, svo ad hun helt lifinu. Um 
vorid fekk nu Bitrubdndinn fregid, hvar hryssa hans 
var nidur komin; gerdi scr pvi ferd til ad sajkja 
hana, bjddandi fram betaling fyrir bjargrsedid, hvar 
i mdt prestur setti sig drdugan, pverneitandi dllu 
odru en merinni sjalfri, hverrar lif hann sagdi sitt 
vera. Nu man eg ekki, hvort bondinn tok hana samt 
med ser strax, ellegar, af odrum hvattur, sotti hana 
litlu sidar med meiri alvorugefni. Prestur sotti hana 
nu aptur, og heldur minnir mig hann tajki hana 
med leynd, og fasrdi hana heim med ser ad Hvitadal. 
Her upp vaktist pa process, og nu j6k prestur par 



1) Pelta var 1708. 

2) Svo frumritifl: pangao, afskr. sira Gisla. 

3) b. v. afskr. sira Gisla, 

4) [af raeflaumkum, frumr.; si. afskr. sira Gisla. 



394 

vid, ad merin vaeri heima hja ser faedd, og sem sin 
eign uppalin, en hefdi aldrei ordid b6nda eign. A6 
pessu gat hann eingi vitni leitt, en pvert a moti soru 
nog vitni bondann eiga merina, hvar upp a prestur var 
enn eitt sinn daemdur af kj61 og kalli, og sa pr6- 
fastsdomur, af consistorio sladfestur, fserdist til hsesta- 
rcttar, hvar hann einninn stadfestist, po med peirri 
restriction, ad Olafur skyldi vera fri fra vidara til- 
tali 1 ). Eptir petta vard Olafur aldrei prestur, og 
smamsaman tok hans goda kona (su i'urdu leingi 
hafdi honum mjog elskurik reynzt) og bornin ad 
gerast honum f'rahverf og afundin; tok hann nii i oyndi 
ad rata urn yfir sveitir, einninn a Sudurlandi, hvad 
herrum par vard heldur leitt, svo ad amtmadur Vibe 
baud streingilega, ad pessuin raanni, sem med sinu 
flakki gerdi morgum leidindi og 6r6 i ilskublandadri 
vitleysu, skyldi vera haldid kyrrum innan hans rettu 
takmarka a Vesturlandi, hvar upp a hann var nidur- 
ursettur og rigfestur med sina pension 20 rd. hja 
Gudmundi hospitalshaldara sj'slurmanni-') sinum. Pad 
beid ckki leingi heldur, ad Olafur p6tti einninn par 
litt polanlegur, einkum vegna 6hentugrar umgeingni 
med peim sjuku hospitalslimum. Pvi t6k profastur- 
inn, soknarprestur plazins, sira Bjorn Porgrimsson 
a Setbergi hann ad ser med hans li tin pension, og 
pessum tokst med haganlegum reglum, settum bsedi 
honum og ollu sinu heimaiolki, ad halda Olafi mikid 
vel i taumi, stilli og skordum um pau fa ar, er hanu 
par sidan lifdi. Um penna veslings sira Olaf held 
eg salugi pr6fessor Holberg hefdi vel kunnad segja(: 
Quem non minus adversa quam secunda fortuna 
nobilitavit"). 

21. Gudmundur Bcrsason, b6nda ut i Fljotum. 
Med pvi pessi var systursonur madomunnar a M(uka)- 
pvera, konu klausturhaldara Solva, pa var hann par og 
uppfostradur, og, sajmilega gafadur, i Holaskola sett- 
ur. Strax um vorid 1749, pa vatnavoxtur var mikill, 

1) Pelta hefur verifl 1792. 

2) S^Slumannl(I), afskr. sira Gisla. 

3) Mala-Olafur do 1801. 



395 

vildi Gudmundur rida yfir urn Eyjafjardara rett ofan 
undan bsenum (Miikapvera), treystandi of vcl sinum 
wrtuga hesti. En par i anni vard hann allur. 

22. Porldkur Pordarson. Sa veslingur var upp- 
runninn sunnan lir Hreppum, skyldur sira Arna i 
Hruna Franzsyni, hja* hverjum hann fckk einhvern 
pel' af Jatinu. Man eg ekki, hvort hann var pa 1 vetur 
i Skalaholtsskola, ekki gafumikill; en eptir pad ilsekt- 
ist hann i Breidafjardardolum, kaupamadur a sumr- 
um, en discipulus-nefna a vetrum hja einhverjum 
presti, retid gangandi, pungadur mcd latinu og menta- 
frama-fysn. Panninn fserdist hann i Nordurland, 
hvar hann a sumrum innvann ser kaupkorn, svo sem 
hann nu var ordinn madur fullordinn ad baedi aldri 
og vexli og ekki oframkvaemdarsamur. Hann Iekk 
ser svo inntrodid i Holaskola, til leggjandi kaup- 
kornid sitt sem minerval, og pa var ekki mikid af- 
gangs til fatnadar, hvers vegna hann gekk altid rseil- 
adur sem einn leppaludi, po heldur vaeri hann til 
skrauls naltiiradur. Andlit og vaxtarlag logdu varla 
heldur mikid til prydinnar (madurinn leit ut heldur 
ogedlega). Hann komst til slikrar hatignar i Hola- 
skola, ad hann vard suppremus (minnir mig, sem 
pa var i sk61anum) inferiorum. En sem pa kom til 
Hola visitator Harboe um sumarid 1741, pa kom Por- 
lakur (eins og faeinir adrir) ekki til sk61ans um 
baustid, heldur flsektist hann einhverstadar, og um 
sidir stadnsemdist hann i Grenivik (Pingeyjarsyslu) 
hja par biianda gomlum og sjdnddprum ordnum, 
heidrudum syslumanni Vodlusyslu sr. J6ni fodur 
Pdrarins. Par var Porlakur leingi og slepti aldrei 
framafysninni, heldur asfdi sig diligenter, svo ad ckk- 
crt tapadist pess, hann hafdi numid, heldur dalitid 
avaxtadist. Um sidir for hann a fund biskups Hal- 
d6rs og rectors Gunnars (mig grunar, med recom- 
mendation gamla dldungsins) og fekk dimission, vard 
djakn a Miikapvera og kvajntisl matseljunni par, Por- 
hildi. Sidar var hann prestur i Grimsey faein ar, og 
iekk dauda hdrmulegan, pannig: Hann fdr um haust- 
id fra Grimsey til meginlands vid nokkra menn, 



396 

hvar og var i lor kona bans. Og sem pessir komu 
inn a Eyjafjord, pa tok mjdg svo meir og meir ad 
styrma ad peim. I peirra prautum hcldu peir undir 
pann bse Hriseyjar, sem heitir Instibaer, hvar god er 
sogd lending. En sem peir i briminu og sjdarolg- 
unni erfidudu ad koma skipinu upp i naustid, fell 
presturinn, vard undir skipinu flatur, hvar hold hans 
og bein sundur mdrdust med gratlegu kvalrsedi. 
Honura vard komid par heim i rum, i hverju hann 
lifdi (mig minnir) 2 daga 1 ). MR pessa aumingja var 
molesta, upphefdarkornid coactio, endirinn cruciatus. 

m<>. 

23. Sveinn Jonsson, bdnda a Tungu i Fljotum, 
fosturson sira Porvards a Kviabekk, var vel gafadur 
og laglegur piltur. Hann gerdist l'yrst capellan ad 
Kviabekk og skomnm sidar prestur ad Knappstodum 
leingi tidar inn til sins dauda"). Atti konu og med 
lienni morg born, hverra eg trui (hann) ekkert had til 
menta sett. 

24. Erlendur Jonsson, vel gafadur, cinkum gajt 
inn og sinnugur, (sonur) gudrseknasta og mikid vel 
mentads b(6nda) a Prastarstodum. Erlendur vard 
i'yrst famulus hja syslumanni Porarni a Grund, sidan 
djakn a Miikapvera, og snart a eptir capellan ad 
Hrafnagili, og sidan soknarpreslur par, og fam arum 
sidar prdfastur i Vadlasyslu, pegar sa skadlegi stokk- 
ull stikladi hurt ur Bajsa, og panninn pjdnadi Er- 
lendur med soma urn langa ajfi, fra faedingu sinni til 
dauda 3 ) af hverri manneskju elskadur. Konu atti 
hann hofdinglcga i sjon og raun, Gudlaugu systur 
biskups Gisla, og med henni 2 sonu, hverra sa, sem 
enn lifir, er sins fodur successor i embaettinu. Er- 
lendur var i sannleika vir frugi, eximium virtutum 
exemplar, homo antiqua virlute et lide. 

25. Magnus Kelilsson. Hann var vel skarpur(til) 
laerd6ms, bajdi gafu og l'ysnar, ad artes liberales pari- 

1) Sira Porlakur andaOlst 175C. 

2) Sira Sveinn lezt 1804. 

3) Sira Krlcnclur do 1807. 



397 

ter ac ad opera civilia, oeconomica et fabrilia factus. 
Vidmot pessa manns var hid allra purasta og afundn- 
asta, vidtal nokkru vidfeldnara. Hann var hinn bezti 
skrifari, og vard strax sem fra skolanum losnadi 
famulus hja logmanni Sveini a Miikapvera, hvadan 
hann sigldi til academiam, og kom aptur padan ad 
farra vetra fresti med ser lenta Dalas^slu, hverri 
hann penti sem s^slumadur til daudadags'). Hann 
hafdi umsjdn prentsmidjunnar Hrefnu 5 ). Hann lagdi 
mikla stundan og rsekt vid sadgarda, og heppnadist 
med pa i betra lagi. Konu atti hann Ragnhildi Egg- 
«rtsd6ttur, bdnda a Skardi Bjarnasonar ens rika 
b6nda a Skardi, Peturssonar, og med henni morg 
born, hverra pad, sem heitir Skuli, nii er hans suc- 
cessor i embaettinu. Sidari konu atti Magnus 
Elinu Brynj61fsd6ttur, b6nda i Fagradal, Bjarnason- 
ar ens rika bonda a Skardi, ekkju fra Audkulustod- 
um, conjugio sterili. Magnus var alment alitinn 
madur einn hinn mesti, eg skyldi og, cf gaeti, segja: 
cinn hinn bezti. 

26. David Hansson Scheving klausturhaldara a 
Modruvollum. Hann hefur vist verid vel gafadur 
madur meo inclinatione hinni allra sterkustu til bu- 
skapar idjusemi og sraida, vel hagur madur, radsett- 
ur, sobrius. Strax n$'-dimissus sigldi hann til aca- 
demiam, hvadan hann kom aptur creatus b6khaldari 
vid pa nystiptada Reykjavikur fabriku, hvar eptir 
hann gerdist syslumadur Bardstrendinga; kvongadist 
strax Poru Eggertsdottur fra Alptanesi a Myrum, og 
gat vid henni eina barna Ragnheidi, sem nii byr i 
Haga ekkja m6ti syni sinum Gudmundi Bjarnasyni, 
hver nii agerer syslumanns vices, inter-syslumadur. 
David er og i Haga at ddttur sinnar, fyrir marglaungu 
ekkjumadur og emeritus, med pension 60 rd., heilsu- 
hraustur og harla litid ellibeygdur, 77 ara 3 ), vidfeld- 

J) Do 1803. 

2) P. c. Hrappseyjarpronlsmidja. 

3) David Scheving er faiddur 1731. Petla er put ritad 1S0S— 
1809. Rannheidur var og hvorki ekkja Icingur ne bjo lcingur i 
Haga en til 1809. Pad :'u- giptist hun Porkeli Gunnlaugssyni og 
tluttist l'ra Haga. En David systuinadur do 1815. 



398 

inn og vidtalspaegur, po skoruglegur, af ollum kunn- 
ugum, aedri og laegri, nser og fjser, elskadur baedi og 
heidradur. * 

1750. 

27. Jon Sleingrimsson, bonda einhvers i Skaga- 
firdi, laglegur raadur. Hann var djakn a Reynistad, 
pegar par deydi klausturhaldari Jon Vigfiisson. Pa 
ektadi Jon djakn hans ekkju P6runni Hannesdottur 
Scheving syslumanns i Vadlasyslu. Og med pvi ad 
bornum hennar tilheyrdi eitthvert l'astagoz sudur i 
Skaptafellssyslu (ei man eg pau fleiri en 2), pa lystisl 
Jon pangad, og vigdist prcstur ad Solheimum i peirri 
syslu, og sidar vard hann prestur ad Kirkjubaejar- 
klaustri og profastur heradsins. Ekki veit eg, livort 
honum audnudust born, ne hvort hj6nanna leingur 
lifdi. Pessi var modurbrodir Steingrims skolalecloris. 
Lifdi vist vel og leingi. Nii fyrir nokkrum arum 
dainn. 

28. Jllugi Jonsson, bonda a Blikaldni nordur a 
Slettu. Pessi var rett vel gafadur til bokarinnar; 
po tok yfir um hans handa hagleik, ad hverjum hann 
matti segjast eitt miraculum og rettur nanus. Pa 
hann var dimissus fysti hann sem snarast ad gerast 
preslur; ssetti pess vegna pvi, sem pa vard lidugt, og 
vigdisl prestur ad Arnesi (nordasta kalli i Stranda- 
s^slu, mikid liku peim hja ykkur 1 ) Hvanneyri og 
Paunglabakka). Hann fekk kvonar, dottur profasts sira 
Magnusar i Vatnsfirdi Teitssonar, brodur biskups Jons 
Teitssonar, og eignadist nokkur born; gerdist pal- 
med capellan ad Vatnsfirdi, og lifdi i pvi standi leingi, 
a;tid pungadur pankans ad hljola pann stad eptir 
teingdaiodur sinn. En petta hlaut ad bregdast honum, 
pvi pegar teingdafadir hans deydi, pa for eptir likindum, 
ad profastur heradsins sa hagafadi sira Gudlaugur 
Sveinsson vard hlulskarpari og nadi palmanum, en 
sira Illuga veittist pad kallid, sem profastur nii skildi 
vid, Kirkjubol, svo ad nu hlaut sira Illugi (veslingur) 



1) P. e. Gisla konreklor og NorOlendingum. 



399 

i meira lagi indignabundus, med pessum haetti, einn- 
inn ad verda profastsins leigulidi. Daudi pessa vaena 
manns tilfell heldur hryggilega, panninn: Hann var 
a heimleid fra kaupstad (Skutulsfirdi) um haustid 
sidla; settist ad um kviild sem nattgestur, &samt sin- 
um samskipverjum a nokkrum bze. .En sem hann 
pa fretti, kominn i saeng, en ekki sofnadur, ad pro- 
fast sira Gudlaug hefdi par ad borid aetlandi par 
ad pernoctera, misti hann eird alia, spratt a fsetur, 
kalladi sina samfylgjendur og let svo fara i natt- 
myrkri og nokkru fjuki. Peirra skip komid heim i 
Kirkjub61ssokn, brotnadi a blindskeri, og peir tyndust 
par allir 1 ). Alt er med radi gerandi, og fatt er betra 
en fara vel. 

29. Fridrik Giidmiindsson, bonda veslings i Hofda- 
biid, brodur Jons a Framnesi, iodur Olafs a Frosla- 
stodum, fodur Olafs professors og tegnemester i Nor- 
egi. Fridrik hafdi fljiigandi n6msg&fu. Vard iyrst 
famulus s^slumanns Olafs Arnasonar i Iiaga aBarda- 
strcind, og vigdist eptir fa ar prestur ad Gufudal her 
i Bardastrandasyslu, en penti par ekki prestlegum 
verkum leingur en sem l /4 ^ rs i fyrir pvi ad nygefin 
honum kona faeddi honum barnkorn dalitid mikils 
til of snemma, hverl po reyndist fullsterkt til ad 
toga af honum hempuna, eda heldur ad segja, 
ad nema fra honum kallid (petta er pad haskasama 
olukku blindsker, sem a pessum timum lamar of 
marga bita). Ekki bleif sera Fridrik leingi i pessum 
utistodum. Honum hlotnadist adur en langt var fra 
lidid prestakallid Borg i Borgarfirdi. [Veit egei ann- 
ad en hann lifi par enn nu, p6 hann se fyrir morg- 
um arum emeritus. Ekki veit eg hvort hann a nokk- 
urt barn a lifi edur ei. Hann a vist nokkur born. 
[Hann lifir a VJtskMum hja dottur sinni]'-'). 



1) Pafl var 1782. 

2) [Svo frumritifl. Afskripl siraGisla hcl'ur; »iitti liniin nokk- 
ur burn, og liflr enn mi (fyrir morgum arum emeritus) li.jn dotiur 
sinni a tjlskalum«. — Sira FriOrik do 1812. 



400 

30. Bjarni Jonsson, b6nda einhvers nordur a 
Langanesi. Hann var madur rett ssemilega gafadur; 
vard eleemosynarius a Grenjadarstad og sidan par 
capellau; kvongadist par og Elinu Stephansddttur, 
systur stiptamtmanns herra Olafs, matrimonio sterili. 
Sidan var hiinn prestur leingi a Pingeyrum, og svo 
sidast a Breidabolsstad, og propositus Hunvetninga; 
nii i'yrir laungu dainri 1 ). 

1751. 

31. Sigfiis Jonsson, logrcttumanns i Horgardal, 
halfbrodir Hallgrims heitins i Baesa. Hann var mad- 
ur vel gafadur, bnedi a tungu og hendur. Pessi var leingi 
famulus i Raudaskridu hja s^slumanni Joni Bene- 
diktssyni, viljandi ekta systur hans Sigridi, mddur 
Ijordungschirurgi Hallgrims Bachmanns. Enn po 
bun og eins gjarnan vildi fastnast bonum, pa fanst 
par a svo forundrunarlega frek fyrirmunun, ad petta 
nadi aldrei ad framkvaemast. Samt fylgdi Sigridur 
bonum, pegar hann vigdist prestur ad Hdfda, og adur 
langt leid vard profastur Pingeyjarsyslu, og par bjuggu 
pau leingi saman i kserleika (aumkunarver(t) pykir me>, 
ad ekki feingu ad ssenga saman). Um sidir kvaentist sira 
Sigfiis einni bond a ekkju, Gudriinu Ketilsd6ttur prests 
i Husavik, attu 3 born; en Sigridur fserdist pa ur 
stad ad Bjarnarhofn til sonar sins, og lifdi par ekki 
leingi. Sira Sigfiis er og fyrir nokkru dainn 2 ). 

32. Petur Bjornsson, gafumadur hinn mesti og 
agsett skald, hvad gerla synir hans allsnotra Hdvellu- 
kvida. Hann kvaenlist strax, og vard prestur ad Tjorn 
a Vatnsnesi, hvar hann penti leingi, unz hann um 
sidir emeritus hvarf ad Miklabse til sonar sins pr6- 
fasts sira Peturs, hvar hann endadi aefina 2 ). 

33. 6lafur Slephdnsson, qui eximiis animi dotibus 
prscditus potens opibus, ad dignitatum summa evectus 



1) Lezt 1798. — Her pr^tur (rumril sira Benedikts, og er all 
niOurlag |)ess nu glatad; er paO |>vi tekifl her cptlr al'skript Gisla 
konrektors. 

2) D6u baflir 1803. 



401 

fastigia, fortunae amplexu amabili tanquam verae nu- 
tricis diu atque prospere utens et gaudens omnibus 
bene notus est. 

Quisquis habet nummos secura naviget aura 
fortunamque suo temperet arbitrio 1 ) 

1752. 

34. Magnus Jonsson, rikisb6nda a Eyrarlandi. 
Peir voru systrasynir stiptamtmadur Olafur. Magn- 
us var i ungddmi (lika sem brddir hans Vigfiis, sa 
eptir a vard syslumadur Pingeyjarsyslu) kalladur ad 
litteras aldeilis inhabilis, inclincret vel og mest ad 
oeconomica, en fyrir kappsfullan adfylgis framtrodn- 
ing foreldranna brutust peir og knudust fram til 
nokkurs mentaframa. Magnus vard svo fyrst capell- 
an a Grenjadarstad, og reyndist til n6gu godrar hlit- 
ar i prestlegri pjonustu. Par kvaentist hann Margretu 
Stephansddttur, systur stiptamtmanns 6lai's, svo ad 
pau bj6n voru systraborn. Her eptir (1764) vard 
Magnus prestur ad Miklagardi, hvar hann lifdi 20 ar, 
a-lid kalladur gddmenni. Par misti hann snart sina 
konu og barn vid henni alid. Harm fekk snart aptur 
annarar konu, Pdrunnar Bjornsd6ttur fra Grenjadar- 
stad, svo ad enn voru nii hjonin systkinaborn. Med 
henni atti hann barna eina dottur Elinu, og sidan 
misti hann enn pessa sina konu, svo ad hann reynd- 
ist vist motlaetismanneskja pa tid, hann dvaldi i Mikla- 
gardi, med pvi pa einnig geysadi su leida fjarpest urn 
Nordurland. Eptir petta alt fserdist Magnus ad Saurbae, 
og jafnframt pvi teingdi ser hina pridju konu, Gudnyju 
Gudnaddttur, ekkju fra Ulfsstodum. Par lifdi hann 
enn um vel 20 ar; 16k capellan systurson sinn Sigurd 
Jonsson, hver og svo vard hans successor i kallinu, 
og gipti honum dottur sina. Loksins deydi hann 
1808*), ordinn emeritus. 

i753. 

35. Bjarni Petarsson. — Um pann agajta mann 



1) Olafur lczl 1812. 

2) Rcttarn 1807. 

.Efisaga .16ns Steingrimstonar. 26 



402 

nasetti spyrja hana Steinunni Palsddttur a Holum. 
Eg aetla, him muni hafa sed hann einhvern tima vest- 
ur a Melstad 1 ). 

36. Sigfiis Sigurdsson, prests ad Bardi. Hann var 
leingi prestur ad Felli i Slettuhlid, og atti konu 
Olofu Porarinsd6ttur, fodursystur assessors Benedikts 
Grdndals. Loksins emeritus fserdist sira Sigfiis til 
sonar sins sira Porarins lit i Siglufjdrd, ad Hvann- 
eyri. Framar veit eg ekki um hann 2 ). 

37. Porvaldur Sorensson, bonda a Ljosavatni, eg 
triii skikkanlegt ungmenni. Pegar pessi raunavesling- 
ur, voceradur capellan ad Breidab61stad og maske 
nyvigdur, vildi halda briidkaup sitt a Reynistad med 
artugri maer Gudriinu Porkelsdottur, halfsystur Por- 
kels Fjaeldstaed amtmanns i Noregi, pa tilfell svo 
raunaleg hormung, ad um nottina fyrir pann akvard- 
ada brullaupsdag kviknadi par haskalegur vodaeldur, 
sa gjorvallan bseinn til osku brendi med ollu pvi, 
inni var odru en manneskjum"). Foru svo pau sar- 
inoll.-r.Uu hj6naefni vestur. Er mer dgldgt, hvort 
hj6navigslan fullgerdist edur ekki.lika sem pad, hvort 
Porvaldur entist til ad gera nokkurt prestsverk edur 
ei. En skdmmu her eptir tok hann sott og andadist*), 
og su agseta sorgmasdda kona triii eg ekki heldur 
lifdi leingi (flos cinis). 

38. Jon Sigurdsson, bonda einhvers i 6laFsTirdi. 
Pessi vard fyrst famulus a Grund hja syslumanni 
P6rarni, sidan djakn a Miikapvera, par eptir capellan 
ad Hvammi i Dalasyslu, en ekki leingi, pvi eg setla 
pad baeri til strax a 1'" ari hans parveru, ad prestur- 
inn a Breidabolsstad a Skogarstrond deydi (sira Jon 
Asmundsson 6 ),) hvers eptirlifandi (ekkja) Porbjorg 



1) Sira Bjarni var prnstur a Melstafl, og andaflist 1790. Stein- 
unn Palsd6ttir (d. 1817), syslir sira Benedikts, sem pella rilar, var 
l;oiia sira Bjurna. Hiin var t>:i, Jiegar Jjetta er ritafl 1808 — 18u9, a 
Holum i Hjaltadal lija Pali Iljaltnarssyni teingdasyni sinum. 

2) Hann 16t af preslskap 1790, og andaoisl 1810. 

3) Pad var 1757. 

4) Sira Porvaldur lezt 1758. 

5) A afl vera sira Asmundur Jonsson (<1. 1757). 



403 

(var) naskyld pa verandi amtmanni Magnusi, hvers 
vegna hann tilhlutadist, ad nefndur capellan fra 
Hvammi pjonadi Breidabolsstad pann tima, er lidi 
milli presta, og pessa naut capellaninn, ad hann hlaut 
strax a eptir prestakallid Ingjaldsh61 og Froda 1 ), 
hverju hann pjdnadi leingi, reyndist madur laglegur 
og g6our orator, passadi vel upp a efni sin og audg- 
adist ad peningum; kvongadist ekki; vard likprar og 
deydi sidan 8 ). 

39. Jon Skulason, landfdgeta, vard vicefogeti med 
von embeettisins virkilega eptir fodur sinn. En hann 
t6k s6tt og andadist fyrri todurnum. Jon atti vsena 
konu og.vid henni 1 son barna, hver ed deydi strax 
a haela fodur sinum raunalega i sjdferd fra Reykja- 
vik heim til sinnar Videyjar"). 



1) F6kk brauOia 1759. 

2) Lezt 1777. 

3) Peir d6u 1789. 



26* 



404 



XXII. 

Ur prestastefnubok Skdlholtsbiskupsdcemis 10. Juli 1786 

um pcningaboggulsmdl sira Jons Sleingrimssonar. 

Anno 1786 dag 10da Julii .... 

Kom pa fyrst fyrir rettinn profasturinn sira J6n 
Steingrimsson, sem, i fdlge af herra kammerherra og 
stiptbefalingsmanns Hr. von Lewctzows og biskups 
herra Hannesar Finnssonar eragtning af 6 la Octobris 
1785, grundadri a pess konglega danska Cancellies be- 
faling af 25 ta Junii sama ars, jatadi og afbad pa sina 
yfirsj6n, ad hann hafdi m6t ordre 1784 uttekid nokkra 
af peim peningum, sem herra stiptamtmadur Thodal 
hafdi undir forsiglingu sent til syslumannsins L^ds 
Gudmundssonar, hverja uttekna peninga pr6fastur- 
inn litdeilt hafdi til nauflstaddra manna i Skaptafells- 
syslu, en po eptir eigin hugp6tta og moti pvi hen- 
sigti, sem peningarnir voru til aetladir. 

Actum ut supra. 
Paa Kr. Cammerherre Stiftamtmand 
Levetzou's Vegne 
BQorn) Markusson. Hannes Finnsson. 

P(all) Sigurdsson. Sveinn Halld6rsson. 

J6n Steingrimsson. M(arkiis) Magniisson. 

E(irikur) Vigfiisson. G(isli) Thorarensen. 

Hilarius Illugason. A(ri) Gudlaugsson. 

A(rngrimur) Jdnsson. J(6n) Henriksson. 

Vigfiis Jonsson. J(6n) Grimsson. 

G(udmundur) Bddvarsson. 



405 



XXIII. 

Kvittun Jons profasts Steingrimssonar 22. Mai 178b til 

Thodals stiptamlmanns um peninga, cr stiptamtmadur 

hafi afhent ser, og medal annars innsiglada 600 rd. i 

bankosedlum til Ltfds stfslumanns Gudmundssonar. 

[Eptir afskript, af frumritinu i Rikisskjalasafni Dana. 

stadfestri af Gudbrandi Jdnssyni og Petri 

Zophoniassyni]. 

Hans havelborinheit hr. sliptamtmann Thodal 
hefur mer af dags dato afhent 60 rd. courant til ad 
innkaupa mer lifandi skepnur, til lifsbjargar og vid- 
urhalds; asamt hefur hann nu af sama dags dato af- 
hent Vigfiisi Thorgeirssyni fra Ytradal, J6ni Magnus- 
syni fra Vik i Landbroti, J6ni Magnussyni fra Horgs- 
landskoti handa fodur bans og .loni J61iannssyni fra 
Horgsdal innan Skaptafellssyslu serhverjum pessum 
8tta rd. cour. til ad innkaupa ser hesta i bradustu 
naudsyn, alt petta samanlagt 100 rixd. courant, — hvar 
fyrir eg, mln sem peirra vegna, her med pakklatlega 
sera audmjuklega kvittera. Somuleidis kennist eg ad 
hafa medtekid af hendi hr. stiptamtmannsins einn 
cassa forsigladan med brefum og innsluttudum 600 
rixd. i bancosedlum, sem komast eiga til hr. s^slu- 
manns sr. L^ds Gudmundssonar, er eg lofa, pad snar- 
ast(a) eg get pangad komizt, ad honum skuli greindur 
casse med skilum afhendast. 

Bessastodum kongsgardi d. 22. Maji 1784. 

.Ion Stcingrimsson, 
prdfastur i Skaptafellssyslu. 



406 

End skidndt der af mig til Provst Steingrimscn 
og 5 Maend samme dag udbetalt summa 100 rd. cr i 
denne ovenstaaende qvittering rigtlg anfort, saa 
mangier der dog den enes Navn af de 5, neml. Poul 
Snaeolfsen fra Mordtunge paa Syden, som Provsten 
har glemt at anfore. 

L. A. Thodal. 



XXIV. 

Skyrsla Jous profasts Sleiugrimssonar til Lgds stjsltt- 

manns Gudmundssonar 15. Jiini 178b um ut- 

bijliiigii 245 rd. af peningum peim, 

er profastur atli ad fwra Lgd 

sijslumaimi fra stipt- 

amlmanni. 

|Eptir afskript af frumritinu i Rikisskjalasafni Dana, 

stadfestri af Guobrandi J6nssyni og Petri 

Z6ph6niassyni]. 

Pro Memoria. 
So sem eg var fullviss um ad haedla hr. stipt- 
amtmannsins nadugt tillit var mefl pann peninga 
kassa, er hann med mer sendi, ad hann sem snarast 
og bezt kaemi til lifsbjargar og vidurhalds med inn- 
kaupi lifandi skepna pessarar syslu innbyggjendum, 
serdeilis peim, sem voru a, eda enn eru a, peim af- 
teknu edur af jardeldinum beskodudu jordum, en 
sii hans nadug tilastlan og radstofun, ad innkaupa 
lifandi skepnur ur Miilasyslu og austari parti pess- 
arar syslu, kunni ei, i pessari staestu hallaeristid og 
matar sem hestaskorti, i verk ad setjast, sem og vegna 
aldeilis dfaerra vega pangad og enn framar st6r- 
hardinda, sem padan frettust, adur en votnin urdu 
6fajr, — pvi hefi eg i soddan hsestu vandrsedum og 
braOri hungursneyd fyrir voru syslufolki, sem ei 
kunni nokkra skepnu ad fa ur hergreindum austur- 



407 

syslum, pa djorfung fyrir hendur tekid ai hjartan- 

legri medaumkvan yflr peim og vilja ad bjarga peim 

til lifs med mogulegum luetti, eptir hr. stiptamt- 

mannsins hdfud hensigti, ad eg heft" a minni reisu 

hingad a vissum stodum opnad pann peninga eda 

bancosedla kassa, er hann med mer sendi, po eptir 

pad hr. klausturhaldarinn sr. Sigurdur 6lafsson hafdi 

pad gert og af honum utdeilt m6t h6r med fylgiandi 

reversum undirsinum numeris, peim sem her voru a 

eldsins beskadudum jordum serdcilislega.og mig beiddu, 

rettiguds nafni oguppasitteigidlif, par um, tiladinn- 

kaupa scr lifsnaeringar og bjargarskepnur, sem marg- 

ir af peim gatu i verk komid, med st6rum dyrleika 

vida vegna eklunnar og annara otaldra orsaka, en 

gatu ei vegna megurdar og hungursneydar par i 

Rangarpingi, er margir af peim voru staddir, hingad 

austur aptur dregid sig og til ydar komizt. tJtdeil- 

ingunni hcfi eg panninn hagad sem bezt hafdi vit a, 

og eg formerkti porf krefdi og peir gaetu utvegad ser 

skepnur fyrir. En p6 fekk eg peim mest, sem enn 

voru biisitjandi a peim beskodudu jordum edur hofdu 

i fullum asetningi ad flytja sig pangad aptur. Hver 

einn lofadi ad standa her a g6dan reikning sidar 

meir. Vona eg, ad pessi min tiltekt verdi vel upp 

tekin, so sem i hr. syslumannsins valdi og vilja stend- 

ur, og auka vid eda taka fra, eptir pvi, sem finnast 

kann 6billegt, er p6 er ei af asetningi gert. 

tJtdcilingunni og skilagreininni er panninn hattad: 

ltd. sk. 
Nasr hr. klausturhaldarinn opnadi kass- 

ann i syslumannsins sr. J6ns J6nssonar a 

St6r61fshvoli og minni naerverutdk hann til sin 20 

Hann af henti konu Gudmundar Palssonar 

a Tungu i Kirkjubsejarklausturs-s6kn og -jord 8 

og ad Gudmundur asamt kiinni, er honum 

var lofud, feingi best, fekk eg honum ... 3 

Nr. 1. Bjarna Gudbrandssyni, adur bonda a 

B16msturvollum, Kalfafellsjord, til ad 

kaupa tvo lofada hesta . . . . . 8 

Flyt: 39 » 



408 

ISr. sli. 

Flutt: 39 » 
Nr, 2. Joni Arnasyni fra Pvera, Kirkjubaej- 
arklaustursjord, vegna modur sinnar 
og fyrir hest 4 2-1 

— 3. Arna Sverrerssyni fra Svinadal, Flogu- 

umbodsjord 4 24 

Olafi Bjarnasyni fra Keldunupi, Krist- 

btisjord 8 

Joni Vigfiissyni fra Fossi, sem misti 
jord sina »Skaalefossen« i eydi. . . 8 
MadnL e Gudriin J6nsd6ttir fra Ytra- 
Hrauni, Kirkjubaejarklaustursjord. . 8 
Magniisi Salomonssyni fra H61mi, 

Skalarkirkjujord 8 

Gunnari Olafssyni fra Mork, Kirkju- 
baejarklaustursjord 8 

— 4. 6lafi 6lafssyni fra Hrauni, Kirkjubaej- 

arklaustursjord 1 23 

Grdu Bjarnad6ttur fra Pykkvabae, 
Pykkvabaejarklaustursjord .... 8 
6lafi Pbrdarsyni fra Rel'stodum, 
Kirkjubaejarklaustursjord .... 4 
J6ni 6lafssyni fyrrum buanda a Steins- 
myri, Kirkjubaejarklaustursjord . . (5 
Birni Arnasyni fra Heidi, Kirkjubaej- 
arklaustursjord 4 

Ingimundi Sveinssyni, vegna mddur 
sinnar Valgerdar 6lafsd6ttur fyrrum 
buandi a Nesi, Pykkvabaejarklaust- 
ursjord 4 

Sigurdi Gunnsteinssyni fra Steinsmyri, 
Kirkjubaejarklaustursjord .... (> 
Pali Eyjolfssyni fyrrum buandi fra 
Strandarholti, Kirkjubaejarklausturs- 
jord, sarlega fataekum barnamanni . 13 
J6ni Sigmundssyni fra Pykkvabae, 
Kirkjubaejarklaustursjord .... 4 

Flyt: 137 7? 



409 

lid. sk. 
Flut 137 71 

Nr. 5. Gisla Porsteinssyni a Geirlandi, blafa- 

fataekum barnamanni 16 

J6ni Eyjolfssyni fra Tungu, Kirkju- 
bsejarklaustursjord 14 

Oddi Jdnssyni, fyrrum a Seljalandi, 

nii Steinsmyri 12 

Olafi Sigurdssyni, vegna Rannveigar 
Sigurdard6ttur, fyrrum biiandi a Holti 
a Sidu, Kirkjubsejarklaustursjord . . 6 

— 6. J6ni Gudmundssyni vegna helgu Gud- 

mundsdottur a Hlid, Flogujord . . 8 
P6rarinum Isleikssyni buandi fyrrum 

a Skal 8 

Porleifi J6hannssyni a Mordtungu, 
Kirkjubajjarklaustursjord .... 9 
Sverrir Eirikssyni fra Rauflabergi, 
Kirkjubsejarklaustursjord, miklum 

barnamanni 14 

Sigurdi Gunnsteinssyni fra Asgardi, 
Kirkjubsejarklaustursjord .... 6 
Bjarna Sigurdssyni fra Horgslands- 

koti, hospitalsjorfl 9 

Tilsameiginlegsgagns fyrir parfanaut 
handa baendum, sem eptir eru blifandi 
a Sidunni 4 

— 7. Til mins sjalfs i bradustu naudsyn, 

sem upp a mig fell 13 25 



Summa 245 Rd. 1 ) 
Vik i Myrdal d. 15da Junii 1784. 
J6n Steingrimsson. 

Til 
syslumanns sr. Lyds Gudmundssonar. 



1) Eptir sk^rslum sira Jons og kvittunum a pessi upphseo 
ad vera 357 rd. JEtli 12 id. til Odds tra Seljandi eigi ekki ad 
falln niflur? 



410 



XXV. 

Kvitlanir frd peim, er Jon profastur utbQUi peningum 

a leidinni auslur ad Vik vorid 1784 af 

fe pvi, er hann alti ad fcera 

Lg~d sijsliimanni. 

[Eptir af'skript af frumritinu i Rikisskjalasafni Dana, 

stadfestri af Gudbrandi J6nssyni og Pdtri 

Z6ph6niassyni] 

Nr. 1. 

Af klausturhaldaranum Sigurdi Olafssyni hefi eg 
undirskrifadur medtekid, af peim til Vestri-Skapta- 
fellssyslu gefnu peningum, atta rikisdali courant, hvar 
fyrir her med reverserast. 

St6r61fshvoli d. 4. Junii 1784. 

Gudriin Erlendsdottir, 

vegna mi|n|s ektamanns Gudmundar Palssonar, seni 

er veikur, adur buandi a Eystri-Tungu i Landbroti. 

Af pr6fastinum sira Joni Steingrimssyni hefi eg 
undirskrifadur medtekid af peim til vestari Skapta- 
fellssyslu gefnu peningum atta rikisdali courant, hvar 
fyrir her med kvittera. 

St6r61fshvoli d. 5. Junii 1784. 

Bjarni Gudbrandsson, 

adur buandi a Blomsturvollum i Fljdtshverfi. 

Sidar medtdk eg af velnefndum pr6fasti, so eg 
gasti innkeypt lofada ku med hestinum, 3 rd. 
St6rolfshvoli d. 5. Junii 1784. 
Gudmundur Palsson, 
fra Tungu i Landbroti. 

Nr. 2. 
Kennist eg undirskrifadur, ad eg hefi medtekid af 
velaeruverdugum profastinum sira J6ni Steingrims- 
syni 4rd. courant med 24 sk. uppgjaldi. Til stadfestu 
mitt nafn ad 

Sydstumork d. 7da Junii 1784. 
J6n Arnason. 



411 

Nr. 3. 

Kennist eg undirskrifadur, ad eg hefi medtekid af 

profastinum sira J6ni Steingrimssyni fjdra banko- 

sedla med sinu uppgjaldi 24 skildingutn af peim 

konglega innsenda kassa. Til mcrkis mitt nafn. 

Holti dag 9. Junii 1784. 

Ami Sverrisson, 

fyrrum biiandi i Svinadal i Skaptartungu. 

Nr. 4. 

Medkennust vid undirskrifadir, ad vid hofum 

medtekid af profastinum sira J6ni Steingrimssyni 

vegna vorra bradu lifsnaudsynja af peirri konung- 

Iegu naoargjof hvor um sig 8 rikisd. cour. — segjum 

atta rikisdali — i bankosedlum. Til merkis vor ndfn. 

Holti undir Eyjafjollum d. 9. Junii 1784. 

6lafur Bjarnason, 

biiandi a Keldunupi a Siou. 

J6n Vigfiisson, 

buandi fyrrmeir a Fossi a Sidu. 

Gudriin J6nsd6ttir, 

buandi fyrrmeir a Ytra-Hrauni i Landbroti. 

Magnus Salomonsson, 

lyrrum buandi a Holmi i Landbroti. 

Gunnar Olafsson, 

fyrrum biiandi a Mork a Sidu. 

Eg hef medtekid af velnefndum pr6fasli og inn- 
sendri gjdf i Vestur-Skaptafellssyslu 1 rikisd. courant 
23 sk., hvar fyrir kvittera. 

Vik 14. Junii 1784. 

Olafur Olafsson, 

fyrrum buandi a Hrauni i Landbroti, 

Nr. 5. 
Eg undirskrifadur hefi medtekid fyrir afhending 
prdfastsins sira J6ns Steingrimssonar 8 rikisd. cour- 
ant af peirri konunglegugjof, hvar fyrir kvitterast. 
Holti d. 10. Junii 1784. 
Gr6a Bjarnad6ttir, 
fra PykkvabaB. 



412 

Eg undirskrifadur hef medtekid af sama kassa 4 
rikisd. courant fyrir afhendingu prdfastsins sira J6ns 
Steingrimssonar. 

Holti d. 10. Junii 1784. 

Olafur Pordarson, 

fyrr buandi a Refslodum i Landbroti. 

Eg einninn medtekid af sama kassa 6 rikisdali. 

Sleinum d. 10. Junii 1784. 

Jon Olafsson, 
fyrrum buandi a Steinsmyri. 

Medtekid hefi eg af profastinum sira Joni Stein- 
grimssyni til afhendingar Birni Arnasyni fra Heidi a 
Sidu 4 rd. af peirri allranadugustu konglegu gjdf. 
Holti d. 10. Junii 1784. 
P(all) Sigurdsson. 

Asamt nieotok eg vegna m6dur minnar Valgerdar 
6lafsd6ttur fra Nesi i Skaptartungu til ad kaupa hest 
4 rd. d. 10. Junii 1784. 

Ingimundur Sveinsson. 

Kennist eg undirskrifadur, ad eg hefi medtekid af 
peim konunglega kassa fyrir afhending prdfastsins 
sira J6ns Steingrimssonar 6 rikisdali courant, hvar 
fyrir kvittera. 

Berjanesi d. 10. Junii 1784. 
Sigurdur Gunnsteinsson. 

Kennist eg undirskrifadur, ad eg hefi medtekid af 
peim konunglega kassa fyrir afhending pr6fastsins 
sira J6ns Steingrimssonar 13 rikisdali courant, hvar 
fyrir kvittera. 

Selkoti d. 11. Junii 1784. 

Pall Eyjolfsson, 

fra Strandarholti. 

Kennist eg undirskrifadur, ad eg hefi medtekid af 

peim konunglega kassa fyrir afhending prdfastsins 

sira Jons Steingrimssonar 4 rikisdali courant, hvar 

fyrir kvittera. 

Selkoti d. 11. Junii 1784. 

Jon Sigmundsson, 
fyrrum buandi a Pykkvabae i Landbroti. 



413 

Nr. 6. 

Medkenni eg undirskrifadur, ad eg hefi medtekid 

af pr6fastsins hendi sira J6ns Steingrimssonar 16 rik- 

isdali courant af peirri konunglegu gjof. 

Sk6gum d. 12. Junii 1784. 

Gisli Porsteinsson, 

buandi a Geirlandi. 

Eg undirskrifadur hefi af sama manni medtekid 
14 rikisdali courant, sama slao. 

J6n Eyjdlfsson, 
buandi a Tungu i Landbroti. 

Og eg undirskrifadur 12 (rd.). 
Oddur Jonssoii, 
a Seljalandi fyrr meir buandi. 

Kennist eg undirskrifadur ad hafa medtekid af 
velnefndum prdfasti af kongl. nadargjof 6 rikisdali 
courant vegna systur minnar Rannveigar Sigurdar- 
ddttur, sem var buandi a Holti a Sidu. 

Vatnskardsh61um d. 13. Junii 1784. 
Olafur Sigurdsson. 

Vegna Helgu Sigurdardottur a Hlid i Skaptar- 

tungu hefi eg medtekid af prdfastinum sira J6ni Stein- 

grimssyni af peim konunglega kassa 8 rikisdali cour. 

Ketilstodum d. 13. Junii 1784. 

J6n Gudmundsson. 

Nr. 7. 
Af peim konunglegu gjafapeningum hefi eg und- 
irskrifadur af pr6fastinum sira J6ni Steingrimssyni 
medtekid 8 rikisdali courant. 

F^rarinn tsleiksson, 
fyrrum buandi i Skal. 

Asamt vid undirskrifadir 9 rikisdali courant hvor 

urn sig. 

Porleifur J6hannsson, 

a Mordtungu. 

Bjarni Sigurdsson, 

a Hdrgslandskoti. 



414 

Item eg undirskrifadurl4rd. cour. af sama kassa. 
SoJheimum i Myrdal d. 13. Junii 1784. 
Sverrir Eiriksson. 

Eg undirskrifadur hefi medtekid af velnefndum 
profasti sira J6ni Steingrimssyni af peirri konung- 
legu nadargjof 6 rikisdali courant. 

Vatnskardsholum d. 13. Junii 1784. 

Sigurour Gunnsteinsson, 

fyrrum buandi i Asgaroi i Landbroti. 



XXVI. 

Skrd Lijds syslumanns um litbyting a peim 355 rd., 

sent Jon profastur Sleingrimsson ajhenti 

honum frd sliplamlmanni. 

[Eptir afskript af frumritinu i Rikisskjalasafni Dana, 

staOfestri af Gudbrandi Jonssyni og Petri 

Zophoniassyni]. 

Forteignelse 

Over de Penge, som mig bleve tilskikkede af bans 
Hojvelbaarenhed Herr Stiftamtmand Thodal for at 
uddele i mellem de af Jord-llden afbra2ndl(e) og Bc- 
skadigede Gaarders Beboere i Vestre-Skaftefells- 
syssel at Indkiobe Heste og Kirir med til deres og 
Families Livsophold til at vedblive deres Gaarder, 
hvor det var at formaae. 

Efter at hr. Provst Jon Sleingrimsson den 14de 
Junii sidstleden havde Leveret mig En aaben Casse 
fra Herr Stiftanitmanden bestaaende af 355 rd. i 
Bancosedler men selv bavde hand og klosterholder 
Olsen uddcit paa Vejen til de nodtraangende Bonder, 
Efter Provstens egen foregivende og den Regning og 
Qvitteringer, hand med samme tid mig afievertc, 
neml 245 Rd. 

De ovrige 355 rd. har Jeg paa folgende 
maade Efter medfolgende Qvitteringer ud- 
dcit, neml.: 

245 Rd. 



415 



Transporteres 
Til Loptur Olafssen var paa Aasum . . 

— Erek Ereksen var paa Hnausum . . 

— Olaf Olavsson var paa Hraun . . . 

— Nicolaus Johansson var paa Thickebaj 

— Olaf Jonssen var paa Aasum . 

— Jon Ejulfssen var paa Kelldunup . . 

— Hendrick Hoskuldsen a Heidi . . . 

— Jon Olafsson a Fosse 

— Sigurd Sverrissen a Skaftardal . . . 

— Jon Jonssen a Svinadal 

— Thordur Olafsson var paa Kelldunup 

— RagnhildurJonsdattervarpaa Hvole, Enke 

— Einer Olafsson var paa Holme. 

— Oluf Jonsdatter a Skalmebaj . . . 

— Rannveig Sigurderdaatter var paa Holt 

— Halldor Jonssen var paa Fljotum . . 

— Thuridur Thorderdaatter var paa Sidre 

Steinsmyre 

— Arne Arnesen a Hryfuncs .... 

— Bardur Wigfussen var paa Hvamm . 

— Arne Sverrerssen var paa Svinadal . 

— Jon Thorstenssen var paa Niabaj. 

— Pall Olafssen a Huncubochum . . 

— Thorgeir Snjolfssen a Hsedargard. . 

— Bjorn Biarnesen a Hraun .... 

— Oddur Biarnesen a Seglbuder var paa 

Horgsdal 

— Jon Jonssen a Horgsland flogtet fra 

Eistradal 

— Bjarnc Jonssen a Foss flogtet fra ibidem 

— Petur Sveinssen a Arnardrang . . . 

— Jon Snorrasen a Hraunkot .... 

— Jon Olafssen a Thichebaj flogtet fra Wijk 

— Gudne Olafssen a Wijk 

— Jon Eirekssen a Leidvoll .... 

— Jon Sivertsen fra Skurdbae til at antage 

den '/» Leidv 



245 Rr. 
8 — 
6 — 
8 — 

5 — 

4 >- 

6 — 

5 — 
8 — 

10 — 

6 — 
6 — 

10 — 
6 — 

6 — 
5 — 

10 — 

5 — 

5 — 

14 — 

4 — 
8 — 
8 — 
8 — 
8 — 

10 - 

5 — 

5 — 

7 - 
7 — 
7 — 
7 — 

6 — 

5 — 



473 Rd. 



416 

Transporters 473 Rd. 
Til SteinvorOlafsdaatfer flogtet fra Holt, Enke 6 — 

— Jon Johannessen a Herjolfstad, selendig 

med mange born 5 — 

— Walgerdur Olafsdaatter flogtet fra Nes, 

Enke e. 6 — 

— Arne Eijrekssen a Kottoe flogtet fra 

Fliotum 10 — 

— Klosterholder Sivert Olafssen .... 20 — 

— Ingun Palsdaatter flogtet fra Mork, Enke 5 — 

— Gudbrander Eijrekssen a Steinsmyre 

flogtet fra Bredab61stad .... 6 — 

— Sigurd Thorsteinsson a »Skvette« flogtet 

fra Steinsmyre 10 — 

— Sniofridur Simonsdatter fl. fra Dalbse . 6 — 

— Presten hr. Jon Jonssen a Myrum som 

hoyst traengende 10 — 

— Petur Wilhjalmss. flogtet fra Thychebaj 6 — 

— Paul Jonssen flogtet fra Horgsland til 

Guldbringesyssel 10 — 

— Thorsten Thorlakssen flogtet fra Kelldu- 

nup 7 — 

— Olaf Sveinssen a Itre Aasum .... 6 — 

— Andreas Runolfsen a 0stere Ausum . . 6 — 

— Thoraren Jonssen a Hlyd 8 — 



Summa 600 Rd. 
Fliotastader den 29de Julii 1784. 
L. Gudmundsen. 



REGISTUR. 1 ) 



A a Siou, 341, 383. 
Aagaard, P., 335. 
Abildgaard, P. Chr., (d. 

1801), 332. 
Agnes J6nsd6ttiri Kirkju- 
bsejarklausturssdkn, 382. 
Akranes, 33. 
Akrar i Blonduhlifl, 

387. 
Akraping, 324. 
Alar a Eyjasandi, 51. 
Aldis J6nsd6ltir i 

ttini, 379. 
Aldis J6nsd6ttir i Kirkju- 

baejarklausturssbkn, 382. 
Aldis Porsteinsd6ttir a 

Heidi, 376. 
Alexander Oraekjuson i 

Fogruhlid, 379. 
Almannagja, 291. 
Alptafjordur, 113. 
Alplanes, 178, 257. 
Alptanes a M^rum, 397. 



60, 



Ha- 



Alptaver, 140, 268, 339, 

348. 
Amtmannsbud a Ping- 

velli, 393. 
Andres Guflmundsson a 

Nupum, 368. 
Andres Nereiflarson a 

Breidab61sstad, 373. 
Andres Run61fsson i Aust- 

ari-Asura, 416. 
Anna Bjornsd6ttir (prests) 

Magnussonar, 230. 
Anna Dorothea, kona 

Bjorns logmanns Mark- 

lissonar, 90, 94. 
Anna Oddsdottir (i Horgs- 

dal), Bjarnasonar, 372. 
Anna Oddsd6ttir(i Horgs- 

dal), Bjarnasonar, onnur, 

372. 
Anna 6lafsd6ttir (a Aust- 

ara-Hrauni), Olafssonar, 

381. 



') Bibliunofn og lleira bess hattar eru ekki tckin. i 1 ] eru 
sett nofn bcirra manna, sem getio er, an bess afl vera nafn- 
greindir. Tilvisanir eru seltar i svigum, par sem hlutaaeigandi 
maflur efla stadur er ekki nefndur a iiafn, en |><> talao um liann 
a annan skiljanlcgan halt. 



Aifisaga Jons Stcingritnssonar. 



27 



418 



Anna Palsddttir i Holti a 

Sidu, 382. 
Anna Valdad6ttir i Skal 

a Sidu, 383. 
Anna Vigfusd6ttir i Ha- 

tuni, 378. 
Anselmus, 96, 107. 
Arnarbreli i Olfusi, 318. 
Arnardrangur, 189, 197, 

381, 415. 
Ambjorg P6rarinsd6ttir 

(a^ Breidabolsstad), fs- 

leikssonar, 302, 383. 
Arndis Sigur0ard6ttir a 

Prestsbakka, 268, 373. 
Arngrimur J6nsson prest- 

ur a Melum (d. 1815), 

404. 
Ari Gudlaugsson prestur 

i Ofanleiti i Vestmanna- 

eyjum (d. 1809), 404. 
Ari Guomundsson pro- 

fastur a Mselifelli, (d. 

1707), 5, 6. 
Ames, 398. 
Arnessysla, 128, 241, 270, 

271. 
Ami Arnason i Hrifu- 

nesi, 415. 
Ami bddull, 89, 93. 
Ami Einarsson a Kirkju- 

baejarklaustri, 376. 
Ami Eiriksson i Kotey, 

416. 
Ami Erlendsson a Gamla- 

bse, 195. 
Ami FraDzson prestur i 

Hruna, (d. 1757), 395. 
Ami Gislason 317. 



Ami Gislason a Klaustur- 

seli, 3/7. 
Ami Havarosson a Hvoli, 

368. 
Ami Hreidarsson & Kars- 

stooum, 378. 
Ami Hreidarsson i Kirkju- 

bsejarklausturssdkn, 382. 
Ami Hoskuldsson a Heidi, 

376. 
Ami J6nsson a Fossi, 370. 
Ami Jonsson i Klaustur- 

seli, 376. 
Ami J6nsson i Reynis- 

hverfi, 131, (132). 
Ami Oddsson logmadur, 

(d. 1665), 152. 
Arni Oddsson i Kirkju- 

bsejarklausturssokn, 381. 
Arni Oddsson i Starakoti, 

132, 154. 
Arni Palsson a Pvera, 369. 
Arni Runolfsson lausa- 

madur, 53. 
Arni Sverrisson i Svina- 

dal, 408, 411, 415. 
Ami Porgeirsson i Hrifu- 

nesi, 132. 
Arni Porleifsson^prdfast- 

ur i AmarbEeli, (d. 1744), 

318. 
Arni Porsteinsson pr6f- 

astur i Kirkjubae, (d. 

1829), 256. 
Arnljbtur Olafsson prest- 
ur a Saudanesi,(d. 1904), 

341, 384. 



') PorvarOsson, er rangl. 



419 



Arnoddur Sigurdsson i 

Uppsolum, 379. 
Asar i Skaftartungu, Asa- 

kirkja, — prestakall, — 

s6knir, 120, 133, 246, 278, 

322, 339, 342, 415, 416. 
Asar i Skaftartungu, ytri, 

342, 416. 
Asgarour i Landbroti, 378, 

409, 414. 
Asgrimur Guflnason,318'). 
Asgrimur Gudnason i Efri- 

Vik, 379 1 ). 
Asgrimur Ingimundarson 

i Miilakoti, 371. 
Asgrimur Palsson prestur 

i Dalspingum, (d. 1805). 

201, 205, 207, 274, 278. 
Asgrimur Palsson i Morfl 

tungu, 374. 
Asmundur Einarsson 

fj6sadrengur a Pvera 

17, (18), 291, 292. 
Asmundur J6nsson prest 

ur a Breiflabolsstad, (d 

1757), 402. 
Asmundur Palsson prest 

ur a Audkulu, (d. 1803) : 

311, 392. 
Astridur Petursd6ttir 

Pykkvabae), Vilhjalms 

sonar, 380. 
Audkula, 21, 391, 392. 
Audkulustadir, 397. 
Auo61fsstadir, 91. 
Audolfur son Ceceliu 

Ingjaldsddttur a Niip- 

um, 368. 



') Getur verifl sami mndur. 



Audun Porbergsson raudi 
biskup a Holum, (d. 
1322), 313. 

Austflrdir, 260, 320. 

Austurland, 48, 68, 95. 

Bachmann, sja Hallgrim- 

ur Jousson. 
Bakki = Eyrarbakki. 
Bakki vid Geirlandsa = 

Prestbakki. 
Bakki i Svarfadardal, 388. 
Bakki i Oxnadal, 387. 
Bakkahjaleiga, 51. 
Bakkakot a Siflu, 373. 
Bard i Fljotum, 94, 95, 

311, 385, 402. 
Bardastrandarsysla, Bard- 

strendingar, 41,260,397, 

399. 
Bardastrond, 399. 
Bardur Vigfusson i 

Hvammi, 318, 415. 
Benedikt J6nsson Gron- 

dal yfirdomari, (d. 1825), 

402. 
Benedikt Jonsson prestur 

i Vestmannaeyjum, (d. 

1781), 56, (57, 58), 72, 73, 

(74), 150. 
Benedikt Palsson prestur 

a Stad a Beykjanesi, (d. 

1813), 311, 384, 389, 400, 

402. 
Benedikt Porsteinsson 

prestur a Skorrastad, 

(d. 1845), 290. 
Bergur Gudmundsson 

priSfastur i Bjarnanesi, 

(d. 1789), 322. 



420 



Bcrgur J6nsson prestur a 

Kirkjubaejarklaustri, (d. 

1852), 168, 240, 241, 248, 

266, 267, 272, 277, 278, 

300-303, 305, 306, (309), 

317, 321, 322, 324. 
Bergur, lausamadur, 291. 
Bergur Magnusson prest- 
ur i Nesi, (d. 1767), 

310'), 392. 
Berjanes, 412. 
Bersi Jonsson i Fljotum, 

394. 
Berufjordur, 289. 
Bessastaoir, 268, 405. 
Bitra (Bitrusveit), 393. 
Bitra (Butrildarstadir, 76, 

77. 
Biskupsbadstofa a H61- 

um, 390. 
Biskupspiifa, 72, 97. 
Bjarnarey, 352. 
Bjarnarhofn, 400. 
Bjamanes, 52, 322. 
Bjarnastadir i Flugumyr- 

ursokn, 5. 
Bjarni Arnason a Hvoli, 

368. 
Bjarni Bjornsson a Mariu- 

bakka, 367. 
Bjarni Bjornsson i Skal 

a Siou, 383. 
Bjarni Eiriksson (i Skaga- 

firdi), 9. 
Bjarni Erlendsson i S61- 

heimum, 103, 104. 
Bjarni Gudbrandsson a 



') Par slendur Gudmundsson. 



BI6mslurv611um, 367, 

407, 410. 
Bjarni Gunnsteinsson & 

Horgslandi, 371. 
Bjarni Halldorsson s^slu- 

madur a Pingeyrum, (d. 

1773), 89, 313, 315, 316. 
Bjarni Hinreksson i 

Pykkvabae, 380. 
Bjarni J6nsson a A a 

Siou, 383. 
Bjarni J6nsson pr6fastur 

a Breidab61sstad i Vest- 

urh6pi, (d. 1798), 34, 

311, 400. 
Bjarni ,I6nsson k Fossi, 

191, 415. 
Bjarni J6nsson i Eystri- 

dal, 368. 
Bjarni J6nsson i Eystri- 

dal, 369. 
Bjarni Jonsson i Sdlheim- 

um, 154. 
Bjarni Nikulasson syslu- 

maour i Skaptafells- 

syslu, (d. 1764), 103, 

119, 152, 237, 300. 
Bjarni Nikulasson i 

Pykkvabae, 380. 
Bjarni 6lafsson i Ha- 

tuni, 378. 
Bjarni Olafsson a Keldu- 

nupi, 372. 
Bjarni Olafsson meo- 

hjalpari a Mariubakka, 

367. 
Bjarni Palsson landlsekn- 

ir, (d. 1779), 40, (41), 

128, 134, 141, 241, 242, 



421 



257, 288, 290, (291), 310, 

387. 
Bjarni Palsson i Mord- 

tungu, 374. 
Bjarni Petursson prestur 

a Melstad, (d. 1790), 312, 

401, 402. 
Bjarni Petursson riki, 

s^slumaour a Skardi, 

(<i. 1768), 397. 
Bjarni Sigurdsson, 317. 
Bjarni Sigurdsson i Mosa- 

koti, 371, 409, 413. 
Bjarni Skulason, 318. 
Bjarni Skulason i Horgs- 

dal, 372. 
Bjarni Skulason i Horgs- 

dal, (yngri), 372. 
Bjarni Sverrissson a 

Raudabergi, 367. 
Bjorg Palsddttir (presls) 

Bjarnasonar, 388. 
Bjorn Arnason a Heidi, 

376, 408, 412. 
Bjorn Arnason smidur, 

82, 83, 84, 92, 139, 142, 

143. 
Bjorn Asbjdrnsson a Prest- 

bakka, 373. 
Bjorn Bjarnason aHrauni, 

415. 
Bjorn Bjarnason a Mariu- 

bakka, 367. 
Bjorn Bjornsson a Mariu- 

bakka, 367. 
Bjorn Hallddrsson prof- 

astur a Setbergi, (d. 

1794), 201, 203, (204), 

206, (207). 
Bjorn Ingjaldsson, 52. 



Bjorn Jonsson a Geir- 

landi, 375. 
Bjorn J6nsson prestur i 

Hreppholum, (d. 1808), 

338, 339. 
Bjorn Jonsson i Horgs- 

dal, 371. 
Bjorn Jonsson hrepp- 

stjdri i M^rdal, 147. 
Bjorn Magnusson prestur 

a Grenjadarstad, (d. 

1766), 230, 401. 
Bjorn Markusson log- 

maflur, (d. 1791), 84, 

(85, 86, 89), 90, 94, 141, 

154, 404. 
Bjorn Sigurdsson i As- 

gardi, 378. 
Bjorn Skulason prestur 

i Flugum^rarpingum, 

(d. 1759), 4, 17, 21, 27, 

30, 227, 385. 
Bjorn Ssemundsson a 

Preslbakka, 373. 
Bjorn Porgrimsson prdf- 

astur a Setbergi, (d. 

1832), 130, (131), 185, 

(199), 200, 201, 203—206, 

298, 307, 394. 
Blanda, 98. 
Blankard, 257. 
Blikalon a Sleltu, 24, 398. 
Blomsturvellir i Fljols- 

hvern, 3u7, 407, 410. 
Blonduhlid, 4, 227, 323. 
Bdla i Blonduhlid, 323. 
Borg a M^rum, 27, 311, 

399. 
Borgarfjordur, 27,208,298, 

338, 399. 



422 



Botnar, 338, 342. 
Botoli'ur Porvaldsson a 

Ytri-S61heimum, 52—55, 

58, (59). 
Breid, 111. 

Breioab61sstadarse), 374. 
Breidabolsstadur i F'ljols- 

hlid, Breidab61sstadar- 

s6kn, 59, 69, 210. 
Breidab61sstadur a Sidu, 

192, 302, 373, 416. 
Breidab61sstadur a Skog- 

arstrond, 402, 403. 
Breidab61sstadur i Vest- 

urhopi, 34, 311,400,402. 
Breidafjardardalir, 395. 
Brckkur i Blonduhlid, 

30, 40. 
Brekkur i Myrdal, 127. 
Brimnes i Skagafirdi, 

45, 83. 
Brochmann, Jesper Bas- 

mussen, (Caspar Eras- 
mus) dr., Sjalands- 

biskup, (d. 1652), 68. 
Brokey, 64. 
Bruarland a Hofoastrond, 

390. 
Brunna, 336, 342. 
Bryggja i Vestmannaeyj- 

ura, 52. 
Brynjolfur Bjarnason i 

Fagradal, 397. 
Brynjolfur Brynj61fsson 

logsagnari i Vestmanna- 

eyjum, 55. 
Brynjolfur 6lafsson prest- 

ur a Stod, (d. 1816), 

343. 
Brynj61fur Sigurosson 



syslumadur i Hjalm- 
holti, (d. 1771), 129, 
(130), 136, (137), 138, 141. 

Brynj61fur Porflarson 
Thorlacius syslumafl- 
ur a Mlidarenda, (d. 
1762), 69, (70—71). 

Budir undir Jokli, 49. 

Buland, Biilandssokn, 280, 
339, 340. 

Bulandshjaleiga, 343. 

Bulandsnes, 343. 

Burhylur, 211. 

Bursillai, 297. 

Bsejarstadur a S61heima- 
nesi, 237. 

Baer i Borgarfirfli, 208, 
298. 

Bser a Baudasandi, 6. 

Baesa, Bajgisa, 386, 396, 
400. 

Bodvar J6nsson (foflur- 
br6dir sr. J6ns), 18. 

BoOvar J6nsson syslu- 
madur i Vestmanna- 
eyjum, (d. 1754), 54, 
(55, 56). 

Cecelia Bjarnad6ttir (i 

Mosakoti), Sigurdsson- 

ar, 371. 
Cecelia Ingjaldsdottir a 

Nupum, 368. 
Cecelia J6nsd6ttir i Ytri- 

Tungu, 377. 
Cecelia 6lafsd6ttir i Ytri- 

Tungu, 378. 
Conradus, Diatcricus, 60. 
Cromwell, Oliver, 387. 
Curtius, Marcus, 28. 



423 



Dadi Gudmundsson prest- 

ur i Reynispingurn, (d. 

1779), 107, 110, 112, 113, 

114, (115, 116), 119, 120, 

122, 227, 236, 238, 261, 

283, 318, (319), 320, 323. 
Dadi Nielsson frddi (d. 

1856), 322-324. 
Dalasysla, 388, 392, 397, 

402. 
Dalbaer i Landbroti, 337, 

341, 377, 379, 416. 
Dalir, 310, sbr. Breida- 

fjardardalir. 
Dalshverfi, 209. 
Dalsping undir Eyjafjoll- 

ura, 209. 
Dalur undir Eyjafjollum, 

280. 
Dalur, austari, eystri, 336, 

341, 368, 415. 
Dalur, ytri, 336, 341, 369, 

405. 
Daniel Palsson a Ntip- 

um, 368. 
Danir (donsk pj6fl), 28. 
David Hansson Scheving 

sy\slumadur, (d. 1815), 

61, 311, 397, (398). 
Dcsjarmyri, 112. 
Djupavogur, 182, 195. 
D6mhildur J6nsd6ttir (a 

Fossi), Vigfiissonar, 370. 
Donatus, 33, 35, 252, 317. 
Drangey, 20, 66. 
Drangshlidarnupur, 130. 
Dyrh61aey, Dyrholaeyjar- 

horn, 117, 127, 134, 348. 
Dyrh61a6s, 105, 109. 
Dyrh61ar i Myrdal, Dyr- 



Ii61as6kn, — pinglag, 93, 
120, 123, 126, 155, 158, 
159, 219, 227, 235, 236, 
253, 284, 321, 323, 333, 
350. 
Dasli, 317. 

Eggert Bjarnason aSkardi, 

397. 
Eggert Gudmundsson k 

Alptanesi a Myrum, (d. 

1767), 397. 
Eggert Olafsson vicelog- 

maflur, (d. 1768), 14, 

254. 
Eggert Ssemundsson 

prestur a Undirfelli, (d. 

1781), 391. 
Eggerz, sja. Fridrik. 
Eidisbaetur, 109. 
Einar Andresson i B61u, 

322, 323. 
Einar Aud61fsson & Niip- 

um, 368. 
Einar, ad austan, 78. 
Einar Bjarnason i Mosa- 

koti, 371. 
Einar Bjarnason & Maeli- 

felli, 322, 324. 
Einar Bjornsson a Mariu- 

bakka, 367. 
Einar Brynj61fsson a Hlid- 

arenda i Olfusi, (d. 

1793), 201, (202), 208, 213. 
Einar Eiriksson prestur i 

Grimstungum, (d. 1810), 

311. 
Einar Eiriksson a Heli- 
um, 104—106, 108, 132, 

154. 



424 



Einar Erlendsson, 124, 

(125), 126, 155, 167. 
Einar Halfdanarson prof- 

astur a Kirkjubajjar- 

klaustri, (d. 1753), 67, 

(68). 
Einar Jonsson prestur a 

Desjarmyri, (d. 1811), 

271, 318. 
Einar J6nsson prestur i 

Kaldaoarnesi, (d. 1771), 

289. 
Einar J6nsson ur Meoal- 

landi, 76. 
Einar Jonsson raosmad- 

ur i Vidvik, (d. 1779), 

21, 24, 32, (33). 
Einar i Myrdal, 284. 
Einar Oddsson ur Reynis- 

hverfi, 74. 
Einar 6lafsson, 267. 
Einar 6lafsson a llolmi, 

377, 415. 
Einar, sonur Rannveigar 

Sigurdordottur i Holti 

a Siou, 382. 
Einar Pambarskelfir, 386. 
Einar P6rdarson prestur 

i Hvammi, (d. 1801), 

311, 388. 
Einar Porsteinsson syslu- 

maour a Felli i Myr- 
dal, (d. c. 1691), 153. 
Einholt, Einholtsping, 57. 
Eirikur Alexandersson i 

Fogruhlid, 380. 
Eirikur Arnason, undan 

Eyjafjollum, 80. 
Eirikur Arnason a Arn- 

ardranga, 381. 



Eirikur Eiriksson 311, sja 

Einar Eiriksson. 
Eirikur Eiriksson a Hnaus- 

um, 415. 
Eirikur Gislason a Flogu, 

18. 
Eirikur Gudbrandsson a 

H61mi, 377. 
Eirikur Gudmundsson 

prestur a Stad i Hriita- 

firdi, (d. 1795), 311, 390, 

391. 
Eirikur Gudvardsson 

b6ndi a 6slandi, 388, 

389. ' 
Eirikur J6nsson i Horgs- 

dal, 372. 
Eirikur ur Loni, 275. 
Eirikur fra Petursey, 318. 
Eirikur Sigurdsson a 

Fossi, 194, 269, (270), 370. 
Eirikur Vigfusson prest- 
ur i Stafholti, (d. 1808), 

250, 404. 
Eldjarn J6nsson prestur 

a Modruvallaklausti (d. 

1725), 386. 
Eldridagrimur, draum- 

maflur, 173. 
Elin Rrynjolfsdottir (i 

Fagradal) Bjarnasonar, 

397. 
Elin J6nsd6Uir (a Fossi), 

6lafssonar, 370. 
Elin J6nsd6ttir (a Fossi), 

Vigfussonar, 370. 
Elin J6nsd6ttir i Horgs- 

dal, 372. 
Elin Magnusd6ttir(presls) 

Jonssonar, 401. 



425 



Elin Sigurdard6ttir (i 

Geirlandsseli), Porgeirs- 

sonar 374. 
Elin Stefansd6ttir (prests 

a Hoskuldsstodum), 6l- 

afssonar, 400. 
Elin Vigfiisddttir (i Ytri- 

dal), Porgeirssonar, 369. 
Elin 6gmundsd6ttir i 

Fogruhlid, 379. 
Emerenliana Gisladottir 

(a Geirlandi), Porsteins- 

sonar, 375. 
Emerentiana Jonsdottir 

(a Fossi), Olafssonar, 

370. 
Emerentiana Rundlfsdott- 

ir i Horgsdal, 372. 
Englendingar, engelskir, 

298. 
Erasmus, R., (d. 1536), 36, 

37, 58. 
Erlendur Gudmundsson i 

Austari-Tungu, 378. 
Erlendur Gudmundsson 

prestur a Stod, (d. 1803), 

279. 
Erlendur J6nsson prdf- 

astur a Hrafnagili, (d. 

1807), 311, 396. 
Erlendur Sigurdssoncand. 

jur. a Brekkum, (d. 1800), 

9, 34, 40, 62, 312. 
Erlendur i Steig 120. 
Esp61in, sja Jon J6nsson. 
Eydalir, 244. 
Eyjafjallajokull, 73. 
Eyjafjardara, 395. 
Eyjafjardarsysla, 229. 
Eyjafjdll, 48, 68, 72, 73, 



74, 80, 101, 109, 111, 117, 

159, 180, 182, 195, 196, 

209, 260, 282, 411. 
Eyjafjordur, Eyfirdingar, 

72, 83, 142, 230, 308, 396. 
Eyjara, 169. 
Eyjasandur, 51. 
Eyj61fur,f6stursonurGisla 

a Horgslandi, 192. 
Eyj61fur Alexandersson a 

S61heimum, 318, 383. 
Eyjolfur Bjarnason i ' 

Eystridal, 369. 
Eyjolfur Bjarnason prest- 
ur i Grimsey, (d. 1778), 

81, 390. 
Eyj61fur Bjarnason a 

Keldunupi, 373. 
Eyj61fur Bjarnason a 

Seljalandi, 369. 
Eyjolfur Einarsson log- 

madur, 238. 
Eyj61fur Einarsson a S61- 

heimum, 150. 
Eyjolfur Eyjdlfsson i 

Kalfafellskoti, 367. 
Eyjolfur Gudmundsson a 

Karstodum, 378. 
Eyjolfur Hannesson a 

Niipstad, 366. 
Eyjolfur Jdnsson a Skog- 

tjorn, 317. 
Eyj61fur J6nsson prestur 

a V611um, (d. 1745), 85. 
Eyj61fur Nikulasson i 

Holti a Sidu, 382. 
Eyjblfur Sigurdsson prest- 
ur i Hofspingum, (d. 

1794), 311,389, (390), 391. 
Eyjdlfur Teitsson presl- 



426 



ur a Hofi i Alptafirdi, 
(d. 1804), 113, 257. 

Eyj61fur Porarinsson i 

' Skal a Sidu, 383. 

Eyrarbakki, Eyrarbakka- 
biidir, 28, 51, 78, 134, 
167, 175, 239, 286, 287, 
307, 321, 333, 345. 

Eyrarland, 401. 

Eyrarsveit, 201. 

Eyvindarh6!ar, 323. 

Fagradalur, 397. 

Fagurhlid i Landbroti, 
379. 

Fauskalaekjargljufur, 132. 

Fedgakvisl, 355. 

Felli i Myrdal, (Fellstoll- 
ur), 101, 128, 134, 144, 
149, 151, 152, 153, 154, 
155, 157, 160, 162, 166, 
167, 227, 232, 269, 270, 
297, 324, 325, 331. 

Fell i Slettuhlid, 312, 402. 

FidesEiriksdottiraHdlmi, 
377. 

Finnbogi J6nsson log- 
madur, 5. 

Finnur J6nsson biskup i 
Skalholti, (d. 1789), 33, 
118, (119), 123, 174, 198, 
(199), 254, 332, 334, 335, 
340. 

Finnur medhjalpari, 123. 

Finnur Snj61fsson a Fossi, 
370. 

Fjallabak(svegur), 208. 

Fj6n, 300. 

Fjaeldsted, sja Porkell 
,I6nsson Fjeldsted. 



Fjoll = Eyjafjoll. 

Flaga, Floguengjar, — 

jardir, — j6rd, — um- 

bodsjord, 18, 132, 133, 

329, 340, 342, 343, 408, 

409. 
Flandrar, 204. 
FIj6t, 5, 19, 94, 95, 394, 

396. 
FIj6lar i Medallandi, 

(Flj6tastadir), 415, 416. 
Flj6tar, efri, 338, 342. 
Flj6tar, sydri, 338, 342. 
Flj6tshlid, 48, 49, 50, 73, 

76, 159, 270. 
Flj6tshverfi (= Hverfi), 

243, 321, 322, 366, 384, 

407. 
Flugumyri, — Flugumyr- 

ars6kn, — Flugumyrar- 

ping, 4—6, 13, 17, 29, 

30, 227, 279. 
Flugumyrarskotta, 43. 
Foss i Myrdal, 284. 
Foss a Sidu, 182, 191, 194, 

269, 369, 408, 411, 415. 
Framnes i Blonduhlid, 

20, 399. 
Friflrik V. Danakonung- 

ur, (d. 1766), 347. 
Fridrik Eggerz prestur 

i Skarflspingum, (d. 

1894), 384. 
Fridrik Gudmundsson 

prestur a Borg, (d. 

1812), 27, 311, 399. 
Fr60a, 403. 

Frostastadir i Blondu- 
hlid, 20, 21, 30, 60, 91, 

92, 227, 399. 



427 



Fulatjdrn, 83. 

Fiisi flotkampur, 38, 39. 

Gamaliel Porleifsson 

prestur a Myrka, (d. 

1846), 387. 
Gamlibser, 195. 
Gardakotshjaleiga i Reyn- 

ishverfi, 219. 
Gardar a Alftanesi.257,260. 
Gardar a Akranesi, 33. 
Gardar i Reynishverfi, 

116, 219. 
Garour i Kelduhverfi, 230. 
Gata i Faereyjum, 386. 
GaulverjabEer, 249. 
Gerhardus, Joh., (d. 1637), 

281. 
Geir J6nsson Vldalin 

biskup i Reykjavik, (d. 

1823), 387. 
Geirland, 214, 321, 375, 

409, 413. 
Geirlandsa, 275, 321, 324, 

346. 
Geirlandssel, 374. 
Geirlaug J6nsd6ttir (i 

Horgsdal), J6hannsson- 

ar, 372. 
Geirlaug Sigurdard6ttir a 

Kirkjubaejarklaustn',376. 
Geirlaug Sigmundsdottir i 

Efri-Vik, 379. 
Geirlaug Porleifsdottir (i 

Mordtungu), Jbhanns- 

sonar, 374. 
Gisli Einarsson prestur a 

Audkiilu, (d. 1747), 391. 
Gisli Einarsson prestur i 

Selardal, (d. 1834), 200. 



Gisli Hakonarson log- 

mafiur, (d. 1631), 323, 
[Gisli Jonsson prestur i 

Saurboejarpingura, Cd. 

1781), 392]. 
Gisli Jonsson konrektor, 

prestur i Staerra-Ar- 

skogi, (d. 1838), 384, 385, 

392-394, 398-400. 
Gisli Magnusson biskup 

a H61um, (d. 1779), 385, 

386, 390, 396. 
Gisli Magnusson, Visi- 

Gisli, syslumaour 4 

Hlidarenda, (d. 1696), 

257. 
Gisli JPalsson a Horgs- 

landi, 192. 
Gisli Palsson i Kalfafells- 

koti, 367. 
Gisli Sveinsson i Klaust- 

urseli, 377. 
Gisli Thorarensen pr6f- 

astur i Odda, (d. 1807), 

404. 
Gisli Vigfusson meistaria 

Hofi, (d. 1673), 323. 
Gisli Porlaksson biskup a 

H61um, (d. 1684), 7. 
Gisli Porsteinsson a Geir- 

landi, (d. 1825), 214, 225, 

375, 409, 413. 
Gizur Bjarnason a B16mst- 

urvollum, 367. 
Gizur Helgason i Efri- 
Vik, 379. 
Gizur Palsson a A a Sidu, 

383. 
Goddalir, 10, 244, 311, 388, 

389. 



428 



Gottskalk Porvaldsson 

(prests) Gottskalksson- 

ar, 62. 
Grenivik, 142, 395. 
Grenjadarstadur, 230, 310, 

3S6, 389, 391, 400, 401. 
Grimsey, 81, 311, 388,389, 

395. 
Grimstungur, 390. 
Grjota i Fljdtshlfd, 77. 
Gr6a Asgrimsd6ttir (i 

Mulakoti), Ingimundar- 

sonar, 371. 
Gr6a Bjarnadottir(i Mosa- 

koti), Sigurdssonar, 371. 
Groa Bjarnaddttir i 

Pykkvabae, 380,408,411. 
Groa H6gnad6ttir a A a 

Sidu, 383. 
Groa Jonsdottir & Fossi, 

370. 
Groa Valdadoltir a Pvera, 

369. 
Groa Porhalladdttir i 

Skaptardal, 384. 
Gr6a Porsteinsddttir i 
Kirkjubaejarklausturs- 
sdkn, 382. 
Grund i Eyjafirdi, 386, 

388, 389, 396, 402. 
Grund i Eyrarsveit, 203. 
Grund i Hdfdahverfi, 92. 
Grof 159, 161, 164. 
Grondal, sja Benedikt 

Jonsson. 
Gudbjorg Arnad6ttir'' a 

H61mi, 377. 
Guobjorg Eyjolfsdotlir i 

Ytri-Tungu, 377. 



Gudbjorg Gudmundsdott- 

ir a Arnardranga, 381. 
Gudbjorg Havardsdottir a 

Mariubakka, 367. 
Guobjorg Palsddttir a 

Keldum, 68, (69). 
Gudbrandur Eiriksson 

a Breidabdlsstad, 373, 

416. 
Gudbrandur Jousson 

skjalaritari, 405, 406, 

410, 414. 
Gudbrandur Porlaksson 

blskup a Hdlum, (d. 

1627). 6, 24. 
Gudfinna Alexandersddtt- 

ir i Kirkjubaejarklaust- 

urss6kn, 382. 
Gudfinna Bjarnadottir (i 

Eystridal), Jdnsssonar, 

369. 
Gudfinna Hjalmsdottir (a 

Keldulandi),Stefansson- 

ar, 9, 15. 
Gudlaug Bjornsddttir k 

Seglbiidum, 301, (304), 

372. 
Gudlaug, ddttir Ceceliu 

lngjaldsddttur a Niip- 

um, 368. 
Gudlaug Eiriksddllir (a 

Flogu), 18. 
Gudlaug Eiriksd6ttir (a 

Fossi), Sigurdssonar, 

370. 
Gudlaug Gizurardottir i 
Kirkjubaejarklausturs- 
sdkn, 382. 
Gudlaug J6nsd6ltir (i 



429 



Eystridal), J6nssonar, 

368. 

Gudlaug Jonsdottir (a 

Fossi), Olafssonar, 370. 

Gudlaug, Magniisdottir 

(prests), Markiissonar, 

396. 

Gudlaug Sigurdardottir a 

Fossi, 370. 
Gudlaug Porsteinsd6ttir i 

Eystridal, 368. 
Gudlaug 6rn61fsd6ttir a 

Geirlandi, 375. 
GudIaugurSveinssonpr6f- 
astur i Vatnsfirdi, (d. 
1807), 398, 399. 
Gudlaugur Porgeirsson 
profastur i G6rdum,(d. 
1789), 260. 
Gudleif Sigurdardottir (a 
Geirlandsseli), Porgeirs- 
sonar, 374. 
Gudmundur Arason log- 
rettumadur i Flata- 
tungu, 5. 
Gudmundur Bardarson 

ur Kj6s, 45. 
Gudmundur Bersason 
student (d. 1749), 311, 
394, 395. 
Gudmundur Bjarnason 
Scheving agent, (d. 1837), 
397. 
Gudmundur a Brimnesi, 

83. 
Gudmundur Bodvarsson 
prestur a Kalfatjorn, 
(d. 1831), 404. 
Gudmundur Einarsson 



sysluskrifari a Ytriey, 
322. 
Gudmundur Eiriksson 
prestur i Middalaping- 
um, (d. 1734), 390. 
Gudmundur Gudmunds- 
son snikkari i Bjarna- 
stadahlid, 5, 7. 
Gudmundur Helgason fs- 

fold student, 142. 
Gudmundur Hreidarsson 

a Karstodum, 378. 
Gudmundur Hdgnason 
prestur i Vestmanna- 
eyjum, (d. 1795), 53, 
(54), 55, (56), 58. 
Gudmundur Jonsson 
prestur i Krossping- 
um (d. 1767) 101. 
Gudmundur Jonsson i 
Breidab61sstadarseli, 374. 
Gudmundur a L6ni i 

Vidvikursveit, 323. 
Gudmundur Loptsson i 
Hvammi i Myrdal, 318. 
Gudmundur Nikulasson 

i Pykkvabse, 380. 
Gudmundur (Olafsson) 

prestur, 321. 
Gu3mundur Olafsson 
djakni i Hdfdabud, 27, 
(28), 35, 399. 
Gudmundr Palsson i Aust- 
ari-Tungu, 378, 407, 410. 
Gudmundur Sal6monsson 

i Mulakoti, 371. 
Gudmundur Sigurdsson 
prestur a Bardi 1 Flj6t- 
um (d. 1800), 311, 385. 



430 



Gudmundur Sigurdsson 
hospitalshaldari, 394. 

GudmundurTeitsson stud- 
ent, (d. 1745), 311, 389. 

Gudmundur Pordarson 
»mori«, 27. 

Gudmundur Porgrimsson 
prestur i Seltjamarnes- 
pingum, (d. 1790), 200 
-202. 

Gudmundur Porleifsson 
i Brokey, (d. 1720), 64. 

Gudni Brynjdlfsson i 
Hjalmholti, (d. 1770), 
137, 138. 

Guflni Jonsson i Reykja- 
koti i Olfusi, 289. 

Gudni 6lafsson i Efri-Vik, 
194, 379, 415. 

Gudny Bjarnadottir i 
Kalfafellskoti, 367. 

Gudn^ Gudmundsdottir 
i Mordtungu, 374. 

Gudny Gudnad6ttir(syslu- 
nianns) Sigurdssonar, 
401. 

Gudny Helgad6ttir (i Efri- 
Vik), Gudmundssonar, 
379. 

Gudny Hinreksddttir (a 
Heidi), Hdskuldssonar, 
376. 

Gudny Jonsdottir a 
Hunkubokkum, 376. 

Gudny J6nsd6ttir i Nyja- 
bse, 377. 

Gudny Jdnsdottir (prof- 
asts) Steingrimssonar, 
1, 12, 107, 133, 170, 227, 
228, 262, 273, 322, 324. 



Gudny Olafsdbttir a Ref- 

stodum, 378. 
Gudny Sal6monsdottir (a 
Arnardranga), Porsteins- 

sonar, 375. 
Gudny Stefansdottir a 

Silfrastodum), Rafns- 

sonar, 4, 9, (10—12). 
Gudny Porhalladottir (i 

Holti a Sidu), Jonsson- 

ar, 383. 
Gudny Porsteinsddttir 

(prests) Oddssonar, 69, 

103, 283. 
Gudridur Halldorsddttir 

(prests) Palssonar, bisk- 

upsfrii, 207. 
Gudridur Ingimundar- 

d6ttir a Seljalandi, 368. 
Gudridur Johannsdottir i 

Mordtungu, 374. 
Gudridur Oddsdottir (i 

Horgsdal), Bjarnasonar, 

372. 
Gudridur Sigvaldaddttir 

(prests) Halldorssonar, 

202. 
Gudrun, kona Einars Er- 

lendssonar, 125. 
Gudrun, ekkja, 125. 
Gudrun Alexandersddttir 

i Fogruhlid, 380. 
Gudrun Alexandersddttir 

(i Skal), Sveinssonar, 

383. 
Gudrun Amundaddttir k 

Keldunupi, 373. 
Gudrun Arnaddttir i 

Horgsdal, 372. 
Gudrun Asgrimsddttir (i 



431 



Mulakoti) Ingimundar- 

sonar, 371. 
Gudriin Bjarnad6ttir a 

Niipsstad, 191, 344, 366. 
Gudriin Bjdrnsddttir (a 

Mariubakka), Bjarnason- 

ar, 367. 
Gudriin Bjdrnsddttir (a 

Laxainyri), Magniisson- 

ar, 5. 
Gudrun Einarsddttir i 

Eystridal, 369. 
Gudrun Einarsd6ttir a 

Hdlmi, 377. 
Gudrun Einarsddttir a 

Raudabergi, 367. 
Gudrun Eiriksddttir a 

Niipum, 368. 
Gudrun Eiriksddttir (ldg- 

r6ttumanns) Steinddrs- 

sonar, 49. 
Gudrun Erlendsddttir i 

Austari-Tungu, 378,(407), 

410. 
Gudrun Gizurarddttir a 

Bldmsturvdllum, 367. 
Gudriin Gudriinarddttir 

a Breidabdlsstad, 373. 
Gudrun Hakouarddttir (i 

Vatnshorni), Arnason- 

ar, 150. 
Gudriin Hallnyjarddttir i 

Mordtungu, 374. 
Gudriin Hinreksddttir (i 

Pykkvabae), Jonssonar, 

380. 
Gudriin Jdnsddttir a A a 

Sidu, 383. 
Gudrun Jdnsddttir a Aust- 

ara-Hrauni, 381. 



Gudrun Jdnsddttir i Aust- 

ur-H6rgslandskoti, 370. 
Gudriin Jdnsddttir(prests) 

Bergssonar, 367. 
Gudriin Jdnsddttiri Fdgru- 

hlid, 380. 
Gudriin Jdnsddttir a 

Hdrgslandi, 371. 
Gudriin Jdnsddttir a. 

Mariubakka, 367. 
Gudrun Jdnsddttir i Mula- 
koti, 371. 
Gudriin Jdnsddttir i Mdrk, 

375. 
Gudrun Jdnsddttir i Nyja- 

bse, 377. 
Gudriin Jdnsddttir a Prest- 

bakka, 374. 
Gudriin Jdnsddttir a Ytra- 

Hrauni, 381, 408, 411. 
Gudriin Ketilsddttir 

(prests) Jonssonar, 400. 
Gudrun Magniisddttir (i 

Austur-Hdrgslandskoti), 

Jonssonar, 370. 
Gudriin Magniisddttir (i 

Austur-Hdrgslandskoti), 

Jonssonar, (dnnur), 370. 
Gudriin Oddsddttir i 

Hdrgsdal), Bjarnason- 

ar, 372. 
Gudriin Oddsddttir a Segl- 

biidum, 380. 
Gudrun Olafsddttir (i 

Svefneyjum), Gunnlaugs- 

sonar, 202, (203). 
Gudriin Palsddttir a Fossi, 

370. 
Gudriin Palsddttir (a Niip- 
um), Palssonar, 368, 



432 



Gudriin Petursd6ttir (a 

Arnardranga), Sveins- 

sonar, 381. 
Gudriin Sigurdardottir (a 

Geirlandsseli), Sigurds- 

sonar, 374. 
Gudriin Sigurdard6ttir i 

Holti a Sidu, 382. 
Gudriin Sigurdardottir 

(klausturhaldara), 01- 

afssonar, 375. 
Gudriin Skuladottir (land- 

fogeta) Magniissonar,60. 
Gudriin Steinsddttir a 

Horgslandi, 371. 
Gudriin Vigfusddttir (a. 

Hofl), Gislasonar, 63, 

82, (83). 
Gudriin P6rarinsd6ttir i 

Skal a Sidu, 383. 
Gudriin Porgeirsddttir a 

Kelduniipi, 372. 
Gudriin Porkelsddttir 

(prests) Porsteinssonar, 

402. 
Gudriin Porsteinsd6ttir a 

Karstodum, 378. 
Gudriin Porsteinsdottir a 

Niipum, 368. 
Gufudalur, 399. 
Gufunes, 60, 170, 201, 204, 

209, 214, 246, 274. 
Gullbringusysla, 29, 128, 

132, 177, 290, 416. 
Gunnar Jonsson a Dyr- 

holura, 126, 155, 156, 

159, 166, 167, 253. 
Gunnar 6lafsson i Mork, 

375, 408, 411. 
Gunnar Palsson skdla- 



mcislari, prdfastur i 
Hjardarholti, (d. 1791), 
37, (39), 43, (44—46), 67, 
68, 310, 329, 384, 385, 
388, 390, 395. 

Gunnsteinn i Holti 159, 
164. 

Gunnsteinn Sigurdsson 
hinn guli, (d. 1866), 271, 
378. 

Gunnvor Olafsdottir i 
Efri-Vik, 379. 

Haeyri a Eyrarbakka, 239, 

241. 
Hafnarfjordur, 298. 
Hafursa, 117, 119, 120. 
Hafursey, 115, 116. 
Hagi a Bardastrond, 397, 

399. 
Halfdan Einarsson sk61a- 

raeistari, (d. 1785), 250, 

(251), 255, 341, 385. 
Halfdan Gudbjargarson .a 

Raudabergi, 367. 
Halla Einarsdottir a 

Kelduniipi, 373. 
Halla Eiriksddttir (a 

Fossi), Sigurdssonar, 

370. 
Halla J6nsdottir(a Fossi), 

6lafssonar, 370. 
Halla J6nsd6ltir i Kirkju- 

baejarklausturssokn, 382. 
Halla, vinnukona a Reyn- 

isstad, 64, 83. 
Halla Ogmundsddttir k 

Refstodum, 378. 
Hallbera Alexandersd6ttir 

i Holti a Sidu, 382. 



433 



Hallbera Arnad6ttir (a 

Pvera), Palssonar, 369. 
Halldor Brynj61fsson bisk- 

up a H61um, (d. 1752), 

37, (38, 44—47), 58, 64, 

(65), 68, 88, (311), 312, 

(314—316), 390, 392, 395. 
Halldor Eiriksson prent- 

ari, 49. 
Halld6r Gudrunarson, 125. 
Halld6r Finnsson pr6fast- 

ur i Hitardal, (d. 1814), 

202. 
Halld6r J6nsson, 318. 
Halld6r Jonsson b6ndi a 

Bakka i Oxnadal, 387. 
Halld6r J6nsson a Flj6t- 

um, 415. 
Halld6r Jonsson pr6fast- 

ur a H61um, (d. 1769), 

85, 89, 226, 311, 390. 
Halld6r Sigurosson, 311. 
Halld6r Sveinsson a Arn- 

ardranga, 381. 
Halldora Arnad6ttir a 

Prestbakka, 373. 
Halld6ra Gunnsteinsdott- 

ir a Pvera, 369. 
Halld6ra Ingimundard6tt- 

ir i Kirkjubsejarklaust- 

urss6kn, 382. 
Halld6ra J6nsd6ttir i 

Horgsdal, 372. 
[Halld6ra J6nsd6ttir (urn- 

bodsmanns) J6nssonar, 

394]. 
Halld6ra J6nsd6ttir i 

Nyjabae, 377. 
Halld6ra Palsd6ttir (a 



Hunkubokkum), 6lafs- 

sonar, 376. 
Halld6ra PMsddttir i 

Mordtungu, 374. 
Halld6ra Petursd6ttir (i 

Pykkvabaj), Vilhj alms- 
sonar, 380. 
Halldora d6ttir Rannveig- 

ar Sigurdard6ttur 1 

Holti a Sidu, 382. 
Halld6ra Stefansdottir (a 

Silfrastodum), Rafns- 

sonar, 21. 
Hallgerdur Vigfiisd6ttir (i 

Ytridal), Porgeirssonar, 

369. 
Hallgerflur P6rarinsd6ttir 

i Hatuni, 378. 
Hallgrimur Eldjarnsson 

prestur a Grenjaflar- 

stad, (d. 1779), 310, 386, 

(396), 400. 
1 1 align in ur Jonsson Bach- 

mann lseknir, (d. 1811), 

400. 
Hallgrimur Jonsson a 

Steini a Reykjastrond, 

86. 
Hallgrimur Pdtursson 

preslur i Saurbsc, (d. 

1674), 84, 255. 
Hallny Hinreksd6tlir (i 

Pykkvabse), J6nssonar, 

380. 
Hallny J6nsd6ttir i Mork, 

375. 
Hallur J6nsson a Breida- 

b61sstad, 373. 
Hamarsholt, 72, 73,99,101. 



Aifisaga Jons Steingrlmssonar. 



28 



434 



Hannes Finnsson biskup 
i Skalholti, (d. 1796), 76, 
148, (174), 185, 186, 190, 
197, 198, (199, 201, 209), 
247, 248, (249, 250, 266), 
272, 277, 278, 329, 331— 
333, 343, 345, 404. 

Hannes J6nsson a Nup- 
stad, 336, 337, 366. 

Hannes Lauritzson Sche- 
ving s^slumadur a 
Munkapvera, (d. 1726), 
229, 230, 322, 323, 398. 

Hans Lauritzson Sche- 
ving klausturhaldari a 
Munkapvera, (d. 1782), 
63, 397. 

Harboe, Ludvig, Sjalands- 
biskup, (d. 1783), 26, 
29— 31,(32), 386, 387,395. 

Haskj61, 111. 

Hattin i Landbroti, 226, 
378. 

Haukagilsheidi, 97. 

Havardur Einarsson i 
S61heimum, 103, 147. 

Hegraness^sla, 4, 5, 142, 
390. 

Hegranesping, 85. 

Heidarvatn i M^rdal, 109. 

Heidi i M^rdal, 208, 212, 
213, 216, 283, 322. 

Heidi a Siou, 196, 376, 
408, 412, 415. 

Hekla, 298, 349. 

Helga Amad6ttir a Arn- 
ardranga, 381. 

Helga Brynj61fsd6ttir 
(s^slumanns) Sigurds- 
sonar, 129, 130, (131), 



183, 185, (199), 200, 201, 

(202), 203—208, 299, 307, 

308. 
Helga Eggertsd6ttir 

(prests) Saemundsson- 

ar, 391. 
Helga Egilsddttir 1 ) (i 

Teigakoti), J6nssonar, 

8, (9). 
Helga Eiriksd6ttir i Mork, 

375. 
Helga Guflmundsddttir 

(snikkara) Guflmunds- 

sonar, 5, 7. 
Helga Gudmundsd6ttir 

(Sigurflard6ttir) i Hlid 

i Skaptartungu, 409, 

413. 
Helga J6nsdottir i Horgs- 

dal, Eirikssonar, 372. 
Helga J6nsd6ttir i Ha- 

tiini, 378. 
Helga J6nsdottir a Niips- 

stad, 366. 
[Helga J6nsd6ttir (prests 

&Stadarh61i),J6nssonar, 

247], 
Helga J6nsd6ttir (pr6f- 

asts) Steingrimssonar, 

1, 177, 183, 211, 214, 227, 

228, 246, 255, 273, 303, 

322, 324, 373. 
Helga J6nsd6ttir (bisk- 

ups) Vigfussonar, 63. 
Helga Magnusd6ttir a 

Horgslandi 371. 
Helga 6lafsd6ttir, kona 



') Eiriksdoitir stendur i sog- 
unni, sem er rnngl. 



435 



Magniisar Andressson- 

ar, 318. 
Helga 6lafsd6ttir a H6Jmi, 

3/7. 
Helga Sigmundsd6ttir a 

HQrgslandi, 371. 
Helga Sigurdard6ttir, 

kona isleifs Gudmunds- 

sonar, 120. 
Helga Skulad6ttir i Horgs- 

dal, 372. 
Helga Steingrimsd6ttir (a 

Pvera) J6nssonar, 17, 

(140), 273, 317, 322, 323. 
Helga Steinsd6ttir (bisk- 

ups) Jonssonar, 21. 
Helga Sveinsd6ttir i 

Horgsdal, 372. 
Helga VigtusdoUir (i Ytri- 

dal), Porgeirssonar, 369. 
Helga Porsteinsdottir (i 

Mordtungu), J6nssonar, 

374. 
Helgafell, 207, 299, 392. 
Helgafellssveit, 205. 
Helgl Eiriksson (jarls), 

244. 
Helgi Erlendsson a Vind- 

asi, 78, 79. 
Helgi Gudmundsson 1 

Efri-Vik, 379. 
Helgi Hinreksson a Heidi, 

376. 
Helgi Jdnsson djakni &. 

Pingeyrum, sidar b6ndi 

a Geirmundarstodum, 

(d. 1751), 64, 310, 391. 
Helgi Porsteinsson i Aust- 

ur-H6rgslandskoti, 370. 
Hollar i Reynishverfi, 



53, 76,104, 105, 107, 112, 

116, 122, 128, 154, 219, 

227, 252. 
Heraflsvotn, 20, 82. 
Herj61fsstadir, 416. 
Hersleb, Peder, biskup, 

(d. 1757), 253, 255. 
Hilarius Illugason prest- 

ur a Mosfelli i Grims- 

nesi, (d. 1802), 404. 
Hildur Sigmundsdottir i 

Pykkvabae, 380. 
Hildur Porvaldsd6ttir i 

Geirlandsseli, 374. 
Hinrek J6nsson i Pykkva- 

baj, 380. 
Hinrek Hoskuldsson a 

Heidi, 196, 376, 415. 
Hitardalur, 202. 
Hjalmholt, 129. 
Hjalmur Stefansson a 

Keldulandi, 5, 7, 323. 
Hjaltadalur 44, 229, 402. 
Hjaltalin, sja JonOddsson, 

Niels Jbnsson, Oddur 

J6nsson. 
Hjallastadir i Blonduhlid, 

6, 20, 21, 27, 385, 390. 
Hjalti Porbergsson prest- 

ur i Kirkjub61spingum, 

(d. 1840), 307. 
Hjardarholt i Dolum, 37, 

310, 385. 
Hjortur Hjaltason i Holti 

i Reynishverfi, 106— 

108, 284. 
Hjortur Hjartarsoni Holti 

i Reynishverfi, 106, (107). 
Hjortur fra P6risholti, 318. 
Hlid = Fljotshlid. 
28 



436 



Hlid i Skaptartungu, 339, 

409, 413, 416. 
Hlioarendi, 49, 69, 70, 

130, 137, 152, 257. 
Hlidarhus a Seltjarnar- 

nesi (r. i Rvik), 177, 

185. 
Hnappstadir = Knapp- 

stadir. 
Hnappavellir i Oraefum, 

347. 
Hnausar i Medallandi, 

338, 342, 415. 
Hof, 13. 

Hof i Alftafirdi, 113. 
Hof a Hofoastrond, 42, 

92, 311, 323, 389, 391. 
Hof i Skagafjardardol- 

um, 10. 
Hof 1 Vopnafiroi, 26, 33, 

39. 
Hofs6s, 28, 45. 
Hofsjokull, 99. 
Hofteigur, 279. 
H61akot vifl Reykjavik, 

85. 
H61ar, 150. 
H61ar i Hjaltadal, H61a- 

sk61i, 5, 7, 30, 33, 39, 

54, 65, 82, 85, 88, 91, 

227, 229, 250, 251, 279, 

310, 328, 329, 341, 384, 

385, 386, 390, 394, 395, 

402. 
Holberg, Ludvig, pr6fes- 

sor, (d. 1754), 394. 
Hollenzkir, 204. 
H61mfridur Hjalroarsd6tt- 

ir, Erlendssonar, 242. 
H61mfriour Petursd6ttir (i 



Pykkvabaj), Vilhjalms- 

sonar, 380. 
[H61mfridur Stefansddttir 

(prests) Hallddrssonar, 

387]. 
Holmfriour Vigfusddttir i 

Mork, 375. 
H61m, sja Saemundur 

Magniisson. 
H61mar i Meflallandi,338, 

339, 342. 
H61maseJ, H61masels- 

kirkja, — s6kn, 338, 339, 

342. 
H61mur i Landbroti, 302, 

337, 341, 377, 408, 411, 

415. 
H61mur, stori, i Leiru, 

263. 
Hornafjordur, 289. 
Holt undir Eyjafjollum, 

— Holtskirkja, 4, 48, 50, 

56, 67, 78, 101—103, 107, 

119, 182, 195, 280, 281, 

411, 412. 
Holt i Myrdal, 102, 106, 

112, 152, 159, 304. 
Holt i Reynishverfi, 106, 

108. 
Holt a SiOu, 341, 382, 409, 

413, 415, 416. 
Holtsheioi a Sidu, 339. 
Holtsoddar, undir Eyja- 
fjollum, 74, 76. 
Hrafnagil, 311, 386, 396. 
Hrappsey, 397. 
Hraun I Landbroti, 195, 

212, 214, 415. 
Hraun i Landbroti, aust- 

ara, 381, 408, 411, 415. 



437 



Ilraun i Landbroti, ytra, 

381, 408, 411. 
Hraunkot, 415. 
Hraunpufuklaustur, 10. 
Hreioar Palsson i Austur- 

Horgslandskoti, (d. 1810), 

192, 370. 
Hreppamannaafrettur, 72. 
Hreppar, vestur, 99. 
Hreppar, 264, 395. 
Hrifunes, 132, 415. 
Hrisey, 396. 
Hr61fur i Bakkahjaleigu, 

51. 
Hrosshylur, i Pjorsa, 72. 
Hruni, 395. 

Hrutafjordur, 311, 391. 
Hrserekur konungur, 338. 
Hugborg Sigurdarddttir 

(i Skaptardal), Sverris- 

sonar, 384. 
Hunavatnssysla, Hunvetn- 

ingar, 34, 313, 400. 
Hunkubakki, 337, 341, 376, 

415. 
Hiisavik, 400. 
Hiisey, 322. 
Hvalfjaroarstrond, 129, 

185. 
Hvalsoe, Hans Jacobsen, 

prestur a Fj6ni, (d. 

1712), 300. 
Hvammur, 343, 415. 
Hvammur i Dolum 311, 

388, 402, 403. 
Hvammur i Myrdal, 237, 

290. . 
Hvanneyri i Siglufirdi, 

398, 402. 
Hvolhreppur, 345. 



Hvoll i Flj6tshverfi, 336, 

337, 368, 415. 
Hvoll i Myrdal, 108, 111, 

127. 
Hvoll i Saurbse, 392. 
Hverfi, 108, sja Reynis- 

hverfi. 
Hverfisflj6t, 114, 337. 
Hvita 1 Arnessyslu, 99. 
Hvitadalur, 392, 393. 
Hajoargardur i Land- 
broti, 377, 415. 
Hseringsstadir, 79. 
Hofoabrekka, 35, 107, 155, 

156, 171, 238. 
Hofdabiid i SlettuhliO, 

27, 399. 
Hofdahverfi, 92. 
Hofdastrond, 41, 323, 389. 
Hofdi i Hofdahverfi, 87, 

88, 312, 400. 
Hogni Benediktsson i 

Sk6gum, 285, 286. 
Hogni, sonur Gudrunar 

H6gnad6ttur a A a Sidu, 

383. 
H611, 318. 
Horgardalur, 400. 
Horgsa, 250. 

Horgsdalur, 371, 405, 415. 
Horgsland, Horgslands- 

hospital, 159, 170, 192, 

194, 213, 215, 220, 245, 

247, 265, 269, 275, 276, 

335, 337, 371, 415, 416. 
Horgslandskot, 192, 405, 

409, 413. 
Horgslandskot, austur, 

370. 
Hoskuldsstaoir, 311. 



438 



Illugi Hannesson prestur 

i VilJingaholti, (d. 1821), 

209, 210. 
Illugi J6nsson prestur i 

Kirkjub61sbingum, (d. 

1782), 310, 398, (399). 
Illugi J6nsson a tllfsstoo- 

um, 317. 
Illugi Sigurdsson prdfast- 

ur a Holum, (d. 1759), 

38, (39), 61, 310. 
IngibjSrg Arnad6ttir a 

H61mi, 377. 
Ingibjorg Arnad6ttir (a 

Pvera) Palssonar, 369. 
IngibjSrg Arnad6ttir i 

Pykkvabae, 380. 
Ingibjorg Bergsd6ttir 

(pr6fasts) Gudmunds- 

sonar, 375. 
Ingibjorg Einarsdottir a 

Austur-Horgslandskoti, 
370. 
Ingibjorg Einarsd6ttir i 

Skill a Siou, 383. 
Ingibjorg Eiriksd6ttir i 

Horgsdal, 372. 
Ingibjorg Gislad6ttir (a 

Hellulandi), Konraos- 

sonar, 41. 
Ingibjorg Gunnsteinsdott- 

ir i DalbsB, 379. 
Ingibjorg Helgad6ttir (i 

Efri-Vik), Gudmunds- 

sonar, 379. 
Ingibjorg Hinreksddttir a 

Scljalandi, 368. 
Ingibjorg Illugadottir a 

Seglbudum, 380. 



Ingibjorg J6nsd6ttir a A. 

Sidu, 383. 
Ingibjorg J6usd6ttir, 

Steingrimssonar, 20, 25 

—27, 41. 
Ingibjorg Karsddttir, 41, 

(42). 
Ingibjorg 6lafsd6ttir (a 

Hrauni), 6laf'ssonar, 

212, (213), 214, 381. 
Ingibjorg 6lafsd6ttir a 

Keldunupi, 373. 
Ingibjorg Palsddttir (a 

Hunkubokkum), Olafs- 

sonar, 376. 
Ingibjorg Salomonsdottir 

a Horgslandi; 371. 
Ingibjorg Snorrad6ttir i 

Koti, 380. 
Ingibjorg Stefansddttir a 

Fossi, 370. 
Ingibjorg Vigfusd6ttir i 

Syflri-Vik, 379. 
Ingibjorg P6rarinsd6ttir 

(i Skal), Isleikssonar, 

383. 
Ingibjorg P6roard6ttir i 

Ytri-Tungu, 378. 
Ingibjorg i Pykkvabae, 

304. 
Ingigcrflur Bjornsdottir a 

Mariubakka, 367. 
Ingigerdur Snorrad6ttir i 

Ytri-Tungu, 377. 
Ingimundur Bjarnason i 

Mosakoti, 371. 
Ingimundur Sveinsson i 

Nesi I Skaptartungu, 

408, 412. 



439 



Ingiridur Arad6ttir (pr6f- 

asts) Gudmundssonar, 

5, (6). 
Iogjaldsb.611, 311, 403. 
Ingjaldur, sonur Geceliu 

Ingjaldsd61tur a Niip- 

um, 368. 
Ingunn Arnad6ttir (a 

Hvoli), Havardssonar, 

368. 
Ingunn i Miilakoti, 50. 
Ingunn Palsd6ttir i Mork, 

375, 416. 
Ingveldur J6nsd6ttir i 

Mordtungu, 374. 
Ingveldur 6lafsd6ttir a 

Uppsolum, 379. 
Inn-nes, 291. 

Innstibaer i Grimsey, 396. 
f ragerdi a Eyrarbakka, 78. 
fsfold, sja Gudmundur 

Helgason. 
island, 330, 331, 346, 355. 
fsleifur Gudmundsson, 

120. 
fsleifur Lafranzson vinnu- 

madur a Pvera, 18, 19. 
fsleikur P6rarinsson i 

Skal a Sidu, 383. 
islcikur Porleifsson i 

Mordtungu, 374. 

Jakob Eiriksson bondi a 
Biidum, (d. 1767), 49. 

Jens Madzen Spendrup 
syslumadur a Hofi a 
Hdfdastrond, (d. 1735), 
63. 

J6dis, kona Einars Er- 
lendssonar, 125. 



J6dis Gunnarsd6ttir a 

Heidi, 376. 
J6hann Einarsson a Aust- 

ara-Hrauni, 381. 
Johanna Eiriksddttir (log- 

rettumanns) Steind6rs- 

sonar, 49, 50. 
J6n Arnason a H61mi, 

377. 
J6n Arnason i Myrdal, 

284, 290. 
J6n Arnason a Hvoli, 368. 
J6n Arnason a Kirkju- 

bsejarklaustri, 376. 
J6n Arnason a Pvera, 

369, 408. 
J6n Benediktsson aKalfa- 

felli, 367. 
J6n Benediktsson syslu- 

madur i Raudaskridu, 

(d. 1775), 400. 
J6n Bergsson pr6fastur a 

Kalfafelli, (d. 1773), 107, 

108, 111, (112, 114), 167, 

176, 238, 239, (240-241), 

321, 324. 
Jon Bj arnason a Blorast- 

urvollum, 367. 
J6n Bjarnason hrepp- 

stj6ri i Solheimum, 219, 

304. 
J6n Bjornsson prestur a 

Audkulu, (d. 1767), 21. 
Jon Bjornsson a Eyrar- 

landi, 401. 
J6n Brj r nj61fsson 318. 
J6n Brynj61fsson Thorla- 

cius klausturhaldari (d. 

1803), 52. 
J6n Egilsson prestur i 



440 



Laufasi, (d. 1784), 9, 41, 

(46), 310, 312. 
J6n Einarsson i Dalbse, 

377. 
Jon Einarsson laeknir, 212. 
Jon Einarsson skdlameist- 

ariaH61um,(d.l707), 6. 
J6n Eiriksson fra Dseli, 

317. 
J6n Eiriksson a Fossi, 

370. 
J6n Eiriksson prestur 

i Grundarpingum, (d. 

1757), 311, 389. 
J6n Eiriksson i Horgs- 

dal, (d. 1825), 372. 
J6n Eiriksson konferenz- 

rad, (d. 1787), 133. 
J6n Eiriksson a Leiovelli, 

415. 
Jon Eiriksson radsmad- 

ur a Prestbakka, 268, 

(269), 373. 
Jon tsiriksson (yngri) 

syslumadur i Vest- 

mannaeyjum, (d. 1796), 

133. 
J6n Ey]61fsson i Breida- 

bolsstadarseli, 374. 
J6n Eyjdlfsson a Keldu- 

nupi, 415. 
J6n Eyjdlfsson i Kirkju- 

baejarklausturss6kn, 381. 
J6n Eyj61fsson i Ytri- 

Tungu, 377, 409, 413. 
J6n Filippusson i Myr- 

dal, 167. 
Jon Gislason bondi, 117. 
J6n Grimsson prestur i 



Gordum, (d. 1797), 33, 
404. 

J6n i Grof, 159, 164. 

J6n Gudmundsson a K6r- 
stodum, 378. 

J6n Gudmundsson hrepp- 
stj6ri a Ketilsstodum i 
Mynlal, 155, 156, 304, 
409, 413. 

J6n Gudmundsson prest- 
ur a Melstad, (d. 1814), 
312. 

J6n Gudmundsson prest- 
ur i Reykjadal, (d. 1770), 
112, 113, (119), 121—124, 
165, 254. 

Jon Gudmundsson prest- 
ur a Stadarhrauni, (d. 
1694), 5. 

J6n Gunnlaugsson prestur 
a Reynistadaklaustri,(d. 
1780), 88. 

Jon Malldorsson i 
Hvammi, 237, (238). 

J6n Halldorsson prestur 
a Vollum, (d. 1779), 390. 

J6n Hallgrimsson prest- 
ur i Pingmula,(d.l815), 
256. 

J6n Hannesson prestur a 
Mosfelli, (d. 1808), 118. 

Jon Hannesson a Nup- 
stad, 366. 

J6n Hannesson (yngri) a 
Nupstad, 366. 

J6n Helgason prestur i 
Hofspingum, (d. 1784), 
254, 389, 391. 

J6n Hinriksson prestur i 



441 



Keldnapingum, (d.1801), 

404. 
J6n tsleifsson syslumafl- 

ur, (d. 1732), 153. 
J6n J6hannesson a Herj- 

61fsstodum, 416. 
Jon Johannsson i Horgs- 

da), 372, 405. 
Jon Jonsson i Bakkakoti, 

373. 
Jon Jonsson Espolin 

syslumadur, (d. 1836), 

324. 
Jon Jonsson i Eystridal, 

368, 415. 
J6n Jonsson i Eystridal, 

(annar), 369. 
J6n J6nsson (i Eystridal), 

J6nssonar, 368. 
Jon Jonsson & Fossi, 370. 
Jon Jonsson a Fossi (ann- 
ar), 370. 
Jon Jonsson syslumadur 

i Grenivik, (d. 1762), 

142, 395. 
J6n Jonsson prestur i 

Grimstungum, (d. 1799), 

390. 
Jon J6nsson prestur a 

Grund, (d. 1795), 311, 

386, 388. 
Jon Jonsson prestur i 

Holti, (d. 1813), 182, 217, 

306, (307), 320, 322, 339, 

340, 416. 
J6n J6nsson i Holti f 

Myrdal, 304. 
J6n J6nsson i Horgsdal, 

372. 
Jon J6nsson lnidi i 



Kirkjubaejarklausturs- 
sokn, 381. 
J6n J6nsson prestur a 

Kalfafelli a Sidu, (d. 

1839), 35, 107, 209, 215, 

226, 243, 249, 254, 261, 

274, 275, 278, 280, 281, 

300, 317, 322, 324. 
Jon J6nsson syslumad- 

ur a M6eioarhvoli, (d. 

1788), 147, 167, 179, (180), 

210, 329, 407. 
Jon J6nsson hreppstj6ri 

i Myrdal, 219. 
J6n Jonsson farfari i 

Reykjavik, 60. 
J6n J6nsson prestur i 

Saurbsejarpingum, (d. 

1746), 247. 
Jon Jonsson a Seljalandi, 

368. 
J6n J6nsson student i 

Kaupmannahofn 317. 
Jon Jonsson i Svinadal, 

415. 
J6n J6nsson i Tungu 1 

FIj6tum, 396. 
J6n Jonsson a Valpj6fs- 

stooum i Nupasveit, 

400. 
J6n Jdnsson Vidalin, pr6f- 

astur i Laufasi,(d.l767), 

61, 310, 387. 
J6n J6nsson Vido, (d. 

1789), 257, (403). 
J6n J6nsson (klaustur- 

urhaldara) Vigfusson- 

ar, Scheving, 91, 117, 

134—139, 141, 143, 227, 

299, 317. 



442 



Jon Jonsson bdndi a 

Pvera, 18, 30. 
J6n Ketilsson prestur a 

Myrka, (d. 1753), 387. 
J6n Konradsson prdfast- 

ur a Mselifelli, (d. 1850), 

322. 
Jon Magnusson, 318. 
J6n Magnusson i Dalbse, 

379, 405. 
J6n Magnusson i Austur- 

Horgslandskoti 370, 405. 
Jon Magnusson prestur a 

Msclifelli, (d. 1760), 13, 

24, (25, 26), 96. 
Jon Magnusson b6ndi a 

Nupi i Eystrihrepp, 101. 
.Ion Magnusson prestur a 

Stadastad, (d. 1796), 82, 

88, 90, 91, 385. 
J6n Nikulasson i Pykkva- 

bae, 360. 
Jon Oddsson Hjaltalin 

prestur a Breidab61s- 

stad, (d. 1835), 127, 346, 

367. 
J6n Olafsson a Fossi, 370, 

415. 
J6n 6lafsson a Framnesi, 

27, 399. 
J6n 6lafsson logrettu- 

madur i Hdrgardal, 400. 
J6n Olafsson a Kirkju- 

bayarklaustri, 375. 
J6n 6lafsson i Sydri-Vik, 

379, 415. 
J6n 6lafsson a Steinsmyri, 

408, 412. 
J6n Olafsson i Pykkva- 

bae, 194, 304. 



Jon Palsson (klaustur- 

haldara) Jonssonar, 371. 
J6n Palsson i Mork, 375. 
J6n Palsson i Mork, ann- 

ar, 375. 
J6n b6ndi i Petursey, 104. 
J6n Petursson laeknir i 

Viflvlk, (d. 1801), 312. 
J6n, sonur Rannveigar 

Sigurdard6ttur i Holti 

a Siflu, 382. 
Jon Run61fsson a Hofda- 

brekku, 107, 155, 156. 
J6n Sighvatsson timbur- 

smidur a Holum, 390. 
Jon Sigmundsson prestur 

a Pykkvaba3jarklaustri, 

(d. 1725), 300. 
•Ion Sigmundsson i 

Pykkvabae, 380, 408, 412. 
J6n Sigurdsson adstodar- 

prestur i Akrapingum, 

324. 
.Ion Sigurdsson logsagn- 

ari i Holti i Myrdal, 

(d. 1770), 102, 106, 107, 

112, 152, 325. 
J6n Sigurdsson »kaupi«, 

52. 
J6n Sigurdsson hrepp- 

stjdri i Myrdal, 155, 

167. 
J6n Sigurdsson prestur i 

Nespingum, (d. 1777), 

311, 402, (403). 
J6n Sigurdsson a Prest- 

bakka, 107, 178, 252, 

254, 318, 373. 
J6n Sigurdsson i Skurd- 

bse, 415. 



443 



J6n Sigurdsson a Upp 

solum, 379. 
J6n Simonarson student 

b6ndi a H61i i Hordu 

dal, 8, (9). 
J6n Skiilason fogeti, (d 

1789), 32, 60, 260, 311 

403. 
J6n Snorrason i Koti, 380 
Jon Snorrason i Pykkva 

bae, 415. 
Jdn Steingrimsson log 

rettumadur a Bjarna 

stodum, 5, (6), 20. 
J6n Steingrimsson prest 

uri Hruna,(d. 1851), 318, 
J6n Sveinsson prestur a 

Bardi i Fljdtum, (d 

1725), 94. 
Jon Sveinsson prestur : 
Goodolum, (d. 1798), 311 

388, (389). 
J6n Sveinsson landlaekn- 

ir, (d. 1803), 210. 
J6n Sveinsson pr6fastur 

a Stad i Steingrfms- 

flroi, (d. 1810), 325. 
J6n Sverrisson a Rauoa- 

bergi, 367. 
J6n Sverrisson a Raufla- 

bergi, (annar), 367. 
J6n Sverrisson i Skaptar- 

dal, 384. 
J6n Teitsson biskup a 

H61um, (d. 1781), 249, 

321, 324, 398. 
J6n Helgason i Efri-Vik, 

379. 
J6n Vigfiisson a Fossi a 

Sidu 182, 369, 408, 411. 



J6n Vigfiissson klaustur- 

haldari a Reynistad, 

(d. 1752), 63, (64—66), 

69, (80-82), 83, (139, 

142, 143), 230, 323, 398. 
Jon Vigfiisson a Skala, 

196. 
J6n Vigfiisson i Ytridal, 

369. 
Jon Porarinsson i Skal a 

Sidu, 383. 
J6n P6rdarson a Kalfa- 

felli, 367. 
J6n Porgeirsson, vinnu- 

maour sira J6ns Stein- 

grimssonar, 95, 98. 
Jon Porkelsson pj6o- 

skjalavordur, 11. 
J6n Porkelsson Skalholts- 

rektor, (d. 1759), 29—31, 

33, 61. 
J6n Porkelsson Vidalin 

biskup i Skalholti, (d. 

1720), 63, 123, 231, 270. 
J6n Porlaksson a A a 

Slflu, 383. 
J6n Porlaksson prestur a 

Biegisa, (d. 1819), 270. 
J6n Porsteinsson a Hrauni 

i Landbroti, 195. 
J6n Porsteinsson i Mord- 

tungu, 374. 
J6n Porsteinsson i Nyja- 

bae, 377, 415. 
Jon Porsteinsson aSkinna- 

16ni a Slcttu, 398. 
J6n Porsteinsson s^slu- 

madur a S61hcinium, 

(d. 1742), 150. 
J6n Porvaldsson profast- 



444 



ur a Miklabae, (d. 1731), 

24. 
J <>run n J6nsd6ttir a Horgs- 

landi, 371. 
Jorunn J6nsd6ttir (pr6f- 

asts) Steingrimssonar, 

1, 95, 110, 129, 177, 214, 

215, 227, 228, 245, 246, 

(247), 254, 264, 272, 273, 

282, 322, 324. 
J6runn Skulad6ttir (pr6f- 

asts) Porlakssonar, 69, 

(70, 71). 
J6runn Steinsd6ttir(bisk- 

ups) J6nssonar, 87, 88, 

(92), 229, 230, 273, 322, 

323. 
J6tland, 143, 299. 
Jokull (undir Jokli), 41, 73. 
Jokulsa a Solhcinmsnndi, 

108, 349, 352. 

Kaldadarnes i F16a, 289. 

Kaldr(an)anes i Mtyrdal, 
159. 

Kalfadalir, 96. 

Kalfafell i Flj6tshverfi, 
Kalfafellsjord, — kirkju- 
s6kn, 107, 114, 115, 168, 
238, 244, 280, 307, 321, 
322, 324, 336, 337, 346, 
366, 367, 407. 

Kalfafcllsfjara, 223. 

Kalfafellskot i Fljots- 
hverf], 192, 337, 367. 

Kalfskinn i Eyjafirdi, 338. 

Karastigur hja Pingvelli, 
291. 

Karitas Jonsdottir (klaust- 



urhaldara) Vigfiissonar, 

84, 134, 228, 273. 
Karstaflir i Landbroti, 

378. 
Katrin Bjamad6ttir a 

Kelduniipi, 373. 
Katrin Bjarnad6ttir (i 

Mosakoti), Sigurdsson- 

ar, 371. 
Katrin J6nsd6ttir (s^slu- 

manns)lsleifssonar, 107, 

111, 114. 
Katrin J6nsd6ttir (a Fossi) r 

6lafssonar, 370. 
Katrin J6nsd6ttir (pr6f- 

asts) Steingrimssonar, 

1, 168, 176, 185, 209, 214, 

227, 228, 241, 273, (322), 

324, 373. 

Katrin Palsd6ttir (a 
Hunkubokkum), 6lafs- 
sonar, 376. 

Katrin Sveinsd6ttir & 
Kelduniipi, 373. 

Katrin 6gmundsd6ttir i 
Pykkvabse, 380. 

Katla, Kotlugja, 76, 95, 
101, 325, 347. 

Kaupmannahofn, (Kaup- 
inhofn — Kaupenhofn), 
21, 33, 40, 61, 62, 63, 
129, 139, 142, 143, 147, 
201, 257, 310, 317, 324, 

325, 329, 333, 385, 386, 
389, 392, 393. 

Kelduhverf, 230. 
Kelduland, 323. 
Keldunupur a Sidu, 195, 
372, 408, 411, 415, 416. 



445 



Keldur a Rangarvollum, 
68. 

Ketill J6nsson, prestur a 
Husavik, (d. 1778), 400. 

Ketill Olafsson prestur 
a Kalfafellsstafl, (d. 
1634), 244. 

Ketilridur H61mkelsd6ttir, 
244. 

Ketilsstadir i Myrdal, 155, 
304, 413. 

Kirkjub61 a Langadals- 
strond, Kirkjub6Iss6kn, 
398, 399. 

Kirkjubsejarklaustur, 
Kirkj ubaejarjardir, 
Kirkjubsejarpinglag, 
Kirkj ubaej arklausturs- 
jardir, — s6kn, sofn- 
udur, 4, 67, 113, 169, 
(177), 189, 190, 193, 217, 
220, 225, 235, 275, 320, 
321, 323, 327, 341—343, 
357, 369, 375, 381, 398, 
407—409. 

Kirkjubajr i Tungu, 310. 

Kirkjubser i Vestmanna- 
eyjum, 53. 

Kjalfell, 99. 

Kjalhraun, 98. 

Kjartan Bjornsson, 318. 

Kj6s, 45, 209. 

Klapparlsekur, 225. 

Klauf i Meoallandi, 326, 
328, 357. 

Klaustur fj all, 172. 

Klaustur i Alptaveri = 
Pykkvabaejarklaustur. 

Klaustur, 375 = Kirkj u- 
baejarklaustur. 



Klaustursel, (Kirkj ubaej ar- 

klaustursel), 376. 
Kleifarargljiifur, 152. 
Kleifapinglag, 366. 
Klifandi, a i Myrdal, 

104. 
Klog, kaupmadur i Vest- 

mannaeyjum, 333, 353. 
Knappstadir i Stiflu, 312, 

396. 
Kolfinna Bjornsd6ttir i 

Skaptardal, 383. 
Kokkslaekur, 76. 
Kollabasr i Flj6tshlid, 48. 
Kongustadir (Kongsstadir) 

i Svarfadardal, 392. 
Kot i Landbroti, 380. 
Kotey (Kottoe), 416. 
Kristbujord, 408. 
Kristin Arnad6ttir, Ha- 

konarsonar, 150. 
Kristin Arnad6ttir (a 

Hvoli), Havardssonar, 

368. 
Kristin Arnad6ttir i Ha- 

tuni, 379. 
Kristin Arnad6ttir a 

H61mi, 377. 
Kristin Bjornsd6ttir 

(prests) Skulasonar, 27. 
Kristin Einarsd6ttir i 
Austur-Horgslandskoti, 
370. 
Kristin Eiriksd6ttir 

(prests), Gudmundsson- 

ar, 391, 
Kristin Erlendsd6ttir a 

Seglbuflum, 381. 
Kristin J6nsd6ttir i Ha- 

tiini, 378. 



446 



Kristin J6nsd6ttir i Nyja- 

bse, 377. 
Kristin 6feigsd6ttir a 

Kalfafelli, 367. 
Kristin Siguroard6ttir 

(prests) J6nssonar, 131, 

185, (199), 200, (201, 202), 

203—206, (207, 208), 212, 

(213), 214, (218). 
Kristin Snorrad6ttir a A 

a Siou, 383. 
Kristjan VI. Danakonung- 

ur, (d. 1746), 29, 318. 
Kristjan VII. Danakon- 

ungur, (d. 1808), 129. 
Kristjan J6hannsson pr6f- 

astur i Stafholti, (d. 

180(3), 207, (208), 311. 
Kristnes i Eyjafirdi, 386. 
Kromayerius, 37, 68. 
Kula = Audkula. 
Kviabekkur, 396. 

Lambhellir i Fellslandi i 

Myrdal, 149. 
Lambhhus a Alptanesi, 

268. 
Landbrot, 195, 301, 337, 

369, 377, 384, 405, 410— 

414. 
Landeyjakrambud, 182. 
Landeyjar, 74, 345, 354. 
Langamyri, 317. 
Langanes, 34,400. 
Laufas, 9, 41, 88, 91, 

92, 230, 310, 311, 386, 

387. 
Laufskalaholt, 44. 
Laugar i Reykjadal 230. 
Lauritz Hannesson Sche- 



ving klausturhaldari, 87, 
88, 90, 92, 93, 230. 

Lauritz Hansson Sche- 
ving syslumadur a 
Modruvollum i Horgar- 
dal, <d. 1722), 229, 323. 

Leifivollur, LeiOvallar- 
pinglag(sinnbyggjarar), 
174, 220, 339, 347, 415. 

Leira, 263. 

Levetzow, HansChristoph 
Diderich Victor, v. stipt- 
atntmaflur, (d.1829), 180, 
181, 185, 193, 197, 304, 
332, 334, 404. 

Leyningur i Eyjafirdi, 73, 

Lindal, penari Levetzow, 
304. 

Ljosavatn, 402. 

L6n, (sveit), 275. 

L6n i Viovikursveit, 323. 

Loptur 6lafsson i Asum 
i Skaptartungu, 415. 

Loptur Rafnkelsson prest- 
ur i Krosspingum, (d. 
1752), 50. 

Loptur fra P6risholti, 318. 

Lundarreykjadalur, 214, 
324. 

Lundur i Borgarfirdi, 202, 
208, 324. 

Luther, Marteinn, 273, 295. 

Luxdorph, Bolle Willum, 
leyndarrad, (d. 1788), 
335. 

Lydur Gudmundsson 
syslumadur,(d.l812),106, 
107, 112, 113, (114-116), 
132, (135), 144, (154— 
156, 158), 161, (162-166), 



447 



179, (180, 181), 187, 190, 
208—210, 274, 293, 294, 
332, 334, 404—406, 409, 
414, 416. 
Lyngar i Medallandi, 209, 
226, 243, 249, 254, 261, 
274, 275, 278, 280, 281, 
300. 

Magdalena Snaebjarnar- 

d6ttir (prests a Lundi), 

Porvardssonar, 202. 
Magnus Andresson klaust- 

urhaldari a Pykkva- 

bsejarklaustri, 338. 
Magnus Arason prestur a 

Ma3lifelli, (d. 1738), 6, 

13, 24, 25, 389. 
Magnus Einarsson prestur 

i Flj6tshlidarpingum, 

(d. 1785), 76. 
Magnus Einarsson undir- 

kaupmadur a Eyrar- 

bakka, 307. 
Magnus Gislason, amt- 

madur, (d. 1766), 63, 

136, 403. 
Magnus Gudmundsson i 

Stadarholti i Medal- 

landi, 74, (75), 76. 
Magnus Ingimundarson a 

Kongsstodum, 392. 
Magnus J6nsson i Austur- 

Horgslandskoti, 370. 
Magnus J6nsson prestur 

i Saurbse, (d. 1807), 312, 

401. 
Magnus J6nsson (prests) 

Magnussonar, 24, (25). 
Magnus Ketilsson syslu- 



maflur, (d. 1803), 31, 

311, 396, 397. 
Magnus 6lafsson logmad- 

ur, (d. 1800), 141, 167, 

175, 183, 185, (186, 198, 

199), 203, 204, (207—210, 

213). 
Magnus 6lafsson Step- 

hensen, konferenzrad, 

(d. 1833), 181, 298. 
Magnus Salomonsson i 

H61mi, 377, 408, 411. 
Magnus Teitsson profast- 

ur i Vatnsflrdi, (d. 1779), 

398. 
Mailing, Ove, 324-325. 
Malmcy, 28. 
Malmfriour Brynj61fsd6lt- 

ir(16grettumanns) Jons- 
sonar, 176, 366. 
Margret Bjarnad6ttir i 

Eystridal, 368. 
Margret Bjarnad6ttir a 

Niipstad, 366. 
Margret Bjamad6ttir (i 

Mosakoti), Sigurdsson- 

ar, 371. 
Margret Einarsd6ttir a 

Breidabdlsstad, 373. 
Margret Finnsdbttir (bisk- 

ups) J6nssonar, fru, 249. 
Margrdt Gudbrandsd6ttir 

(a Breidabdlsstad), Ei- 

rikssonar, 373. 
Margret Hinreksd6ttir (a 

Heidi), Hoskuldssonar, 

376. 
Margret H6gnad6tlir a 

Kirkjubaejarklaustri,376. 
Margret Ingimundarddtt- 



448 



ir a Hunkubokkum, 

376. 
Margret Jdnsdottir i Ha- 

tuni, 378. 
Margret J6nsd6ttir a 

Heidi, 376. 
Margret J6nsd6ttir i 

Horgsdal, 372. 
Margret J6nsd6ltir a 

Prestbakka, 374. 
Margret Magaiisd6ttir 

(prests) Arasonar, 389. 
Margret Nikulasd6ttir a 

Horgslandi, 371. 
Margret Nikulasddttir i 

Mosakoti, 371. 
Margret 6lafsd6ttir a 

Mariubakka, 367. 
Margret Palsd6ttir i Holti 

a Sidu, 382. 
Margret Run61fsd6ttir i 

Geirlandsseli, 374. 
Margret Sigurdard6ttir (a 

Uppsolum), Einarsson- 

ar, 379. 
Margret Sigurdard6ttir 

(prests) J6nssonar,seinni 

kona sira J6ns Stein- 

grimssonar, 215, (216), 

217, (218), 244, (255, 297), 

322, 324, 328. 
Margret Sigurfiard6ttir a 

Uppsolum, 379. 
Margret Snj61fsd6ttir (i 

Bakkakoti), Finnsson- 

ar, 373. 
Margret Stefansd6ttir 

(prests) 6lafssonar, 401. 
Margret Sveinsd6ttir i 

Morotungu, 374. 



Margret Sverrisd6ttir (a 
Raudabergi), Eiriksson- 
ar, 367. 

Margret Porgeirsd6ttir i 
Bakkakoti, 373. 

Margret Porlaksd6ttir (a 
Pvera), Arnasonar, 369. 

Margret Porsteinsd6ttir i 
Hseflargardi, 377. 

Mariubakki i Fljbtshverfi, 
337, 367. 

Mariula3kur i Fellslandi 
1 M^rdal, 149. 

Markiis Magnusson stipt- 
pr6fastur i Gordum, (d. 
1825), 257, 404. 

Markiis Sigurdsson prest- 
ur a Mosfelli, (d. 1818), 
202, 208, 209, 212—215, 
(216), 217, 254, 267, 322, 
323, 324. 

Marteinn Einarsson bisk- 
up i Skalholti, (d. 1576), 
244. 

Martfeldt, 332. 

Medalfell, 208. 

Mefialland, Meflallands- 
menn, Medallendingar, 
Medallandsprestakall, — 
s6kn, Ut-Meflalland, 35, 
51, 74—76, 135, 188, 215, 
220, 223, 322, 326, 328, 
338—340, 355, 357. 

Melstadur, 312, 402. 

Miflfjdrdur, 389. 

Michael Sigridarson a 
Kirkjubaejarklaustri, 376. 

Miklholt, 202. 

Miklibser i Blonduhlid, 
24, 400. 



449 



Miklibaer i 6slandshlid, 
389, 391. 

Mikligardur i Eyjafirdi, 
312, 401. 

Mjoifjorflur, 283, 289. 

M6eidarhvoll, 210. 

Morotunga a Siflu, 193, 
271, 300, 374, 406, 409, 
413. 

Mosakot, 371. 

Mosfell i Mosfellssveit, 
323, 324. 

Mosfellssveit, 323, 324. 

Miilakirkja- i Flj6tshlid 
283. 

Miilakot i Flj6tshlld, 49. 

Miilakot a Sidu, 371. 

Miilasysla, 179, 256, 279, 
310, 332, 406. 

Munkapvera, Munkapver- 
arklaustur, 60, 229, 230, 
385, 386, 388, 394—397, 
402. 

Muller, 298. 

Myrar(sveit), 397. 

Myrar i Alptaveri, 129, 
182, 252, 306, 320, 322, 
339, 416. 

Myrdalssandur, 107. 

Myrdalur, (Austur-Myr- 
dalur, tjt-myrdalur), 
LIt-Myrdalss6kn, Myr- 
dalsf61k, Myrdals- 

menn, Myrdajlingar, 
Myrdalssveit, 51, 58, 
69, 74, 101, 102, 105, 
107, 111, 113, 114, 116, 
118, 119, 126, 127, 131, 
132, 137, 144, 151, 153, 



154, 157—159, 162, 165, 
166, 169-171, 177, 182, 
219, 226, 227, 232, 260, 
261, 286, 290, 304, 306, 
323-325, 331, 335, 345, 
348, 409, 414. 

Myrka, 387. 

Mselifell, 5, 13, 24, 25, 26, 
95, 97, 322, 389. 

Majlifellsdalur, 96. 

Mofiruvellir i Eyjafirfii, 
311, 388, 389. 

Mooruvellir i Horgardal, 
Modruvallaklaustur, 63, 
323, 386, 388, 397. 

Mordur Valgardsson, 387. 

Mdrk a Sidu, 375, 408, 
411, 416. 

Naurse, Elias pr6fessor, 

(d. 1728), 280. 
Nautavad a Pj6rsa, 78. 
Nes, sja Seltjarnarnes, 

Sudumes. 
Nes i Adaldal, 392. 
Nes vid Seltjorn, 290. 
Nes i Skaptartungu 339, 

342, 408, 412, 416. 
Nes i Skaptartungu, litla, 

339. 
Nesjar i Grafningi, 287, 

288. 
Niels J6nsson Hjaltalin 

logrettumadur i Hlid- 

arhusum, (d. 1786), 176. 
Nikulas Hreidarsson a 

Horgslandi, 371. 
Nikulas Ingimundarsou i 

Mosakoli, 371. 



Aifisaga Jons Stcingrimssonar. 



29 



450 



Nikulas Johannsson i 
Pykkvabae, 380, 415. 

Nikulas Sverrisson a 
Raudabergi, 367. 

Nordurland, Nordlend- 
ingar, Nordlingar, nord- 
lenzkir, 49, 50, 56, 58, 
66, 74, 78, 79, 91, 93, 
101, 103, 110, 259, 270, 
306, 395, 398, 401. 

Noregur, 229, 399, 402. 

Nucleus, 54. 

Nupahraun, 336. 

Nupar i Flj6tshverfi, 342, 
368. 

Nupstaflur, Nupstadar- 
f61k, 191, 336, 337, 343, 
344, 366. 

Nupsvotn, 179, 260. 

Ntipur i Eystrihrepp, 101. 

Nyibser i Landbroti, 377, 
415. 

Oddi a Rangarvollum, 7. 
Oddkell (Otkell Skarfs- 

son), 159. 
Oddny Arnadottir (a 

Pvera), Palssonar, 369. 
Oddny Gunnarsdottir (i 

Mork), Olafssonar, 375. 
Oddny Gunnsteinsdottir 

a Ytra-Hrauni, 381. 
Oddny Helgad6ttir, svcit- 

arkerling, 232. 
Oddny J6nsd6ltir (i 

Breidab61sstadarseli), 

Eyjolfssonar, 374. 
Oddsljara, 118. 
Oddur Bjarnason i Horgs- 

dal, sidar a Seglbuo- 



um, (d. 1797), 189, 197, 

220, 225, 304, 372, 

415. 
Oddur Einarsson a Prest- 

bakka, 373. 
Oddur Gottskalksson log- 
in adur, (d. 1556), 10. 
Oddur Halldorsson Vida- 

lin syslumadur (d. 1804), 

260. 
Oddur J6nsson i Eystri- 

dal, 368. 
Oddur J6nsson Hjaltalin 

lseknir, (d. 1840), 367. 
Oddur Jonsson a Selja- 

landi, 368, 409, 413. 
Ofanleiti i Vestmanna- 

eyjum, 57, 73. 
6lafsfjorour, 402. 
6lafur Arnason syslu- 

maour i Haga, (d.1754), 

399. 
Olafur Bjarnason i Ha- 

tuni, 378. 
6lafur Bjarnason a Keldu- 

nupi, (d. 1802), 195, 372, 

408, 411. 
6lafur Bjornsson a Aust- 

ara-Hrauni, 381. 
6lafur Einarsson f Dal- 

bce, 377. 
6lafur Eyj61fsson i Ytri- 

Tungu, 378. 
6lafur a Fossi i Myrda), 
; 284. 
Olafur Gislason i Miila- 

koii, 49. 
Olafur Gislason prestur i 

Saurbsejarpingum, (d. 

1801), 311, 392-391. 



451 



Olafur Gudnason i Efri- 

Vik, 379. 
Olafur Haraldsson kon- 

ungur, 96. 
Olafur Ingvarsson 159, 

162. 
6lafur tsleifsson i Kirkju- 

bsejarklausturssokn, 381. 
6lafur J6nsson i Asum, 

415. 
6lafur J6nsson i Breida- 

bolsstadarseli, 374. 
6lafur Jonsson a Frosta- 

stodum, 20, 24, 27, 399. 
6lafur Jdnsson i Holti a 

Sidu, 382. 
6lafur Olafsson a Aust- 

ara-Hrauni, (d. 1795), 

212, (213), 214, 220, 381, 

408, 411, 415. 

Olafur 6lafsson a Ytra- 

Hrauni, 381. 
Olafur Olafsson pr6fessor 

i Tiinsbergi, (d. 1832), 

399. 
Olafur Palsson prestur 

i Eyvindarh61um, (d. 

1839), 246, 247, 254, 278, 

303, 318, 322, 324, 335, 

371. 
Olafur, sonur Rannveigar 

Sigurdardoltur i Holti 

a Sidu, 382. 
Olafur Sigurdsson (br6o- 

ir Rannveigar i Holti), 

409, 413. 

Olafur Stephansson stipt- 
amtmaflur, (d. 1812), 
291, (292), 298, 311, 313, 
315, 317, (393), 400, 401. 



6lafur Sveinsson a Ytri- 

Asum, 416. 
Olafur Sverrisson a Rauoa- 

bergi, 367. 
Olafur Vigfusson i Ytri- 

dal, 369. 
6lafur Pordarson a Ref- 

stodum, 378, 408, 412. 
Olafur Porleifsson i Skal 

a Siou, 383. 
6lafur Porsteinsson a 

Horgslandi, 371. 
Olof Arnad6ttir i Skal a 

Sidu, 383. 
Olof J6nsd6ttir a Rauda- 

bergi, 367. 
6lof J6nsd6ttir a Skalm- 

arbse, 415. 
6lof J6nsd6ttir i Ytridal, 

369. 
6lof Palsd6ttir (a Hunku- 
bokkum),6lafssonar,376. 
6lof Siguroard6ttir (i 

Skardshjaleigu), 6lafs- 

sonar, 236, (237). 
6lof Sigurdarddttir a Dpp- 

solum, 379. 
6lof P6rarinsd6ttir 

(prests) Jbnssonar, 402. 
Oraekja Alexandersson a 

Fossi, 370. 
6sland, 134, 388, 389. 
Otrardalur, 270. 
Ovidius, 35, 36, 61. 

Pall Eyjdlfsson i Strand- 

arholti, 408, 412. 
Pall a Grjdta, 77. 
Pall GudmundssonaAust- 

ara-Hrauni, 381. 
29 



452 



Pall Halld6rsson (bisk- 

ups) Brynjolfssonar, 31 1. 
Pall Hjalraarsson prestur 

a Stad a Reykjanesi, 

(d. 1830), 402. 
Pall Hreidarsson i Aust- 

ur-Hdrgslandskoti, 370. 
Pall Jonsson, 318. 
Pall J6nsson hospitals- 

haldari a Gufunesi, (d. 

1819), 170, 201, 209, 245, 

(246), 247, 269, 274, 371, 

416. 
Pall J6nsson Vidalin log- 

raadur, (d. 1727), 387. 
Pall Magnusson student 

fra H6skuldsst6dum,311. 
Pall Magnusson prestur 

i Vestmannaeyjum (d. 

1789), 274. 
Pall Nikulasson a Nup- 

um, 368. 
Pall Ormsson i Asgardi, 

378. 
Pall Olafsson a Hunku- 

bokkum, 376, 415. 
Pall 6lafsson a Kirkju- 

baejarklausfri, 193. 
Pall Palsson pr6fastur 

i Horgsdal, (d. 1861), 

322. 
Pall Sigurdsson profast- 

ur i Holti undir Eyja- 

fjollum, (d. 1792), 4, 182, 

404, 412. 
Pall Skulason, guflfadir 

s6ra J6ns Steingrims- 

sonar, 4, 8, 12. 
Pall Snj61fsson i Morfl- 

tungu, 374, 406. 



Palmi Steingrimsson 
b6ndi a Breio, 17, (23), 

in. 

Pall Sveinsson djakni a 

Gufunesi, (d. 1784), 60. 
Pall Vigfiisson i Ytridal, 

369. 
Petr6nella Bjarnadbttir 1 ), 

300. 
P^tur Bjornsson prestur 

a Tjorn, (d. 1803), 65, 

311, 313, 315, 400. 
Petur H61m kaupmadur, 

28. 
Petur Petursson pr6fast- 

ur a Vidivollurn, (d. 

1842), 400. 
Petur Zoph6niasson astt- 

frseoingur, 405, 406, 410, 

414. 
Petur Sveinsson hospi- 

talshaldari a Horgs- 

landi, (d. 1812), 170, 182, 

189, 197, 213, 215, 220, 

225, 245, 247, 248, 265, 

275—278, 381, 415. 
Petur Vilhjalmsson i 

Pykkvabae, 380, 416. 
Petursey i Myrdal, 104, 

127, 318. 
Pina, hja Helium, 105. 
Pontanus, 252, 253. 
Prestbakki a Siflu, 3, 46, 

188, 191, 221, 224, 225, 

320, 321, 323, 340, 345, 

346, 365, 375. 
Prestsfit, 76. 



') Rett: Petronella J6nsd6ttir 
Fabianssonar. 



453 



Rafn J6nsson prestur a 

Hjaltabakka, (d. 1807), 

317. 
Rafnseyri, 185. 
Ragnheiour B6dvarsd6tl- 

ir i Fdgruhlid, 380. 
Ragnheidur Davi0sd6tt- 

ir (syslumanns) Sche- 

vings, 397. 
Ragnhildur Arnbjarnar- 

d6ttir i Holti a Sidu, 

382. 
Ragnhildur Bjarnad6ltir 

i Hatiini, 378. 
Ragnhildur Eggertsdottir 

(a Skardi) Bjarnasonar, 

397. 
Ragnhildur Einarsd6ttir 

i Eystridal, 369. 
Ragnhildur Eyjolfsdottir 

a Kelduniipi, 373. 
Ragnhildur Gislad6ttir (a 

Geirlandi), Porsteins- 

sonar, 375. 
Ragnhildur, dottir Gr6u 

H6gnad6ttur iAa Sidu, 

383. 
Ragnhildur Gunnarsdott- 

ir (i Mork), 6lafsson- 

ar, 375. 
Ragnhildur Hannesd6tlir 

(pr6fasts i Reykholti), 

HalId6rssonar, 207. 
Ragnhildur J6nsd6ttir a 

Hvoli, 368, 415. 
Ragnhildur Oddsd6ttir (i 

Horgsdal) Bjarnasonar, 

372. 
Ragnhildur Palsd6tlir a 

Heioi, 376. 



Ragnhildur Sal6mons- 

d6ttir i Horgsdal, 371. 
Ragnhildur Sigurdard6tt- 

ir (i Hatunum) Gunn- 

steinssonar, 225. 
Ragnhildur Porgeirsd6ttir 

(a Hsedargardi), Snjblfs- 

sonar, 377. 
Ragnhildur Porsteinsd6tt- 

ir a Klausturseli, 376. 
Rakel imad6ttir i Kirkju- 

baejarklaustursokn, 382. 
Rangarvallas^sla, 4, 5, 128, 

186, 187. 
Rangarping, 407. 
.Rannveig Gislad6ttir k 

Horgslandi, 371. 
Rannveig 6lafsd6ttir (i 

Svefneyjum), Gunn- 

laugssonar, 203, 206, 308. 
Rannveig Sigurdard6ttir i 

Holti a Sidu, 382, 409, 

413, 415. 
Rannveig Sigurflardottir 

(i Skaptardal), Sverris- 

sonar, 384. 
Rannveig Skuladottir 

(landiogeta) Magnus- 
sonar, 242. 
Rannveig Porgeirsdottir 

a Geirlandi, 267, 375. 
Rannveig Porlaksd6ttir 

(a Pvera), Arnasonar, 

369. 
Rauoaberg, 215, 337, 366, 

409. 
Raudasandur, 6. 
Raudaskrida, 400. 
Refstaoir i Landbroti, 

378, 408, 412. 



454 



Refur, (Refcrimur), 256. 

Rettarbakki hja Hliflar- 
enda, 49, 69. 

Reykh61ar, 310. 

Reykholt, 250. 

Reykjadalur, Reykjadals- 
kall, 264, 266, 287. 

Reykjakot i Olvesi, 289. 

Reykjanes, 384. 

Reykjavik, 24, 60, 61, 85, 
397, 403. 

Reyninesstaflur, Reyni- 
nesstadarklaustur, sja 
Reynisstaflur. 

Reynir i Myrdal, Reynis- 
kirkja, — ping, 93, 111, 
120, 136-138, 209, 210, 
238, 322, 323. 

Reynisdrangi, 109. 

Reynisfjall, 118. 

Reynishverf, — (Reynis)- 
Hverfingar, 48, 53, 74, 
76, 103, 104, 106-108, 
110, 117, 131, 134, 154, 
227. 

Reynistaour, Reynistadar- 
klaustur, — s6kn, 60, 63, 
68, 74, 79, 85, 88, 91, 
110, 142, 226, 279, 323, 
387, 390, 398, 402. 

Rip i Hegranesi, 387, 390. 

Rof i Reynishverfi, 219. 

Run61fur Jonsson i Moik, 
375. 

Runolfur Jonsson stud- 
ent, 317. 

Runolfur Jonsson prestur 
i Keldnapingum, (d. 
1809), 107, 156, 317. 

Run61fur Sigmundsson 



a Kirkjubaejarklaustri, 

376. 
Run61fur Sigurdsson i 

Skaptardal, 384. 
Run61fur Steingrimsson i 

Holti a Sidu, 383. 

Salgerflur Eyjolfsdottir i 
Skaptardal, 384. 

Sallustius, G. S. C, 35, 61. 

Salomon Arnason i Miila- 
koti 371. 

Sal6mon Jonsson i Horgs- 
dal, 372. 

Salvor P6rdardottir(prof- 
asts) Jonssonar, 390. 

Sanda, 72, 99. 

Sandfell 343. 

Sandskard, 116. 

Sandur (= Myrdalssand- 
ur), 348. 

Sauflafell i Dolum, 390. 

Saurbajjarsveit, 393. 

Saurba3r i Eyjafirdi, 401. 

Saurbser a Hvaltjardai- 
strond, 129, 130, 185, 
200, 204—206. 

Schcving, sja David Hans- 
son, GudmundurBjarna- 
son, Hanncs Laurits- 
son, Hans Lauritzson, 
Jon Jonsson, Laurilz 
Hannesson, Lauritz 

Hansson, Vigfus Jons- 
son. 

Seglbudir i Landbroti, 
194, 304, 380, 415. 

Seljaland i Flj6tshver(i, 
342, 368, 369, 409, 413. 

Seljalandsbrekkur, 336. 



455 



Selkot, 412. 
Seltjarnames, 85, 177, 184, 

246, 290. 
Seltjarnarnesping, 202. 
Selvogur, 180. 
Setberg i Eyrarsveit, 201, 

203, 213, (216), 299, 307, 

394. 
Sida, Sidumenn, Sidu- 

plass, Sidusveit, Ut-Sida, 

46, 111, 133, 176, 189, 

191, 197, 220, 221, 224, 

226, 243, 263, 301, 323, 

324, 346, 360, 364, 365, 

369, 382, 384, 406, 409, 

411—413. 
Sigfiis Gislason i Hiisey, 

322. 
Sigfiis Jdnsson bdkhald- 

ari i Reykjavik, 24, (26). 
Sigfiis Jonsson pr6fastur 

i Hofda, (d. 1803), 312, 

400. 
Sigfiis Sigurdsson prest- 

ur i Felli (d. 1816), 312, 

402. 
Sigfiis Porgrimsson a 

Frostastodum, 20, 30. 
Siglufjordur, 402. 
Sigmundur J6nsson i 
Kirkjubsejarklausturs- 
s6kn, 382. 
Sigmundur Sigurdsson i 

Geirlandsseli, 374. 
Sigridur Aradottiri Horgs- 

dal, 372. 
Sigridur Benediktsd6ttir 

(lograanns) Porsteins- 

sonar, 400. 
Sigridur Bjarnadottir 



(b6nda i Arnaruesi), 
6lafssonar, 388. 

Sigridur Bjarnadottir i 
Eystridal, 368. 

Sigridur Bjarnaddttir a 
Prestbakka, 373. 

Sigridur Bjomsd6ttir 
(prests) Bjornssonar, 
111. 

Sigridur Einarsd6ttir, 267. 

Sigridur Eiriksddttir i 
Pykkvabaj, 380. 

Sigridur Gisladdttir (a 
Geirlandi), Porsteins- 
sonar, 375. 

[Sigridur Gudbrandsddtt- 
ir (i Horgardal), J6ns- 
sonar, kona Gudmund- 
ar 6lafssonar, 28]. 

Sigridur Gudmundsd6ttir 
(i Austari-Tungu), Pals- 
sonar, 378. 

Sigridur Gudnad6ttir (i 
Efri-Vik), Olafssonar, 
379. 

Sigridur Halld6rsd6ttir 
(profasts), Finnssonar, 
202. 

Sigridur Hinreksdottir a 
Ytra-Hrauni, 381. 

Sigridur Hjalmsdottir (a 
Keldulandi),Stefansson- 
ar, m6dir sira J6ns Stein- 
grimssonar, (d. 1783), 5, 
(6, 8, 9, 11, 14, 16-22, 24 
—28, 30—31, 48, 50, 52, 
59, 62, 67, 87, 93, 110, 
111, 140), 323. 

Sigridur Isleiksd6ttir i 
Mordtungu, 374. 



456 



Sigridur Jbnsdottir a 

Austara-Hrauni, 381. 
Sigridur J6nsd6ttir i Ha- 

tiini, 378. 
Sigridur J6nsd6ttir a 

Kirkjubaejarklaustri, 375. 
Sigridur J6nsdottir pr6f- 

asts) Steingrimssonar, 

1, 87, 170, 214, 226, 228, 

273, 322, 323. 
Sigridur J6nsd6ttir (i 

Nyjabae), Porsteinsson- 

ar, 377. 
Sigridur Magniisdottir 

(prests) Einarssonar, 

387. 
(Sigridur Magnusd6ttir 

(prdfasts) Teitssonar, 

398]. 
Sigridur Margretard6ttir 

i Kirkjubaejarklausturs- 

sokn, 381. 
Sigridur Markiisdottir 

(prests) Eirikssonar, 244. 
Sigridur 6lafsd6ttir a Geir- 

landi, 375. 
Sigridur 6lafsd6ttir, Pet- 

urssonar, 60, 65, 86, (87), 

93, 94. 
Sigridur Palsd6ttiri Holti 

a Sidu, 382. 
Sigridur Palsd6ttir (a 

Hunkubokkum), Olafs- 

sonar, 376. 
Sigridur Petursd6ttir a 

Scljalandi, 368. 
Sigridur Sal6monsdottir 

(a Arnardranga), Por- 

steinssonar, 267, 375. 
Sigridur Sigurdard6ttir 



i Kirkjubsejarklausturs- 

sokn, 381. 
Sigridur Snj61fsd6ttir (i 

Bakkakoti), Finnssonar, 

373. 
Sigridur Steingrimsd6tlir 

(a Hofi), Gudmunds- 

sonar, 323. 
Sigridur Stefansdottir & 

Heidi, 376. 
Sigurdur Illugason (fadir 

Jdns prests i Nesping- 

um), 402. 
Sigurdur Bjarnason 

(s^slum.) Nikul6ssonar, 

119. 
Sigurdur Brynjolfsson Si- 

vertsen prestur a Ut- 

skalum, (d. 1887), 357. 
Sigurdur Einarsson prest- 
ur a Bardi i Flj6tum, 

(d. 1771), 385, 402. 
Sigurdur Einarssson 

djakni a Kirkjubsejar- 

klauslri, 67, (68). 
Sigurdur Einarsson a 

Uppsolum, 379. 
Sigurdur Eiriksson i 

Eystridal, 369. 
Sigurdur Gislason bondi 

i Bardastrandasyslu, 41. 
Sigurdur Gudmundsson i 

Holti a Sidu, 382. 
Sigurdur Gudmundsson a 

Karstodum, 378. 
Sigurdur Gunnsteinsson 

i Asgardi, 378, 409, 

414. 
Sigurdur Gunnsteinsson i 

Hatunum, 226. 



457 



Sigurdur Gunnsteinsson 

a Steinsmyri, 408, 412. 
Sigurdur Halld6rsson a 

Prastarstodum a Hofda- 

strdnd, 389. 
Sigurdur Hinrekssson a 

Hjalla, 376. 
Sigurdur Hognason prest- 

ur i Asum (d. 1800), 133. 
Sigurdur J6hannsson i 

Seglbiidum, 380. 
Sigurdur Jdnsson prest- 

ur i Godddlura, (d. 

1662), 244, 
Sigurdur J6nsson prest- 

ur i Goddolum, (d. 

1848), 401. 
Sigurdur Jdnsson prdf- 

astur i Holti undir 

Eyjafjdllum, (d. 1778), 

4, 6, 12, 13, 18, 48, (50, 

52), 56, 67, 68, 78, 102, 

(107, 108, 117), 256, (283). 
Sigurdur Jdnsson adstod- 

arprestur a Kirkjubsej- 

arklaustri, (d. 1789), 248, 

(249-251, 262—267, 272), 

273—275, (276), 277, 321, 

324. 
Sigurdur J6nsson prest- 

ur i Reynispingum, (d. 

1786), 208, 209, 238, 322, 

323, 340. 
Sigurdur Jdnsson prest- 

ur i Stafholti, (d. 1766), 

244, 322. 
Sigurdur Magnusson, 107, 

133. 
Sigurdur Magnusson a 

Hnappavollum, 357. 



Sigurdur 6lafsson klaust- 

urhaldari, (d. 1810), 159, 

(165), 179, 180, 263, 276, 

375, 407, 410, 414, 416. 
Sigurdur 6lafsson ad- 

stodarprestur i Middal, 

392. 
Sigurdur Olafsson med- 

hjalpari i Skardshja- 

leigu, 235, (236). 
Sigurdur Palsson i Mord- 

tungu, 374. 
Sigurdur, sonur Rann- 

veigar Sigurdardottur i 

Holti a Sidu, 382. 
Sigurdur Sigurdsson i 

Geirlandsseli, 374. 
Sigurdur Sigurdsson land- 

pingisskrifari, (d. 1780), 

119, (130), 152,257,(258). 
Sigurdur Sigurdsson a 

Seglbudum, 380. 
Sigurdur Sigurdsson a 

Uppsolum, 379. 
Sigurdur Stefansson bisk- 

up a Holum, (d. 1798), 

207. 
Sigurdur Sverrisson i 

Skaptardal, 383, 415. 
Sigurdur Vigfusson i 

Eystridal, 368. 
Sigurdur Porgeii - sson i 

Geirlandsseli, 374. 
Sigurdur Porgeirsson a 

Haedargardi, 377. 
Sigurdur Porsteinsson h 

»Skvette«, fra Steins- 

myri, 416. 
Sigurdur Poroddsson i 

Holti a Sidu, 382. 



458 



Sigurlaug Siguroard6ttir 
a Fossi, 369. 

Sigurveig Sigurdard6ttir 
a Horgslandi, 371. 

Sigvaldi jarl J6msviking- 
ur, 386. 

Silfrastadir i Blonduhlid, 
(Silfrunarstadir), 5, 6, 
11, 27. 

Silfrasladas6kn, 323. 

Simon P6rdarson a Utan- 
verounesi, 8. 

Sivertsen, sja Sigurdur 
Brynj61fsson. 

»Skaalefossen«, 408. 

Skagafjaroardalir 10. 

Skagafjardarsysla 5. 

Skagafjordur, Skagfird- 
ingar, 5, 11, 13, 20, 45, 
52, 63, 72, 88, 91,94,101, 
142, 227, 230, 323, 398. 

Skagi, 26. 

Skal a Siou, Skalarkirkju- 
joro, Skalarsokn, 339, 
341, 382—384, 408, 409, 
413. 

Skalabrekka i Pingvalla- 
sveit, 287. 

Skalholt, Skalholtsbisk- 
upsdaemi, — prestakall, 
-sk61i,-stipti, 29, 31, 35, 
67, 116, 118, 159, 174, 
175, 178, 185, 187, 198, 
200, 202, 208, 248, 277, 
278, 280, 300, 307, 340, 
345, 395, 404. 

Skalholtshamar, 79. 

Skali, 196. 

Skalmarba3r, 415. , 

Skammkell, 159, 164. 



Skapta, (Skaptareldur), 
306, 335, 338, 366. 

Skaptardalur a Siou, 341, 
383, 415. 

Skaptafellss^sla (austur, 
vestur), Skaptfellingar, 
4, 153, 171, 186, 187, 219, 
280, 320—323, 325, 330- 
332, 334, 341, 346, 348, 
357, 398, 404, 405, 410, 
411, 414. 

Skaptartunga, (Skaptar- 
tungur), 208, 339, 340, 
342, 411—413. 

Skapti Arnason prestur 
a Hofi i Vopnafirdi, (d. 
1782), 26, 33, 38, (39), 
61, 310. 

Skard a Skardsstrond, 397. 

Skardshjaleiga i M^rdal, 
235. 

Skarosm^ri, 342. 

Skeidara, 260. 

Skeiflararjokull, 260. 

Skildinganes, 185, 239. 

Sk6gar undir Eyjafjoll- 
um, 69, 103, 283, 285, 
290, 413. 

Skogarstrond, 402. 

Skorrastadur, 283, 289. 

Skuli Magniisson f6geti, 
(d. 1794), 13, (17), 18, 31, 
(32), 39, (44), 52, 60, (61), 
65, 66, 80, 83, 88, 91, 
132, 133, 142, 153, (154, 
164), 165, 307, 387, 403. 

Skuli Magniisson syslu- 
madur a Skarfli, (d. 
1837), 397. 

Skurobaer, 415. 



459 



Skuti, 99. 

Skutulsfjordur, 399. 
»Skvette«, 416. 
Sletta, 398. 
Slettuhlid, 27, 402. 
Smidjuhdll i Fellslandi i 

Myrdal, 149. 
Snjdfridur J6nsd6ttir (i 

Sydri-Vik), Olafssonar, 

379. 
Snjofridur Simonard6ttir 

i Dalboe, 377, 416. 
Snjolfur Finnsson i Bakka- 

koti, 373. 
Snj61fur Guttormsson, 

ferdakarl, 48, (49, 51, 

58). 
Snj61fur Porgeirsson a 

Hsedargardi, 377. 
Sn6ksdalur, 159, 391. 
Snorrabud a Pingvelli, 

271, 291. 
Snorri PdrdarsoniKirkju- 

baejarklaustursokn, 382. 
Snsebjorn Porvardsson 

prestur a Lundi, (d. 

1789), 202. 
Snaefellsnessysla, 392. 
Solander, Daniel, natturu- 

fraedingur, (d. 1782), 298. 
S61heimanes i M^rdal, 237. 
Solheimar i Myrdal, 98, 

103, 119-121, 123, 127, 

150, 154, 157, 181, 219, 

304, 323, 340, 398, 414. 
Solheimar i Myrdal, ytri, 

58, 59. 
Solveig Bjornsdottir i 

Koti, 380. 
Solveig, dottir Gr6u 



H6gnad6ttur a A a Siou, 

383. 
Solveig Halld6rsd6ttir i 

Asgardi, 378. 
Solveig Hjalmarsd6ttir a 

Niipstad, 366. 
Spaten, 252. 
Spendrup, sja Jens Mad- 

zen. 
Stadarh611 i Saurbae, 247, 

392. 
Stadarholt i Medallandi, 

74. 
Stadastadur, 91, 385. 
Stadur i Hrutaflrfli, 311, 

391. 
Stadur a Reykjanesi, 384. 
Staflur i Steingrimsfirdi, 

325. 
Stadur i Sugandafiroi, 308. 
Stafholt, 207, 244, 311, 

322. 
Stapaumbod, 392. 
Starakot, 154. 
Starastadir i Tungusveit, 

24. 
Stedjalaekur, 225. 
Stefan Bjornsson skdla- 

meistari, (d. 1798), 21, 

310, 385. 

Stefan Einarsson prestur 
i Laufasi, (d. 1754), 88, 
91, 230, (231), 273. 

Stefan Halldorsson prest- 
ur i Laufasi, (d. 1802), 

311, 387. 

Stefan Rafnsson a Silfra- 

stodum, 5, 6 (7, 11). 
Stefan a Raudabergi, 215. 
Steig i Myrdal, 120. 



460 



Steind6r Finnsson syslu- 

madur, (d. 1819), 159. 
Steingrimsfjordnr, 325. 
Steingrimur Gudmunds- 

son a Holi i Skagafjaro- 

ardolum, 5, 323. 
Steingrimur J6nsson bisk- 

up, (d. 1845), 5, 252, 323, 

328, 232, 333, 335, 343, 

398. 
Steingrimur Jonsson 

b6ndi a Pvera i Blondu- 

hlid, fadir sira .16ns, (d. 

1737), (4), 5, (9, 13—19, 

38, 52), 323, (398). 
Steingrimur Steingrims- 

son, br66ir sira Jons, 

18. 
Steinn Jonsson biskup a 

H61um, (d. 1739), 5, 13, 

14, 21, 60, 230, 312, 322, 

323, 387, 389. 
Steinsmyri i Medallandi, 

51, 178, 338, 408, 409, 

412, 416. 
Steinsmyri i Medallandi, 

efri, 342. 
Steinsmyri i Medallandi, 

sydri, 342, 415. 
Steinunn Eiriksd6ttir i 

Efri-Vik, 379. 
Steinunn Ingimundard6lt- 

ir a Seljalandi, 368. 
Steinunn J6nsd6ttir (i 

Horgsdal), Joliannsson- 

ar, 372. 
Steinunn J6nsd6ttir 

(prests) Porvaldssonar, 

24, (25, 26). 
Steinunn P61sd6ttir 



(prests) Bjarnasonar, 

391, 402. 
Steinunn, d6ttir Rann- 

veigar Sigurdardottur 

i Holti a Siflu, 382. 
Steinunn Run61fsd6ttir a 

Hvoli, 111. 
Steinunn P6rarinsd6ttir i 

iMordtungu, 374. 
Steinunn I > 6rarinsd6tlir 

(i Skal), Isleikssonar, 

383. 
Steinvor Gunnarsdottir (i 

Mork), Olafssonar, 375. 
Steinvor 6lafsd6ttir i Holti 

a Sidu, 382, 416. 
Steinvor Porbergsd6ttir 

(prests) Einarssonar, 

307, (308). 
Stekkjarholt i Prestbakka- 

landi, 225. 
Stemann, Georg, radherra, 

148. 
Stephensen, sja Magnus 

Giafsson. 
Stokkseyri, Stokkseyrar- 

kirkja, 241, 321. 
St6rh611 i Eyjafirdi, 230. 
Stor61fshvoll, 147, 179, 180, 

407, 410. 
Strandarholt, 408, 412. 
Strandasysla, 270, 398. 
Studlakot i Flj6tshlid, 48. 
Stserri-Arsk6gur, 384. 
Sudurland, Sudurlands- 

buar, 349, 394. 
Suournes, 195, 260. 
Sudurstiptid, sja Skalholt. 
Sudur-Tunga, sja Skapt- 

artunga. 



461 



Sugandafjordur, 308. 
Svarfadardalur, 18, 87, 94, 

388, 392. 
Svarta, 99. 

Svartinupur, 339, 343. 
Sveinn Alexandersson i 

S61heimum, 318, 383. 
Sveinn, bitamadur sr. Jons 

Steingrimssonar, 108. 
Sveinn Eiriksson i Klauf 

i Medallandi, 326, 328. 
Sveinn Gislason i Klaust- 

urseli, 376. 
Sveinn Halldorsson a 

Arnardranga, 381. 
Sveinn Halld6rsson prof- 

astur i Hraungerdi (d. 

1805), 404. 
Sveinn J6nsson i Hatuni, 

378. 
Sveinn J6nsson prestur a 

Hnappstodum, (d. 1804), 

65, 312, 396. 
Sveinn i Leyningi, 73. 
Sveinn Magnusson vinnu- 

mafiur a Pvera, 18, 19. 
Sveinn i Myrdal, 284. 
Sveinn Palsson prestur i 

Goddolum, (d. 1757), 

388, (389). 
Sveinn Petursson prestur 

i Beruflrdi, (d. 1837), 

317, 381. 
Sveinn tllfsson jarl, 386. 
Sveinn Solvason logmao- 

ur, (d. 1782), 397. 
Sverrir fra P6tursey, 318. 
Sverrir Eiriksson a Raufla- 

bergi, sidar a Kirkju- 



baejarklaustri, (d. 1809), 

267, 366, 409, 414. 
Sverrir Sigurdsson i Skapt- 

ardal, 384. 
Svetonius, 28, 35. 
Svinadalur, 340, 342, 411, 

415. 
Sydstamork, 410. 
Saemundarhlid, 390. 
Sajmundur J6nsson (fra 

H611), 318. 
Ssemundur Magnusson 

H61m prestur a Helga- 

felli, (d. 1821), 75, (76), 

299. 
Ssemundur Magnusson 

prdfastur a Miklabae, (d. 

1747), 17. 
Sasmundur Sigfiisson 

frddi, (d. 1133), 173. 
Sseunn Eiriksdbttir 

(b6nda a 6slandi), 388. 
Solvi T6masson klaustur- 

haldari a Munkapvera, 

394. 
Soren Jensen a Lj6sa- 

vatni, 402. 
Soren Petursson kaup- 

madur a Hofsos,28,(29). 

Teigur i Fljotshlid, 76, 

270. 
Teitur Arason i Bae a 

Raudasandi, 6. 
Teitur Eiriksson logrettu- 

madur i Midfirdi, 389. 
Tjorn i Svarfadardal, 388. 
Tjorn a Vatnsnesi, 311, 

400. 



462 



Thorarensen, sja Gisli 
Thorarinsson. 

Thodal, Laurilz Andreas 
Andersen, stiptamtmad- 
ur, (d. 1808), 148, 166, 
178, (179, 180), 184, (185), 
186, 197, 220, 291, 319, 
320, 326, 332-334, 404— 
406, 414. 

Thorlacius, sja Brynjolf- 
ur Pordarson, J6n 
Brynj61fsson, P6rdur 
Brynj61fsson, Porlakur 
Pdrdarson. 

Troils, Uno v., biskup i 
Uppsolum, (d. 1803), 298. 

Tumas Stefansson i Aust- 
ur-H6rgslandskoti, 370. 

Tunga (Tungumal), 154. 

Tunga i Flj6tum, 396. 

Tunga, austari i Land- 
broti, 378, 407, 410. 

Tunga, ytri i Landbroti, 
377, 409, 413. 

Tunga, sja Skaptarlunga. 

Tungufjall i Pverarlandi 
i Blonduhlid, 15, 16. 

Tungusveit i Skagafirdi, 
24. 

Tyrkir, 22. 

tllfhildur Bjdrnsdottir a 

Klausturseli, 376. 
tilfstadir i Blonduhlid, 

401. 
Undirfell, 391. 
Uppsalir i Blonduhlid, 27. 
Uppsalir i Landbroti, 379. 
Uroir i Svarfadardal, 87. 
titskalar, 347, 399. 



Vadlasysla, 142, 322, 395, 
396, 398. 

Valdi Porkelsson a Klaust- 
urseli, 376. 

Valgardur grai, 386. 

Valgerdur Eyolfsdottir i 
Skal a Sidu, 383. 

Valgerdur Gudbrands- 
d6ttir (a Breidab61s- 
stad), Eirikssonar, 373. 

Valgerdur J6nsd6ttir 
(prests) Gudniundsson- 
ar, biskupsfru, 5, 13, 
(14), 21, 32, 230, 312. 

Valgerdur 6lafsd6ttir a 
Kirkjubsejarklaustri,375. 

Valgerdur 6lafsd6ltir i 
Nesi i Skaptartungu, 
408, 412, 416. 

Valgerdur Porgeirsddttir 
(a Arnardranga), Odds- 
sonar, 245, (246), 371. 

Vandalinus, 61. 

Vatneyri, 204. 

Vatnsfjordur 310, 398. 

Vatnsskardsh61ar, 413, 414. 

Vatnsnes, 400. 

Vellir i Svarfadardal, 85, 
94, 390. 

Vestmannaeyjar, Vest- 
mannaeyingar, 22, 50 
—52, 55, 58, 59, 68, 72, 
74, 98, 102, 107, 150, 
260, 270, 280, 333, 352, 
353. 

Vestfirdir, 185, 307. 

Vestfjardasettir, 263. 

Vesturhop, 34, 311. 

Vesturh6psh61ar, 391. 

Vestur-Hreppur, 99. 



463 



Vesturland, 150, 392, 394. 
Vibe, Joachim Christian 

amtmadur, (d. 1802), 394. 
Vidalin, sja Geir Jonsson, 

.Ion Jonsson, Jon Por- 

kelsson, Oddur Hall- 

d6rsson, Pall Jonsson. 
Videy, 61, 201, 260, 403. 
Vidinesa, 47. 
Vidvik i Skagafirdi, 21, 24, 

32, 44, 45, 388. 
Viovikursveit, 323. 
Vigdis Einarsd6ttir a 

Kalfafelli, 367. 
Vigfus Benediktsson 

prestur a Kalfafells- 

stad, (d. 1822), 57. 
Vigfiis Erlendsson i Dal- 

bae, 379. 
Vigfiis Gislason a Hofi, 

(d. 1707), 323. 
Vigfiis Gislason s^slu- 

madur, (d. 1647), 323. 
Vigfiis J6nsson a Fossi, 

370. 
Vigfiis J6nsson i Holti a 

Sidu, 382. 
Vigfus Jonsson prestur i 

Middal, (d. 1818), 404. 
Vigfus Jonsson prestur i 

Miklholli, (d. 1786), 202, 

(203). 
Vigfus J6nsson s^slumad- 

ur, (d. 1795), 401. 
Vigfus J6nsson Scheving 

a Helium i Martial, (d. 

1834), 134, 135, (136), 

139, 141, 227, 253, 317. 
Vigfus Ssemundsson i 



Hvammi i Myrdal, 286, 

(287, 288), 289, 290. 
Vigfus Valdason i Mork, 

375. 
Vigfus Porgeirsson i Ytra- 

dal, 369, 405. 
Vik i Landbroti, 405, 415. 
Vik, efri i Landbroti, 194, 

379. 
Vik, sydri i Landbroti, 

379. 
Vik i Myrdal, 161, 180, 

409, 411. 
Vik i Ssemundarhlid, 390. 
Vilborg Eiriksd6ttir (a 

Fossi), Sigurdssonar, 

370. 
Vilborg Sigurdard6ttir (i 

Geirlandsseli), Sigurds- 
sonar, 374. 
Vilborg Sverrisd6ttir (a 

Raudabergi), Eirlks- 

sonar, 367. 
Vilchin biskup (maldagi), 

152. 
Vindas a Landi, 78, 79. 
Vopnafjorour, 26, 33, 39. 
Votn, sja Heradsvotn. 
Windekiide, Tomas, 82, 

142. 

Yztim6r i Fljotum, 5. 
Yztagrund i Blonduhlid, 
20, 21, 44. 

Pingeyjarsysla, 387, 392, 

395, 400, 401. 
Pingeyrar, 89, 315, 316, 

385, 387, 390, 400. 



464 



Pingvellir, 130, 201, 202, 

298. 
Pj6rsa, 72, 74, 78. 
Pora Bjornsd6ttir (pr6f- 

asts) Thorlacius, bisk- 

upsfru, 37, 42, 68, 88, 

89, 92, 110. 
Pora Eggertsd6ttir (a 

Alptanesi), Gudmunds- 

sonar, 397. 
P6ra Einarsddttir a Horgs- 

landi, 371. 
P6ra Eyj6irsd6ttir i Skal 

a Sidu, 383. 
P6ra Gudbrandsd6ttir a 

B16msturv611um, 367. 
Pora Gunnarsd6ttir (i 

Mork), Olafssonar, 375. 
Pora Natanaelsd6ttir i 

Skal a Sidu, 383. 
P6ra Sigurdard6ttir 

(klausturhaldara), 6lafs- 

sonar, 263, 375. 
Pdra Porlaksddttir a Ytra- 

Hrauni, 381. 
Pora rin n isleiksson iSkal 

a Sidu, siflar a Breida- 

bdlsstad, 192, 302, 383, 

409, 413. 
P6rarinn J6nsson i Hlid, 

416. 
Porarinn Jonsson prestur 

i Nesi, (d. 1751), 402. 
Porarinn Jonsson s^slu- 

madur a Grund, (d. 

1767), 395, 396, 402. 
Porarinn Sigftisson prest- 
ur a Tj6rn, (d. 1814), 

402. 



Porbjorg Alexandersddttir 
a Austara-Hrauni, 381. 

Porbjorg Arnad6ttir a 
Mariubakka, 367. 

Porbjorg Bjornsddttir, 
kerling i Myrdal, 157. 

Porbjorg Hinreksd6ttir i 
Sydri-Vik, 379. 

Porbjorg, kona J6ns i 
Petursey, 104. 

Porbjorg 6lafsd6ttir (a 
Kelduniipi), Bjarnason- 
ar, 372. 

Porbjorg Petursdottir (i 
Pykkvabae), Vilhj alms- 
sonar, 380. 

Porbjorg Sigurdard61tir 
(klausturhaldara), Ol- 
afssonar, 375. 

Porbjorg Skseringsd6ttir 
a Kelduniipi, 372. 

Porbjorg Valdaddttir a 
Karstodum, 378. 

Porbjorg P6rdardottir 
(profasts)J6nssonar,402. 

P6rdis Eiriksd6ttir (a 
Fossi), Sigurdssonar, 
370. 

Pordis Jonsdottir i Dal- 
ba?, 377. 

Pordis Sveinsdottir i 
Kirkjubsejarklausturs- 
sokn, 381. 

P6rdur Bardarson prest- 
ur a Torfastodum, (d. 
1690), (Pdrdarbaenir), 
241. 

Pordur Bjarnason a Mariu- 
bakka, 367. 



465 



Pordur Brynjolfsson 

prestur i Reynisping- 

um, (d. 1840), 244, 246, 

(247), 254, 272, 280, 322, 

324, 328. 
Pordur Brynjolfsson 

Thorlacius, klaustur- 

haldari i Teigi, (d. 

1791), 68. 
P6rdur J6nsson prestur 

a Halsi i Hamarsfirdi, 

(d. 1786), 101. 
Pdrdur 6lafsson a Keldu- 

nupi, 373, 415. 
Pdrdur Pordarson prdt- 

astur i Hvammi, (d. 

1739), 388. 
P6rdur Pdroddsson stud- 
ent, (gardyrkjukarl), (d. 

1797), 312. 
Pordur Porsteinsson 

prestur i Ogurpingum, 

(d. 1846), (308), 309. 
Porgeir Olafsson a Keldu- 

niipi, 372. 
Porgeir Passon student, 

(d. 1812), 371. 
Porgeir Salomonsson a 

Geirlandi, 375. 
Porgeir Snj61fsson a Haed- 

argardi, 377, 415. 
Porgerdur Alexanders- 

d6ttir i Mulakoti, 371. 
Porgerdur Arnaddttir i 

Horgsdal, 372. 
Porgerdur Gislad6ttir 

a Kirkjubsejarklaustri, 

376. 
Porgerdur Jdnsdottir i 



Kirkjubaejarklausturs- 

s6kn, 382. 
Porgerdur 6lafsd6ttir (a 

Keldunupi), Bjarnason- 

ar, 372. 
Porgerdur, d6ttir Rann- 

veigar Sigurdard6ttir i 

Holti a Sidu, 382. 
Porgerdur Steinsdottir i 

Horgsdal, 372. 
Porgrimur Porgrlmsson 

ldgrdttumadur a Frosta- 

stodum, 20, 30. 
Pdrhalli Jdnsson i Holti 

a Sidu, 382. 
Porhildur, kona Porlaks 

Pordarsonar prests i 

Grimsey. 395. 
Porisholt, 318. 
Porkell Gunnlaugsson 

syslumadur, (d. 1846), 

397. 
Porkell Jdnsson Fjeldsted 

amtmadur, (d. 1796), 

402. 
Porkell 6lafsson fyrir- 

vinna a Pvera, 18, 

(19). 
Porkell Valdason a Klaust- 

urseli, 376. 
Porkell Pdrdarson stud- 
ent, (d. 1778), 85. 
Porlakur Arnason a Pvera, 

369. 
Porlakur Gudmundsson 

syslumadur, (d. 1773), 

270, (271). 
Porlakur Jdnsson i K&lfa- 
fellskoti, 192, 367. 



AZfisaga J6ns Steingrlmssonar. 



30 



466 



Porlakur Sigurdsson 

prestur a Kirkjubsejar- 

klaustri, (d. 1778), 321. 
Porlakur Skulason bisk- 

up a H61um, (d. 1656), 6. 
Porlakur Porarinsson 

pr6fastur a Modruvalla- 

klaustri, (d. 1773), 386. 
Porlakur P6rdarson prest- 
ur i Grimsey, (d. 1756), 

395, 396. 
Porlakur Pordarson Thor- 

lacius klausturhaldari, 

(d. 1776), 129. 
Porleifur Gudmundsson 

i Horgsdal, 372. 
Porleifur J6hannsson, 

267. 
Porleifur Jdhannsson i 

Mordtungu, 193, 271, 

300, 374, 409, 413. 
Porleifur Kortsson log- 

madur, (d. 1698), 229. 
Porleifur Nikulasson 

landpingisskrifari, (d. 

1805), 101. 
Porleifur Skaptason pr6f- 

astur i Mula, (d. 1748), 

230, 388. 
Porleifur Pdrarinsson i 

Skal a Sidu, 383. 
Porsteinn Benediktsson 

prestur a Skorrastad, 

(d. 1810), 69, 283, (284), 

285, 286, (287, 288), 

289, (290). 
Porsteinn Eyj61fsson, 318. 
Porsteinn Eyj61fsson a 

Ketilsstodum, (d. 1834), 

134, 217. 



Porsteinn Gudmundsson 
a Karstodum, 378. 

Porsteinn J6nsson prest- 
ur a Dvergasteini, (d. 
1800), 112. 

Porsteinn J6nsson i Mord- 
tungu, 193, 374. 

Porsteinn Ketilsson pr6f- 
astur a Hrafnagili, (d. 
1754), 386. 

Porsteinn Oddsson prest- 
ur i Holti, (d. 1752), 283. 

Porsteinn SaI6monsson a 
Geirlandi, 375. 

Porsteinn Sigurdsson a 
Uppsolum, 379. 

Porsteinn Steingrimsson 
bondi i Kerlingardal, 
(d. 1794), 17, 18, (23), 24, 
87, 95, 97, 98, 100, 102 
—104, 109, 217, 273. 

Porsteinn P6rdarson 
prestur a Stad i Sug- 
andafirdi, (d. 1809), 308. 

Porsteinn Porgeirsson a 
Ha?.dargardi, 377. 

Porsteinn Porkelsson i 
Vestmannaeyjum, 50,52. 

Porsteinn Porlaksson a 
Kelduniipi, 373, 416. 

Porsteinn Porsteinsson a 
Steinsm^'ri, 51. 

P6runn Bjornsdottir 
(prests) Magniissonar, 
401. 

P6runn J6nsd6ttir i Dal- 
baj, 379. 

P6runn J6nsd6ltir (snikk- 
ara) Magniissonar, 176, 
177. 



467 



Porunn J6nsdottir(prests) 
Jdnssonar, 230, 273. 

Porunn Hannesddttir 
syslumanns), Schevings 
(d. 1784), fyrri kona sira 
.Ions Steingrirassonar, 
63, (64, 65, 81, 82, 84— 
89), 90, (93, 95, 101), 102, 
107, 109, 111, (118, 133, 
134, 136, 139, 140, 141, 
172, 174, 181—183, 212, 
226, 227), 229, (230), 231, 
232, (233—235, 267), 273, 
(297), 322-324, 329, 365, 
373, 398. 

Porunn Hansdoltir Sche- 
ving, 82. 

Porunn Nikulasddttir a 
Seglbudura, 381. 

Porunn Oddsdottir (i 
Horgsdal), Bjarnason- 
ar, 372. 

Porunn Sal6monsd6ttir 
(a Arnardranga), Por- 
.steinssonar, 267, 375. 

Porunn Porleifsd6ttir 

(logmanns) Kortsson- 
ar, 229. 

Porvardur Audunarson 
prestur i Saurbae, (d. 
1775), 130. 

Porvardur Bardarson 
prestur i Felli i Sletlu- 
hlid, (d. 1767), 396. 

Porvaldur Jonsson bondi 
a Blikal6ni, 24, (26). 

Porvaldur Sigurdsson i 
Geirlandsseli, 374. 

Porvaldur Sorensson ad- 
stodarprestur a Breida- 



b61ssta6, (d. 1758), 66, 

311, 402. 
Prandur i Gotu, 386. 
Prastarstadir a Hofda- 

strond, 389, 396. 
Prigiljar, 97. 
Puridur ArnaddttiriNyja- 

bae, 377. 
Puridur Arnad6ttir a 

Pvera, 369, (408). 
Puridur Asmundsdottir 

(prests) Jdnssonar, (d. 

1817), 208, 299. 
Puridur Einarsddttir i 

Koti, 380. 
Puridur Gudbrandsddttir 

a Breidabdlsstad), Eir- 

rikssonar, 373. 
Puridur Gudmundsddttir 

a Arnardranga, 381. 
Puridur Gunnarsddttir a 

Breidabolsstad, 374. 
Puridur Jdnsdottir i 

Eystradal, 368. 
[Puridur Jdnsddttir 

(presls) Ketilssonar,387]. 
Puridur Jdnsdottir i 

Pykkvabas, 380. 
Puridur Magnusdottir 

(kona sira Bencdikts 

Jonssonar), 57, (58). 
Puridur Ragnhildard6ttir 

a Kelduniipi, 373. 
Puridur Sigurdardottir (a 

Uppsolum), Einarsson- 

ar, 379. 
Puridur Pdrdardottir a 

Sydri-Steinsmyri, 415. 
Puridur Porsteinsdottir a 

Klausturseli, 376. 



468 



Puridur Ogmundsdottir i 

Fogruhlid, 380. 
Pvera i Blonduhlid, 4, 13, 

15, 20, 30, 52, 323. 
Pvera, ahja Frostastodum, 

92. 
Pvera a Sidu, 111, 337, 

341, 369, 408. 
Pverargerdi, 15. 
Pykkvabsej arklaustur, 

Pykkvabaej arklausturs- 

jord, — kirkja, 68, 129, 

144, 270, 338—342, 408. 
Pykkvibaer i Landbroti, 

194, 302, 304, 380, 408, 

411, 412, 415, 416. 
Ponglabakki, 398. 



jEsa Gunnarsd6ttir i Holti 
a Sidu, 383. 

Ogmundur Alexandersson 

i Fogruhlid, 380. 
Ogmundur Palsson a 

Nupum, 368. 
Ogmundur Palsson bisk- 

up i Skalholti, (d. 1541), 

166. 
Ogurping, 309. 
Olves, 289, 318. 
Olvesa, 181. 
Oraefi, 335, 350, 357. 
Oxara, 393. 
Oxnadalur, 387. 



Lei drettingar. 



Bis. 9Cu care 1. cave. 

— 242" skepnu 1. skepna. 

— 252. Danat I. Donat. 
— S57.. skrifaOi 1. skrifaO. 



Bis. i»lu prests I. presti. 

— :WIii danarhui 1. ddnarbiii. 

— 397>nm. lcingur 1. leingur. 

— 399mm. dotiur 1. ddttur. 



